พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 1 

พระวินัยปิฎก 
เล่ม ๗ 

จุลวรรค ภาค ๒ 

ขอนอบน้อมแด , พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

ขุททกวัตถุขันธกะ 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ วัตรในการอาบนั้า 

[๑] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เขตกรุงราชคถุห์ ครั้งนั้นแลพระฉัพพัคคีย์อาบนา 
สีกาย คือ ขาบ้าง แขนบ้าง อกบ้าง หลังบ้าง ที่ต้นไม้ ชาวบ้านเห็นแล้วเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ ศากยบุตรทั้งหลายอาบนั้า จึงสีกาย คือ ขาบ้าง 
แขนบ้าง อกบ้าง หลังบ้าง ที่ต้นไม้ เหมือนพวกนักมวยผู้ชกกันด้วยหมัด เหมือนพวกชาวบ้าน 
ผู้ชอบแต่งผิวเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ -.. จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเค้า มูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์ 
อาบนั้า สีกาย คือ ขาบ้าง แขนบ้าง อกบ้างหลังบ้าง ที่ต้นไม้ จริงหรือ 

ภิกษทั้งหลายกราบทลว่า จริง พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 2 
ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษ 
เหล่านั้นนั่นไม่เหมาะสม ไม่สม ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม , ควรทำไฉน 
โมฆบุรุษเหล่านั้นอาบนํ้าจึงสีกาย คือ ขาบ้าง แขนบ้าง อกบ้าง หลังบ้าง ที่ต้นไม้เล่า การ 
กระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความ เลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้น 
แล้วทรงทำธรรมมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบนั้า ไม่พึงสีกาย ที่ต้นไม้ 
รูปใดสี ต้อง อาบัติทุกกฏ ฯ 

[๒] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์-อาบนั้า สีกาย คือ ขาบ้าง แขนบ้าง อกบ้าง หลังบ้าง 
ที่เสา ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระ สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย 
อาบนั้า จึงได้สีกาย คือ ขาบ้าง แขนบ้าง อกบ้าง หลังบ้าง ที่เสา เหมือนพวกนักมวยผู้ชก 
กันด้วยหมัด เหมือนพวกชาว บ้านผู้ชอบแต่งผิวเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่ ...จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ...จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าช้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบนั้าไม่พึงสีกายที่เสา รูปใดสึ ต้อง อาบัติทูกกฏ ฯ 

[๓] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์อาบนั้า สีกาย คือ ขาบ้าง แขนบ้าง อกบ้าง หลังบ้าง 
ที่ฝา ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระ สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย 
อาบนั้า จึงได้สีกาย คือ ขาบ้าง แขนบ้าง อกบ้าง หลังบ้าง ที่ฝา เหมือนพวกนักมวยผู้ชก 
กันด้วยหมัด เหมือนพวกชาวบ้านผู้ ชอบแต่งผิวเล่า -.. 

พระผู้มีพระภาค -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ อาบนั้า ไม่พึงสีกาย 
ที่ฝา รูปใดสึ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๔] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์อาบนั้า ย่อมอาบในสถานที่อันไม่สม ควร ชาวบ้านเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาอยู่ -.. จึงกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 3 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ... จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาบนา ไม่พึงอาบในสถานที่อันไม่ สมควร รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 
[๕] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์อาบนํ้าถูด้วยมือที่ทำด้วยไม้ ชาวม้าน เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่ -.. จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ไม่พึงอาบนั้า 
ถูด้วยมือที่ทำด้วยไม้ รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๖] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์อาบนั้าถูด้วยก้อนจุรณหินสีดั่งพลอยแดง ชาวม้าน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุ ทั้งหลาย ... จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ไม่พึงอาบนั้าถูด้วย 
ก้อนจุรณหินสึดั่งพลอยแดง รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๗] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ผลัดกันถูตัว ชาวม้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... 
เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... จึงกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่ พึงผลัดกันถูตัว 
รูปใดให้ทำ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๘] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์อาบนั้าถูด้วยไม้บังเวียนที่จักเป็นฟ้นมังกร ชาวม้านเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย -.. จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ไม่พึงอาบนั้าถูด้วย 
ไม้บังเวียนที่จักเป็นฟ้นมังกร รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๙] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธเป็นโรคหิด ภิกษุนั้นเว้นไม้บังเวียน ที่จักเป็นฟ้น 
มังกรเสีย ย่อมไม่สบาย -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตไม้บังเวียน 
ที่มิ'ได้ชักเป็นฟืนมังกรแก่ภิกษุอาพาธ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 4 

[๑๐] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งทุพพลภาพเพราะชรา เมื่ออาบนา ไม่ สามารถจะถูกายตน 
ได้ ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตเกลียวผ้า ฯ 
[๑๑] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งรังเกียจเพื่อจะทำการถูหลัง ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการถูหลังด้วยมือ ฯ 

เรื่องเครื่องประดับต่างชนิด 

[๑๒] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ทรงเครื่องประดับหู -.. ทรงสังวาล ทรงสร้อยคอ 
ทรงเครื่องประดับเอว ทรงวลัย ทรงสร้อยตาบ ทรงเครื่องประดับ ข้อมือ ทรงแหวนประดับ 
นิ้วมือ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ...เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย 
ได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู่ -.. จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์ 
ทรงเครื่องประดับหู ทรงสังวาล ทรงสร้อยคอ ทรงเครื่องประดับ เอว ทรงวลัย ทรงสร้อยตาบ 
ทรงเครื่องประดับข้อมือ ทรงแหวนประดับนิ้วมือ จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทรงเครื่องประดับหู ไม่พึงทรง สังวาล ไม่พึงทรงสร้อยคอ ไม่พึงทรง 
เครื่องประดับเอว ไม่พึงทรงวลัย ไม่พึงทรงสร้อยตาบ ไม , พึงทรงเครื่องประดับข้อมือ ไม่พึงทรง 
แหวนประดับนิ้วมือ รูปใด ทรง ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

เรื่องไว้ผมยาว และเสยผม หวีผม 

[๑๓] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์'ไว้ผมยาว ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... 

เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย ... กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไว้ผมยาว รูปใดไว้ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏลูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ไว้ผมได้สองเดือน หรือยาวสององคุลี ฯ 

[๑๔] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์เสยผมด้วยแปรง เสยผมด้วยหวี เสยผมด้วยนิ้วมือต่างหวี 
เสยผมด้วยนั้ามันผสมกับขี้ผึ้ง เสยผมด้วยนั้ามันผสม กับนั้า ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 5 

โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเสยผมด้วยแปรง ไม่พึงเสยผม 
ด้วยหวี ไม , พึงเสยผมด้วยนิ้วมือต่างหวี ไม่พึงเสยผมด้วย นั้ามันผสมกับขี้ผึ้ง ไม่พึงเสยผมด้วย 
นั้ามันผสมกับนั้า รูปใดเสย ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

เรื่องส่องดูเงาหน้า 

[๑๕] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ส่องดูเงาหน้าในแว่นบ้าง ในภาชนะ นั้าบ้าง ชาวบ้าน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภค กาม -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงดูเงาหน้าใน แว่นหรือในภาชนะ 
นั้า รูปใดดู ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๑๖] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่ง เป็นแผลที่หน้า เธอถามภิกษุทั้งหลายว่า แผลของผม 
เป็นเช่นไร ขอรับ ภิกษุทั้งหลายตอบอย่างนี้ว่า แผลของคุณเป็นเช่นนี้ ขอรับ เธอไม่เชื่อ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดูเงาหน้า ที่แว่นหรือที่ภาชน 
นั้าได้ เพราะเหตุอาพาธ ฯ 

เรื่องทาหน้าเป็นต้น 

[๑๗] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ทาหน้า ถูหน้า ผัดหน้า เจิมหน้า ด้วยมโนศิลา ย้อมตัว 
ย้อมหน้า ย้อมทั้งตัวและหน้า ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ 
ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย -.. กราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทาหน้า ไม่ พึงถูหน้า ไม , พึง 
ผัดหน้า ไม่พึงเจิมหน้าด้วยมโนศิลา ไม่พึงย้อมตัว ไม่พึงย้อมหน้า ไม่พึงย้อมทั้งตัวและหน้า 
รูปใดทำ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๑๘] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธด้วยโรคนัยน์ตา ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 6 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทาหน้าได้ เพราะเหตุอาพาธฯ 
[๑๙] สมัยต่อมา ที่พระนครราชคฤห์ มีงานมหรสพบนยอดเขา พระฉัพพัคคีย์ได้ไป 
เที่ยวดูงานมหรสพ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จึงได้ไปลูการฟ้อนรำ การขับร้อง และการ ประโคมดนตรี เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม 
ภิกษุทั้งหลาย -.. กราบทูลเรื่อง นั้นแด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงไปลูการฟ้อนรำ การขับร้อง 
หรือการประโคมดนตรี รูปใดไป ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

เรื่องสวดพระธรรมด้วยทำนอง 

[๒๐] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์สวดพระธรรมด้วยทำนองยาวคล้ายเพลงขับ ชาวบ้าน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้สวดพระธรรมด้วย 
ทำนองยาวคล้ายเพลงขับ เหมือนพวกเราขับ ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย ...ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์ 
จึงได้สวดพระธรรม ด้วยทำนองยาวคล้ายเพลงขับ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ... จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวดพระธรรมด้วยทำนองยาวคล้ายเพลง ขับ มีโทษ ๕ ประการนี้คือ: 

๑. ตนยินดีในเสียงนั้น 
๒. คนอื่นก็ยินดีในเสียงนั้น 
๓. ชาวบ้านติเตียน 

๔. สมาธิของผู้พอใจการทำเสียงย่อมเสียไป 
๕. ภิกษุชั้นหลังจะถือเป็นเยี่ยงอย่าง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการนี้แล ของภิกษุผู้สวดพระธรรมด้วย ทำนองยาวคล้าย 
เพลงขับ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสวดพระธรรมด้วยทำนองยาวคล้ายเพลงขับ รูปใดสวด 
ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 7 

เรื่องการสวดสรภัญญะ 

[๒๑] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจในการสวดสรภัญญะ จึงกราบ ทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดเป็น ทำนองสรภัญ 
ญะได้ ฯ 

[๒๒] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์'ห่มผ้า 1 ขนสัตว์ มีขนข้างนอก ชาวบ้าน เพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงห่มผ้าขนสัตว์ มีขนข้างนอก 
รูปใดห่ม ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

เรื่องทรงห้ามฉันมะม่วง 

[๒๓] สมัยต่อมา มะม่วงที่พระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารจอม เสนามาคธราช 
กำลังมีผล พระองค์ทรงอนุญาตไว้ว่า ขออาราธนาพระคุณเจ้า ทั้งหลาย ฉันผลมะม่วงตามสบายเถิด 
พระฉัพพัคคีย์-สอยผลมะม่วงกระทั้ง ผลอ่อนๆ ฉัน พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชต้องพระ 
ประสงค์ผลมะม่วง จึงรับสั่งกับมหาดเล็กว่า ไปเถิด พนาย จงไปสวนเก็บมะม่วงมา มหาดเล็ก 
รับพระบรมราชโองการแล้ว ไปสู่พระราชอุทยาน บอกคนรักษาพระราชอุทยานว่า ในหลวง มีพระ 
ประสงค์ผลมะม่วง ท่านจงถวายผลมะม่วง คนรักษาพระราชอุทยานตอบว่า ผลมะม่วงไม่มี ภิกษุ 
ทั้งหลายเก็บไปฉันหมด กระทั้งผลอ่อนๆ มหาดเล็กเหล่านั้น จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระเจ้าพิม 
พิสารๆ รับสั่งว่า พระคุณเจ้าทั้งหลายฉันผล มะม่วงหมดก็ดีแล้ว แต่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญ 
ความรู้จักประมาณ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
จึงไม่ รู้จักประมาณ ฉันผลมะม่วงของในหลวงหมด ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่ -.. จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค .ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันผลมะม่วง รูปใดฉันต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ฯ 

[๒๔] สมัยต่อมา สัปบุรุษหมู , หนึ่งถวายภัตตาหารแก , สงฆ์ เขาจัดผลมะม่วงเป็นชิ้นๆ 
ไว้ในกับข้าว ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไม่รับประเคน -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 8 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน ฉันเถิด เราอนุญาต 
ผลมะม่วงเป็นชิ้นๆ ฯ 

สมณกัปปะ ๕ อย่าง 

[๒๕] สมัยต่อมา สัปบุรุษหมู , หนึ่งถวายภัตตาหารแก , สงฆ์ เขาไม , ได้ฝาน มะม่วงเป็น 
ชิ้นๆ ในโรงอาหารล้วนแล้วไปด้วยผลมะม่วงทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับประเคน -.. 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรับประเคน ฉันเถิด เราอนุญาต 
ให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่าง คือ 
๑. ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ 
๒. ผลไม้ที่กรีดด้วยศัสตรา 
๓. ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ 
๔. ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด 
๕. ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่างนี้ฯ 

เรื่องภิกษุถูกงูกัด 

[๒๖] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดถึงมรณภาพ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นไม , ได้แผ่ เมตตาจิตไปสู่ตระกูล 
พญางูทั้ง ๔ เป็นแน่ เพราะล้าภิกษุรูปนั้นแผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ ภิกษุรูปนั้นจะไม่พึง 
ถูกงูกัดถึงมรณภาพ ตระกูลพญางูทั้ง ๔ อะไรม้าง คือ 
๑. ตระกูลพญางูวิรูปักขะ 
๒. ตระกูลพญางูเอราปถะ 
๓. ตระกูลพญางูฉัพยาปุตตะ 
๔. ตระกูลพญางูกัณหาโคตมกะ 

ภิกษุรูปนั้นไม , ได้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้เป็นแน่ เพราะล้า ภิกษุนั้นแผ่ 
เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ภิกษุนั้นจะไม่พึงกูกงูกัดถึงมรณภาพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้แผ่เมตตาจิตไปสู่ตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน 
ก็แล พึงทำการแผ่อย่างนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 9 

คาถาแผ่เมตตากันงูกัด 


[๒๗] เรากับพญางูตระกูลริรูปักขะ 
เรากับพญางูตระกูลเอราปถะ 
เรากับพญางูตระกูลฉัพยาปุตตะ 
เรากับพญางูตระกูลกัณหาโคตมกะ 
เรากับฝูงสัตว์ที่ไม , มีเท้า 
เรากับฝูงสัตว์ ๒ เท้า 
เรากับฝูงสัตว์ ๔ เท้า 
เรากับฝงสัตว์มีเท้ามาก 


จงมีเมตตาต่อกัน 
จงมีเมตตาต่อกัน 
จงมีเมตตาต่อกัน 
จงมีเมตตาต่อกัน 
จงมีเมตตาต่อกัน 
จงมีเมตตาต่อกัน 
จงมีเมตตาต่อกัน 
จงมีเมตตาต่อกัน 


สัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้า 
อย่าได้เบียดเบียนเรา สัตว์๔ เท้าอย่าได้เบียดเบียนเรา 
สัตว์มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนเรา แลสัตว์ที่เกิด 
แล้วยังมีชีวิตทั้งมวลทุกหมู่เหล่า จงประสพความ 


เจริญ อย่าได้พบเห็นสิ่งลามกสักน้อยหนึ่งเลย 
พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมมีพระคุณหาประมาณมิได้ พระสงฆ์มี 
พระคุณหาประมาณมิได้ แต่สัตว์เสือกคลานทั้งหลาย คือ งู แมลงป่อง ตะขาบ แมลงมุม ตุ๊กแก 
หนู มีคุณพอประมาณ ความรักษาอันเราทำแล้วความป้องกันอันเราทำแล้ว ขอฝูงสัตว์ทั้งหลาย 
จงถอยกลับไปเถิด เรานั้นขอมนัส การแด่พระผู้มีพระภาค ขอนมัสการแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทั้ง ๗ พระองค์ ฯ 


เรื่องภิกษุตัดองค์กำเนิด 

[๒๘] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งถูกความกระสันเบียดเบียน ได้ตัดองค์ กำเนิดของตนเสีย 
ภิกษุทั้งหลาย -.. กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษนั้น เมื่อสิ่งที่ จะพึงตัดอย่างอื่น 
ยังมี ไพล่ไปตัดเสียอีกอย่าง ภิกษไม่พึงตัดองค์กำเนิดของตน รปใดตัด ต้องอาบัติถลลัจจัย ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 10 

เรื่องบาตรปุ่มไม้จันทน์ 

[๒๙] สมัยต่อมา ปุ่มไม้แก่จันทน์มีราคามาก ได้บังเกิดแก่เศรษฐี ชาวเมืองราชคฤห์ 
จึงราชคหเศรษฐีได้คิดว่า ถ้ากระไรเราจะให้กลึงบาตรด้วยปุ่มไม้ แก่จันทน์นี้ส่วนที่กลึงเหลือเรา 
จักเก็บไว้ใช้ และเราจักให้บาตรเป็นทาน หลัง จากนั้น ท่านราชคหเศรษฐีให้กลึงบาตรด้วยปุ่มไม้ 
แก่นจันทน์นั้น แล้วใส่สาแหลก แขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่ผูกต่อๆ กันขึ้นไป แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 
สมณะหรือพราหมณ์ ผู้ใด เป็นพระอรหันต์และมีฤทธ จงปลดบาตรที่เราให้แล้วไปเถิด ฯ 
[๓๐] ขณะนั้น ปูรณะกัสสปเช้าไปหาท่านราชคหเศรษฐีแล้ว กล่าวว่า ท่านคหบดี 
อาตมานี้แหละเป็นพระอรหันต์และมีฤทธ ขอท่านจงให้บาตรแก่ อาตมาเถิด ท่านเศรษฐีตอบว่า 
ท่านเจ้าช้า ล้าพระคุณเจ้าเป็นพระอรหันต์และ มีฤทธิ ๙ ก็จงปลดบาตรที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั่นแลไปเถิด 
ต่อมา ท่านมักขลิโคสาล ท่านอชิตเกสกัมพล ท่านปกุธกัจจายนะท่านสัญชัยเวลัฏฐบุตร 
ท่านนิครนถ์นาฏบุตร ได้เช้าไปหาท่านราชคหเศรษฐี แล้วกล่าวว่า ท่านคหบดี อาตมานี้แหละเป็น 
พระอรหันต์ และมีฤทธ ขอท่าน จงให้บาตรแก่อาตมาเถิด ท่านเศรษฐีตอบว่า ท่านเจ้าข้า ล้าพระคุณ 
เจ้าเป็นพระ อรหันต์และมีฤทธิ” , ก็จงปลดบาตรที่ข้าพเจ้าให้แล้วนั่นแลไปเถิด ฯ 

เรื่องพระปิฌโฑลภารทวาชเถระ 

[๓๑] สมัยต่อมา ท่านพระมหาโมคคัลลานะกับท่านพระปิณโฑลภาร ทวาชะ ครองอันตร 
วาสกในเวลาเช้าแล้ว ถือบาตรจีวร เข้าไปบิณฑบาตในเมือง ราชคฤห์ อันที่แท้ ท่านพระปิณโฑล 
ภารทวาชะ เป็นพระอรหันต์และ มีฤ ทธิ ๙ แม้ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เป็นพระอรหันต์และมีฤทธ 
จึงท่านพระปิณโฑลภาร ทวาชะ ได้กล่าวกะท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า ไปเถิด ท่านโมคคัลลานะ 
จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนั้นของท่าน แม้ท่านพระโมคคัลลานะก็กล่าวกะท่านพระปิณโฑลภาร 
ทวาชะว่า ไปเถิด ท่านภารทวาชะ จงปลดบาตรนั้นลง บาตรนั้นของท่าน จึงท่านพระปิฌโฑล 
ภารทวาชะเหาะขึ้นสู่เวหาส ถือบาตรนั้นเวียนไป รอบเมืองราชคฤห์ ๓ รอบ ฯ 

[๓๒] ครั้งนั้น ท่านราชคหเศรษฐีพร้อมกับบุตรภรรยา ยืนอยู่ในเรือน ของตน ประคอง 
อัญชลีนมัสการ กล่าวนิมนต์ว่า ท่านเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าภารทวาชะ จงประดิษฐานในเรือนของ 
ข้าพเจ้านี้เถิด จึงท่านพระปิณโฑลภารทวาชะ ประดิษฐานในเรือนของท่านราชคหเศรษฐี ขณะนั้น 
ท่านราชคหเศรษฐีรับบาตรจากมือของท่านพระปิณโฑลภารทวาชะ แล้วได้ชัดของเคี้ยวมีค่ามาก 
ถวายท่าน พระปิฌโฑลภารทวาชะ ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะได้รับบาตรนั้นไปสู่พระอาราม 
ชาวม้านได้ทราบข่าวว่า ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะปลดบาตรของราชคหเศรษฐี ไปแล้วและชาว 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๗ จุลวรรคภาค๒ - หน้าที่ 11 

บ้านเหล่านั้นมีเสียงอึกทึกเกรียวกราว ติดตามพระปิณโฑลภารทวาชะไปข้างหลังๆ พระผู้มีพระภาค 
ได้ทรงสดับเสียงอึกทึกเกรียวกราว ครั้นแล้ว ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่า อานนท์นั่นเสียงอึกทึก 
เกรียวกราว เรื่องอะไรกันท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ท่านพระปิณโ'ฑลภารทวาชะ 
ปลดบาตร ของท่านราชคหเศรษฐีลงแล้ว พวกชาวบ้านทราบข่าวว่า ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะ 
ปลดบาตรของท่านราชคหเศรษฐีลง จึงพากันติดตามท่านพระปิณโฑลภารทวาชะมา ข้างหลังๆ 
อย่างอึกทึกเกรียวกราว พระพุทธเจ้าข้า เสียงอึกทึกเกรียวกราวนี้ คือเสียงนั้น พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

[๓๓] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุ เป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระปิณโฑลภาร ทวาชะว่า ภารทวาชะ ข่าวว่า 
เธอปลดบาตรของราชคหเศรษฐีลง จริงหรือ 

ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ภารทวาชะ การกระทำของเธอนั่น ไม , เหมาะ ไม่สม 
ไม่ควร ไม , ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรทำ ไฉน เธอจึงได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรม 
อันยวดยิ่งของมนุษย์ แก , พวกคฤหัสถ์ เพราะเหตุแห่งบาตรไม้ ซึ่งเป็นดุจซากศพเล่า มาตุคาม 
แสดงของลับ เพราะเหตุแห่งทรัพย์ซึ่งเป็นดุจซากศพแม้ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้แสดง 
อิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ แก , พวกคฤหัสถ์ เพราะเหตุแห่งบาตร ไม้ซึ่งเป็น 
ดุจซากศพ การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน ที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว 
ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ซึ่ง 
เป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ แก่พวกคฤหัสถ์รูปใดแสดง ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจงทำลายบาตรไม้นั่น บดให้ละเอียด ใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุไม่พึง 
ใช้บาตรไม้ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

เรื่องบาตร 

[๓๔] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้บาตรต่างๆ คือ บาตรทำด้วยทองคำ บาตรทำด้วยเงิน 
ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย -.. กราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรทองคำ ไม่พึงใช้บาตรเงิน 
ไม่พึงใช้บาตรแก้วมณี ไม่พึงใช้บาตรแก้วไพฑูรย์ ไม่พึงใช้ บาตรแก้วผลึกไม่พึงใช้บาตรทอง 
สัมฤทธ ไม่พึงใช้บาตรกระจก ไม่พึงใช้บาตรดีบุก ไม , พึงใช้บาตรตะกั่ว ไม่พึงใช้บาตรทองแดง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 12 

รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบาตร ๒ ชนิดคือ บาตรเหล็ก ๑ 
บาตร ดิน ๑ ฯ 

[๓๕] สมัยต่อมา ก้นบาตรสึก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ฯ 

[๓๖] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้บังเวียนรองบาตรต่างๆ ทำด้วยทอง ทำด้วยเงิน 
ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภค กาม ภิกษุทั้งหลาย -.. กราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บังเวียน รองบาตรต่างๆ รูปใด 
ใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบังเวียนรองบาตร ๒ ชนิด คือ ทำด้วยดีบุก๑ 
ทำด้วยตะกั่ว ๑ บังเวียนรองบาตรหนา ไม่กระชับกับบาตร ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้กลึงบังเวียนรองบาตร 
ที่กลึงแล้วยังเป็นคลื่น -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้จักเป็นพ่นมังกร ฯ 

[๓๗] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้บังเวียนรองบาตรอันวิจิตร จ้างเขา ทำให้มีลวดลาย 
เป็นรูปภาพ เที่ยวแสดงไปแม้ตามถนน ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวก 
คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บังเวียนรองบาตร อันวิจิตร ที่จ้างเขาทำให้มีลวดลายเป็นรูปภาพ 
รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้บังเวียนรองบาตรอย่างธรรมดาฯ 
[๓๘] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเก็บงำบาตรทั้งที่ยังมีนั้า บาตรเหม็นอับ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีนั้า ภิกษุ ไม่พึงเง็บงำ รูปใดเก็บงำ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผึ่งแล้วจึงเก็บงำบาตร ฯ 

[๓๙] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายผึ่งบาตรทั้งที่ยังมีนั้า บาตรมีกลิ่นเหม็น ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ยังมีนั้า ภิกษุไม่พึง ผึ่งไว้ รูปใดผึ่งไว้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำให้หมดนั้าเสียก่อนผึ่ง แล้วจึงเก็บงำ บาตร ฯ 
[๔๐] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไว้ในที่ร้อน ผิวบาตรเสีย ภิกษุ ทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 13 

ไว้ในที่ร้อน รูปใดวางไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ผึ่งไว้ในที่ร้อนครู , เดียว 
แล้วจึงเก็บงำบาตร ฯ 

[๔๑] สมัยต่อมา บาตรเป็นอันมาก ไม่มีเชิงรอง ภิกษุทั้งหลายวาง เก็บไว้ในที่แจ้ง 
บาตรถูกลมหัวด้วนพัดกลิ้งตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด'พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชิงรองบาตร ฯ 
[๔๒] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไว้ริมกระดานเลียบ บาตรกลิ้ง ตกแตก ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ ริมกระดานเลียบ 
รูปใดวางไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๔๓] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไว้ริมกระดานเลียบเล็กๆ นอกฝา บาตรกลิ้ง 
ตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ ริมกระดานเลียบเล็กๆ 
นอกฝา รูปใดวางไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๔๔] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายควํ่าบาตรไว้ที่พื้นดิน ขอบบาตรสึกภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทังหลาย เราอนุญาตให้ใช้หญ้ารอง หญ้าที่รองถูกปลวก 
กัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ท่อนผ้า รอง ท่อนผ้าถูก 
ปลวกกัด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแท่นเก็บบาตร บาตรตกจาก 
แท่นเก็บ บาตรแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้หม้อ เก็บบาตร บาตรครูดสี 
กับหม้อเก็บบาตร ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ถุงบาตร สายโยกไม่มี 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระด้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตสายโยกเป็น ด้ายถัก ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 14 

[๔๕] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายแขวนบาตรไว้ที่ไม้เดือยข้างฝาบ้าง ที่ไม้นาคทนต์บ้าง 
บาตรพลัดตกแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงแขวนบาตรไว้ รูปใดแขวนไว้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๔๖] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไว้บนเตียง เผลอสตินั่งทับ บาตรแตก ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้ บนเตียง รูปใดเก็บ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๔๗] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไว้บนตั่ง เผลอสตินั่งทับบาตรแตก ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้ บนตั่ง รูปใดเก็บ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๔๘] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายวางบาตรไว้บนตัก เผลอสติลุกขึ้น บาตรตกแตก ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวางบาตรไว้ บนตัก รูปใดวาง 
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๔๙] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเก็บบาตรไว้บนกลด กลดถูกลมหัวด้วนพัด บาตรตก 
แตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเก็บบาตรไว้ บนกลด รูปใดเก็บไว้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๐] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายถือบาตรอยู่ ผลักบานประตูเข้าไป บาตร กระทบบาน 
ประตูแตก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือบาตรอยู่ ไม่พึง ผลักบานประตูเข้าไป 
รูปใดผลัก ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๑] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายใช้กระโหลกนั้าเต้าเที่ยวบิณฑบาต ชาว บ้านเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกเดียรถีย์ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 15 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กระโหลก นํ้าเต้าเที่ยวบิณฑบาต 
รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๒] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายใช้กระเบื้องหม้อเที่ยวบิณฑบาต ชาว ม้านเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกเดียรถีย์ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กระเบื้องหม้อ เที่ยวบิณฑบาต 
รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๓] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งใช้ของบังสุกุลทุกอย่าง เธอใช้บาตร กระโหลกผี สตรี 
ผู้หนึ่งเห็นเช้า กลัว ได้ร้องเสียงวีดแสดงความหวาดเสียวว่า นี้ปีศาจแน่ ชาวม้านเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสาย พระศากยบุตรจึงใช้บาตรกระโหลกผีเหมือนพวกปีศาจ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรกระโหลกผี รูปใดใช้ 
ต้องอาบัติทุกกฏ อนึ่ง ภิกษุไม่พึงใช้ของบังสุกุลทุกอย่าง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 
[๕๔] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายใช้บาตรรับเศษอาหารม้าง ก้างม้าง นี้า ม้วนปากม้าง 
ชาวม้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะเชื้อสาย พระศากยบุตรเหล่านี้จึงใช้บาตร 
ต่างกระโถน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้บาตรรับเศษ อาหาร ก้าง หรือ 
นี้ไม้-วนปาก รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ใช้ กระโถน ฯ 

เรื่องจีวร 

[๕๕] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายใช้มือฉีกผ้าแล้วเย็บเป็นจีวร จีวรมีแนว ไม่เสมอกัน 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้มีดมีด้าพัน ฯ 
[๕๖] สมัยต่อมา มีดมีด้ามบังเกิดแก , สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มี 
พระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้มีดมีด้าม ฯ 
[๕๗] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้ด้ามมีดต่างๆ ทำด้วยทอง ทำด้วยเงิน ชาวม้าน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 16 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ด้ามมีดต่างๆ รูปใดใช้ 
ต้องอาบัติทุกกฏลูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ด้ามมีดที่ทำด้วยกระลูก งา เขา ไม้อ้อ ไม้ไผ่ 
ไม้ธรรมดา ครั่ง เมล็ดผลไม้ โลหะ และกระดองสังข์ ฯ 

[๕๘] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายใช้ขนไก่บ้าง ไม้กลัดบ้าง เย็บจีวร จีวรเย็บแล้วไม่ดี 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้เข็ม เข็มขึ้น สนิม -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้กล่องเข็ม แม้ในกล่องเข็ม ก็ยังขึ้นสนิม -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยด้วยแป้งข้าวหมากแม้ในแป้งข้าวหมาก เข็มก็ยังขึ้นสนิม -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยด้วยแป้งเจือขมิ้นผง แม้ในแป้งเจือขมิ้นผงเข็มก็ยังขึ้นสนิม 
ได้ ... ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ฝ่นหิน แม้ในฝุนหินเข็มก็ยังขึ้นสนิม -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทาด้วยขึ้ผึ้ง ฝ่นหินแตก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้'ใช้ผ้ามัด 1 ขี้ผึ้งพอกฝ่นหิน ฯ 

เรื่องไม้สะดึง 

[๕๙] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายตอกหลักลงในที่ทั้นๆ ผูกขึงเย็บจีวร จีวรเสียมุม 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้สะดึง เชือกผูก ไม้สะดึง ให้ผูก 
ลงในที่นั้นๆ เย็บจีวรได้ ภิกษุทั้งหลายขึงไม้สะดึงในที่ไม , เรียบ ไม้สะดึงหัก -.. พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงขึงไม้สะดึง ในที่ไม่เสมอ รูปใดขึง ต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุทั้งหลายขึงไม้สะดึงบนพื้นดิน ไม้สะดึงเข้อนฝ่น -.. ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ใช้หญ้ารอง ขอบไม้สะดึงชำรุด -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดามขอบ 
เหมือนผ้าอนุวาต ไม้สะดึงไม่พอ -.. ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้สะดึงเล็ก ไม้ประกับ 
ซี่ไม้สำหรับสอดเข้าในระหว่าง จีวรสองชั้น เชือกรัดสะดึงในกับสะดึงนอก ด้ายผูกจีวรลงกับสะดึง 
ใน ครั้นขึงแล้วจึงเย็บจีวร ด้ายเกษียนภายในไม่เสมอ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
ทำหมาย เสันด้ายคด ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเสันด้าย ตีบรรทัด ฯ 

[๖๐] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายมีเบ้าเข้อนเหยียบไม้สะดึง ไม้สะดึง เสียหาย ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทลเรื่องนั้นแด่พระด้มีพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 17 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเท้าเข้อนไม , พึงเหยียบ ไม้สะดึง รูปใด 
เหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๖๑] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายมีเท้าเปียกเหยียบไม้สะดึง ไม้สะดึง เสียหาย ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีเท้าเปียก ไม , พึงเหยียบ ไม้สะดึง 
รูปใดเหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๖๒] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายสวมรองเท้าเหยียบไม้สะดึง ไม้สะดึง เสียหาย ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสวมรองเท้าไม่พึงเหยียบ ไม้สะดึง 
รูปใดเหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๖๓] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวร รับเข็มด้วยนิ้วมือ นิ้วมือก็เจ็บ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ปลอกสวม นิ้วมือ ฯ 

[๖๔] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ใช้ปลอกสวมนิ้วมือต่างๆ คือ ทำด้วย ทอง ทำด้วยเงิน 
ชาวท้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ปลอกสวม นิ้วมือต่างๆ รูปใด 
ใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ปลอกสวมนิ้วมือที่ทำด้วยกระลูก -.. ทำ 
ด้วยกระดองสังข์ ฯ 

[๖๕] สมัยต่อมา เข็มบ้าง มีดท้าง ปลอกสวมนิ้วมือท้าง หายไป ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกล่องเก็บเครื่องเย็บผ้า ภิกษุ 
ทั้งหลายมัวพะวงอยู่แต่ในกล่องเก็บเครื่องเย็บผ้า ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บปลอก นิ้วมือ สายโยก 
ไม่มี ... ตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตสายโยกเป็นด้ายถัก ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 18 
เรื่องโรงสะดึง 

[๖๖] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรอยู่ในที่แจ้ง ลำบากด้วยความ หนาวบ้าง 
ความร้อนบ้าง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโรงสะดึง ปะรำ สะดึง โรงสะดึง 
มีพื้นที่ตํ่า นาท่วม 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมพื้นที่ให้สูง ดินที่ถมพังทะลาย พระผู้มีพระภาคทรง อนุญาตว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อมูลลินที่ถม ๓ อย่าง คือ ก่อด้วย อิฐ ๑ ก่อด้วยศิลา ๑ 
ก่อด้วยไม้ ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได 
๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม้ ๑ 

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว สำหรับยึด ฯ 
[๖๗] สมัยต่อมา ผงหญ้าที่มุงร่วงลงในโรงสะดึง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้รื้อลงแล้วฉาบด้วยดินทั้งข้างนอกข้างใน ให้มีสี'ขาว สีดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวง 
ดอกไม้ เครือไม้ ฟืนมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเตียงจีวรได้ ฯ 

[๖๘] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเย็บจีวรเสร็จแล้ว ละทั้งไม้สดึงไว้ใน ที่นั้นเองแล้ว 
หลีกไป หนุบ้าง ปลวกบ้าง กัดกิน ภิกษุทังหลายกราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ม้วนไม้สะดึงเก็บไว้ ไม้สะดึงหัก -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอดท่อนไม้ม้วนไม้สะดึง เข้าไป ไม้สะดึงคลี่ออก -.. ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกผูก ฯ 

[๖๙] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายยกไม้สะดึงเก็บไว้ที่ฝาบ้าง ที่เสาบ้างแล้วหลีกไป 
ไม้สะดึงพลัดตกเสียหาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แขวนไว้ที่เดือยข้างฝา หรือที่ ไม้นาคทนต์ฯ 

[๗๐] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ตามพุทธา ภิรมย์ แล้วเสด็จ 
จาริกทางพระนครเวสาลี ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายใช้บาตรบรรจุ เข็มบ้าง มีดบ้าง เครื่องยาบ้าง เดินทาง 
ไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนฌาตถงเก็บเครื่องยา สายโยก ไม่มี ... ตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตสายโยกเป็นด้ายถัก ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 19 

[๗๑] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งใช้ประคตเอวผูกรองเท้าเข้าไปบิณฑบาต ในบ้าน อุบาสก 
ผู้หนึ่งกราบภิกษุรูปนั้น ศีรษะกระทบรองเท้า ภิกษุนั้นขวยใจครั้นเธอกลับไปถึงวัดแล้ว แจ้ง 
เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถุงเก็บรองเท้า สายโยก ไม่มี -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตสายโยกเป็นด้ายถัก ฯ 

เรื่องผ้ากรองนํ้า 

[๗๒] สมัยต่อมา นั้าในระหว่างทาง เป็นอกัปปิยะ ผ้าสำหรับกรองนั้าไม่มี ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเรา 
อนุญาตผ้ากรองนั้า ท่อนผ้าไม่พอ ..- ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้า กรองท่ารูปคล้ายช้อน 
ผ้าไม่พอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พรผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้กระบอกกรองนั้า ฯ 

[๗๓] สมัยต่อมา ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไปในโกศลชนบท ภิกษุรูปหนึ่ง ประพฤติ 
อนาจาร ภิกษุเพื่อนเตือนภิกษุรูปนั้นว่า คุณอย่าท่าอย่างนี้ซิ ขอรับ การ ท่านี้ไม่ควร ภิกษุนั้น 
ผูกโกรธภิกษุเพื่อน ครั้นภิกษุเพื่อนกระหายนี้า พูดอ้อนวอน ภิกษุรูปที่ผูกโกรธว่า โปรดให้ 
ผ้ากรองนี้าแก , ผม ผมจักดื่มนั้า ภิกษุรูปที่ผูกโกรธไม , ยอมให้ ภิกษุเพื่อนกระหายนั้าถึงมรณภาพ 
ครั้นภิกษุรูปที่ผูกโกรธไปถึงวัดแล้ว เล่าความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามว่า ท่าน 
ถูกเพื่อนอ้อนวอนขอผ้ากรองนั้า ก็ ไม่ให้เทียวหรือ เธอรับว่า อย่างนั้น ขอรับ บรรดาภิกษุ 
ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุเมื่อถูกขอผ้ากรองนั้าจึงไม่ให้กัน 
แล้ว กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 

ประชุมสงฆ์สอบถาม 

[๗๔] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะ เหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุนั้นว่า ดูกร ภิกษุ ข่าวว่า เธอถูกอ้อนวอนขอผ้า 
กรองนี้า ก็ไม่ยอมให้ จริงหรือ 

ภิกษุนั้นทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

ทรงติเตียน 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ การกระทำของเธอนั่น ไม , เหมาะ 
ไม่สม ไม่ควร ไม่ใช่กิจของสมณะ ใช้ไม , ได้ ไม่ควรท่า ไฉนเมื่อ เธอถูกเขาอ้อนวอนขอผ้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 20 

กรองนั้าจึงไม่ยอมให้ การกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อ ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. 
ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เดินทางเมื่อถูกเขา 
อ้อนวอนขอผ้ากรองนาจะไม , พึงให้ ไม , ควร รูปใดไม่ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ อนึ่ง ภิกษุไม่มีผ้า 
กรองนา อย่าเดินทางไกล รูปใดเดินทาง ต้องอาบัติทุกกฏ ถ้าผ้ากรองนา หรือกระบอกกรองนา 
ไม่มี แม้มุมผ้าสังฆาฏิ ก็พึงอธิฐานว่า เราจักกรองนํ้าด้วยมุมผ้าสังฆาฏินี้ดื่ม ดังนี้ฯ 

[๗๕] ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลีแล้ว ทราบว่า 
พระองค์ประทับอยู่ ณ กูฏาคารสาลา ป่ามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ 

[๗๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายทำนวกรรมอยู่ ผ้ากรองนั้าไม่พอกัน ภิกษุ ทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตผ้า 
กรองนั้ามีขอบ ผ้ากรองนั้ามีขอบไม่พอใช้ ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลาดผ้าลงบนนั้า ฯ 

[๗๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถูกยุงรบกวน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมุ้ง ฯ 

เรื่องที่จงกรมและเรือนไฟ 

[๗๘] สมัยนั้น ทายกทายิกาในพระนครเวสาลีเริ่มจัดปรุงอาหารประณีต ขึ้นตามลำดับ 
ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันประณีตแล้ว มีร่างกายอันโทษสั่งสม มีอาพาธมาก ครั้งนั้น 
หมอชีวกโกมารภัจได้ไปสู่เมืองเวสาลีด้วยกิจจำเป็นบางอย่าง ได้เห็นภิกษุทั้งหลาย มีร่างกายอัน 
โทษสั่งสม มีอาพาธมาก ครั้นแล้วเข้าไปเผ้า พระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลพระผู้มี พระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้ภิกษุทั้งหลายมีร่างกาย 
อันโทษสั่งสม มีอาพาธ มาก ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาค ได้โปรด 
ทรง อนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟแก่ภิกษุทั้งหลายเถิด พระพุทธเจ้าข้า เมื่อเป็นเช่นนี้ ภิกษุ 
ทั้งหลายชักมีอาพาธน้อย 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หมอชีวกโกมารภัจเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 
ร่าเริงด้วยธรรมีกถา จึงหมอชีวกโกมารภัจลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม พระผู้มีพระภาค ทำ 
ประทักษิณกลับไป ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 21 
พุทธานุญาตที่จงกรมและเรือนไฟ 

[๗๙] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูล นั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่จงกรมและ 
เรือนไฟ ฯ 

[๘๐] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมในที่ขรุขระ เท้าเจ็บ จึงกราบทูล เรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำที่จงกรม ให้เรียบ ฯ 

[๘๑] สมัยต่อมา ที่จงกรมมีพื้นที่ตํ่า นั้าท่วม -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ทำที่จงกรมให้สูง ที่ถมพังลง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้ก่อมูลดินที่ถม 
๓ ชนิด คือ ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยหิน ๑ ก่อด้วยไท้ ๑ ภิกษุ ทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไท้ ๑ ภิกษุ 
ทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด ฯ 

[๘๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยู่ในที่จงกรม พลัดตกลงมา ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
รั้วรอบที่จงกรม ฯ 

[๘๓] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายจงกรมอยู่กลางแจ้ง ลำบาก ด้วย หนาวท้าง ร้อนท้าง 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตโรงจงกรม ผงหญ้าที่มุงหล่นเกลื่อนในโรงจงกรม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้รื้อลงแล้วฉาบด้วยดินทั้งข้างนอกข้างในทำให้มีสีขาว สีดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวงดอกไท้ 
เครือไท้ ฟินมังกรดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเตียงจีวร ฯ 

[๘๔] สมัยนั้น เรือนไฟมีพื้นตํ่าไป นั้าท่วมได้ -.. ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ถมพื้นให้สูง พื้นที่ถมพังลงมา -.. ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อมูลดินที่ 
ถม ๓ ชนิด คือ ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วย หิน ๑ ก่อด้วยไท้ ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไท้ ๑ ภิกษุ 
ทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว สำหรับยึด เรือนไฟไม่มี 
บานประตู -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรองเดือยประตู 
ห่วงข้างบน สายยู ไท้หัวลิงกลอน ลิ่ม ช่องดาน ช่องสำหรับชักเชือก เชือกสำหรับชัก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 22 

เชิงฝาเรือนไฟชำรุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 

ดูกรภิกษุทั้ง หลาย เราอนุญาตให้ก่อให้ตํ่า เรือนไฟไม่มีปล่องควัน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

เราอนุญาตปล่องควัน ฯ 

[๘๕] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายทำที่ตั้งเตาไฟไว้กลางเรือนไฟขนาดเล็ก ไม่มีอุปจาร -.. 

ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำที่ตั้งเตาไฟไว้ส่วนข้างหนึ่ง เฉพาะเรือนไฟ 
ขนาดเล็กเรือนไฟขนาดกว้าง ตั้งไว้ตรงกลางได้ ไฟ ในเรือนไฟลวกหน้า ...ตรัสว่าดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตดินสำหรับทาหน้า ภิกษุทั้งหลายละลายดินด้วยมือ ..- ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตราง สำหรับละลายดิน ดินมีกลิ่นเหม็น -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ อบกลิ่น ฯ 

[๘๖] สมัยต่อมา ไฟในเรือนไฟลนกาย -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
ตักนํ้ามาไร้มากๆ ภิกษุทั้งหลายใช้ถาดห้าง บาตรห้าง ตักนา ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตที่ขังนํ้า ขันตักนา เรือนไฟที่มุงด้วยหญ้า ไหห้เกรียม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้รื้อลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง เรือนไฟเป็นตม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ปูเครื่อง ลาด ๓ อย่าง คือเครื่องลาดอิฐ ๑ เครื่องลาดหิน ๑ เครื่องลาดไม้ ๑ เรือนไฟ ก็ยัง 
เป็นตมอยู่นั้นเอง ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ชำระล้าง นั้า'ขัง ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายนั้า ฯ 

[๘๗] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายนึ่งบนพื้นดินในเรือนไฟ เนื้อตัวคัน -.. ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั้งในเรือนไฟ ฯ 

[๘๘] สมัยต่อมา เรือนไฟยังไม , มีเครื่องล้อม -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ล้อมรั้ว ๓ อย่าง คือ รั้วอิฐ ๑ รั้วหิน ๑ รั้วไม้ ๑ ซุ้มไม่มี ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตซุ้มซุ้มตํ่าไปนำท่วมได้... ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำพื้นที่ให้สูง 
พื้นที่ก่อพัง ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อมูลสิน ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ ๑ 
ก่อด้วย หิน ๑ ก่อด้วยไม้ ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
บันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม้ ๑ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา ... 

ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตราวสำหรับยึด ซุ้มยังไม , มีประตู ...ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรองรับเดือยบานประตู ห่วงข้างบน สายยู 
ไม้หัวลิง กลอน ลิ่ม ช่องดาล ช่องเชือกชัก เชือกชัก ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 23 

[๘๙] สมัยต่อมา ผงหญ้าหล่นเกลื่อนซุ้ม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
รื้อลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง ทำให้มีสีขาว สีดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวงดอกไม้ เครือไม้ 
ฟืนมังกร ดอกจอกห้ากลีบ บริเวณเป็นตม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรย 
กรวดแร , กรวดแร , ยังไม , เต็ม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วางศิลาเรียบ นํ้า'ขัง ... 

ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายนํ้า ฯ 

เรื่องการเปลือยกาย 

[๙๐] สมัยนั้น ภิกษุเปลือยกายไหว้ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกาย ไหว้ภิกษุไม่ 
เปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายให้ภิกษุเปลือยกายไหว้ตน ภิกษุเปลือย กายให้ภิกษุไม่เปลือยกาย 
ไหว้ตน ภิกษุเปลือยกายทำบริกรรมให้แก่ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายใช้ให้ทำบริกรรมแก , 

ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายให้ของแก , ภิกษุเปลือยกาย ภิกษุเปลือยกายรับประเคน 
เปลือยกายเคี้ยว เปลือยกายฉันเปลือยกายลิ้มรส เปลือยกายดื่ม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปลือยกายไม , พึง ไหว้ภิกษุเปลือยกาย 
ภิกษุเปลือยกายไม่พึงไหว้ภิกษุเปลือยกายไม่พึงให้ภิกษุ เปลือยกายไหว้ตน ภิกษุเปลือยกายไม่ 
พึงให้ภิกษุไม่เปลือยกายไหว้ตน ไม่พึง เปลือยกายทำบริกรรมแก่ภิกษุเปลือยกาย ไม่พึงใช้ภิกษุเปลือย 
กายทำ 

บริกรรม ไม่พึงเปลือยกายให้ของแก , ภิกษุเปลือยกาย ไม่พึงเปลือยกายรับประเคน ไม่พึงเปลือยกาย 
เคี้ยวของ ไม , พึงเปลือยกายฉันอาหาร ไม่พึงเปลือยกายลิ้มรส ไม่ พึงเปลือยกายดื่ม รูปใดดื่ม 
ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

เรื่องศาลาเรือนไฟและบ่อนั้า 

[๙๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายวางจีวรไว้บนพื้นดินในเรือนไฟจีวรเปือนฝุน ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ราวจีวร สายระเตียงจีวรในเรือนไฟ ครั้นฝนตก จีวรถูกฝนเปียก ตรัสว่า -.. ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตศาลาใกล้เรือนไฟ ศาลาใกล้เรือนไฟมีพื้นตํ่า นั้าท่วม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาต ให้ถมให้สูง ดินที่ถมพังลง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อ มูลดิน -.. 

ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก .-. ขึ้นลงพลัดตก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด ฯ 

[๙๒] สมัยต่อมา ผงหญ้าบนศาลาเรือนไฟตกเกลื่อน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้รื้อลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่าง -.. ราวจีวร สายระเตียงจีวร ฯ 



จงกราบทล 


พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 24 

[๙๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะถูหลังทั้งในเรือนไฟ ทั้งในนั้า 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต เครื่องกำบัง 
๓ ชนิด คือ เรือนไฟ ๑ นั้า ๑ ผ้า ๑ ฯ 

[๙๔] สมัยต่อมา นั้าในเรือนไฟไม่มี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบ่อนั้า ขอบบ่อนั้า ทรุดพัง ... 

ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อมูลดิน ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ ๑ ก่อด้วยหิน ๑ 
ก่อด้วยไม้ ๑ บ่อนั้าตํ่าไป นั้าท่วมได้ ภิกษุทั้ง หลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมให้สูง ดินที่ถมพังทะลาย ... ภิกษุ 
ทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ขึ้นลง พลัดตก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด ฯ 

[๙๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใช้เถาวัลย์ม้าง ประคดเอวบ้าง ผูกภาชนะตักนั้า -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกสำหรับบ่อนั้า มือเจ็บ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตคันโพงคล้ายคันชั่ง ระหัดชัก ระหัดถีบ ภาชนะแตกเสียมาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาต ถังนั้า ๓ อย่าง คือ ถังนั้าโลหะ ๑ ถังนั้าไม้ ๑ ถังนั้าหนัง ๑ ฯ 

[๙๖] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายตักนั้าในที่แจ้ง ลำบาก ด้วยหนาวบ้าง ร้อนบ้าง 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ศาลาสำหรับบ่อนั้า ผงหญ้าที่ศาลาบ่อนั้าหล่นเกลื่อน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
รื้อลงฉาบด้วยดินทั้งช้างบนช้างล่าง ท่าให้มีสึขาว สีดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวงดอกไม้ 
เครือไม้ ฟ้นมังกร ดอกจอกห้ากลีบราวจีวร สายระเตียงจีวร ฯ 

[๙๗] สมัยนั้น บ่อนั้ายังไม่มีฝาปิด ผงหญ้าบ้าง ฝุนบ้าง ตกลง ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด ฯ 

[๙๘] สมัยต่อมา ภาชนะสำหรับชังนั้ายังไม่มี ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต 
รางนั้า อ่างนั้า ฯ 

[๙๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายสรงนั้าในที่นั้นๆ ในอาราม อารามเป็นตม ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตลำรางระบายนั้า ลำราง โล่งโถง ภิกษุทั้งหลายอายที่จะสรงนั้า ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้กั้นกำแพง ๓ ชนิด คือกำแพงอิฐ ๑ กำแพงหิน ๑ กำแพงไม้ ๑ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 25 

ลำรางระบายนั้นปีนตม -.. ตรัสว่า ดกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาด ๓ ชนิด คืออิฐ ๑ 

77*11 77 , 11 , 71 2 , 

หน๑ ฌดนำขง...ตรัสว่า ดูกรภกษุบังหลาย เราอนุญาตท่อระบายนำ ฯ 

[๑๐๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีเนื้อตัวตกหนาว จึงกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เอาผ้าชุบนั้าเช็ดตัว ฯ 

เรื่องสรงนั้า 

[๑๐๑] สมัยนั้น อุบาสกผู้หนึ่งใคร่จะสร้างสระนั้าถวายสงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสระนั้า 
ขอบสระนั้าชำรุด -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อ ขอบสระ ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ ๑ 
ก่อด้วยหิน ๑ ก่อด้วยไม้ ๑ ภิกษุทั้งหลาย ขึ้นลงลำบาก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ ๑ บันไดหิน ๑ บันไดไม้ ๑ ภิกษุทั้งหลาย 
ขึ้นลงพลัดตก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด นั้าในสระเป็นนั้าเก่า -.. 

ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรางนั้าท่อระบายนั้าฯ 

[๑๐๒] สมัยต่อมา อุบาสกผู้หนึ่งประสงค์จะสร้างเรือนไฟ มีปันลมถวายภิกษุสงฆ์ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตเรือนไฟมีปันลม ฯ 

[๑๐๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์อยู่ปราศจากผ้านิสีทนะถึง ๔ เดือนภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง 
อยู่ปราศจากผ้านิสีทนะถึง ๔ เดือน รูปใดอยู่ปราศ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

ทรงห้ามนอนบนที่นอนดอกไม้ 

[๑๐๔]สมัยต่อมาพระฉัพพัคคีย์นอนบนที่นอนอันเกลื่อนด้วยดอกไม้ ชาวม้าน 
เดินเที่ยวชมวิหารพบเห็นเข้า จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภค 
กาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่พึงนอนที่นอนอันเกลื่อนด้วยดอกไม้รูปใดนอน ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

พุทธานุญาตรับของหอม 

[๑๐๕] สมัยนั้น ชาวม้านถือของหอมม้าง ดอกไม้ม้างไปวัด ภิกษุ ทั้งหลายรังเกียจไม่ 
รับประเคน จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 26 

เราอนุญาตให้รับของหอมแล้วเจิมไว้ที่บานประตูหน้าต่าง ให้ รับดอกไม้แล้ววางไว้ในส่วนข้างหนึ่ง 
ในวิหาร ฯ 

[๑๐๖] สมัยนั้น สันถัดขนเจียมหล่อบังเกิดแก , สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต สันถัดขนเจียมหล่อ 
ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดกันว่า สันถัดขนเจียมหล่อจะต้อง อธิษฐานหรือวิกัปป็ ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย สันถัดขนเจียมที่หล่อไม่ ต้องอธิษฐาน ไม่ต้องวิกัปปึ ฯ 

[๑๐๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ฉันจังหันบนเตียบ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
ว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้ 
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม'พึงฉัน อาหารบนเตียบ รูปใดฉัน ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๑๐๘] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เวลาฉันจังหัน เธอไม่สามารถจะทรงบาตรไว้ 
ด้วยมือไต้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ทรงอนุญาตว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตโตก ฯ 

ทรงห้ามฉันในภาชนะเดียวกันเป็นต้น 

[๑๐๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ฉันจังหันในภาชนะเดียวกันบ้าง ดื่มนั้า ในข้นเดียวกันบ้าง 
นอนบนเตียงเดียวกันบ้าง นอนบนเครื่องลาดเดียวกันบ้าง นอนในผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง นอนบน 
เครื่องลาดและผ้าห่มร่วมผืนเดียวกันบ้างชาวบ้านต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวก 
คฤหัสถ์ผู้บริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกร ภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงฉันร่วมภาชนะเดียวกัน ไม่พึงดื่มร่วมข้นใบเดียวกัน ไม่พึงนอนร่วมเตียง 
เดียวกัน ไม่พึงนอนร่วมเครื่องลาดเดียวกัน ไม่พึงนอน ร่วมผ้าห่มผืนเดียวกัน ไม่พึงนอนร่วม 
เครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกัน รูปใดนอน ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวี 

[๑๑๐] สมัยนั้น เจ้าวัฑฒะลิจฉวีเป็นสหายของพระเมตติยะ และพระ ภุมมชกะ จึง 
เจ้าวัฑฒะลิจฉวี เข้าไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แล้ว กล่าวว่า ผมไหว้ขอรับ เมื่อเธอ 
กล่าวอย่างนั้น ภิกษุทั้งสองรูปก็มิได้ทักทาย ปราศรัย แม้ครั้งที่สอง เจ้าวัฑฒะลิจฉวีได้กล่าวว่า 
ผมไหว้ขอรับ แม้ครั้งที่สอง ภิกษุทั้งสองรูปก็มิได้ทักทายปราศรัย แม้ครั้งที่สาม เจ้าวัฑฒะลิจฉวี 
ได้กล่าวว่า ผมไหว้ขอรับ แม้ครั้งที่สาม ภิกษุทั้งสองรูปก็มิได้ทักทายปราศรัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 27 

ว. ผมผิดอะไรต่อพระคุณเจ้าอย่างไร ทำไม พระคุณเจ้าจึงไม่ทักทาย ปราศรัยกับผม 
ภิกษุทั้งสองตอบว่า ก็จริงอย่างนั้นแหละ ท่านวัฑฒะ พวกอาตมาถูก พวกพระทัพพมัลล 
บุตรเบียดเบียนอยู่ ท่านยังเพิกเฉยได้ 
ว. ผมจะช่วยเหลืออย่างไร ขอรับ 

กิ. ท่านวัฑฒะ ถ้าท่านเต็มใจช่วย วันนี้'พระผู้มีพระภาค ต้องให้พระ ทัพพมัลลบุตรสึก 
ว. ผมจะท่าอย่างไร ผมสามารถจะช่วยได้ด้วยวิธีไหน 

กิ. มาเถิด ท่านวัฑฒะ ท่านจงเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาคแล้ว กราบทูล อย่างนี้ว่า กรรมนี้ 
ไม่แนบเนียน ไม่สมควร ทิศที่ไม , มีภัย ไม่มีจัญไร ไม่มี อันตราย บัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร 
มีอันตราย ณ สถานที่ไม่มีลม บัดนึกลับมี ลมแรงขึ้น ประชาบดีของหม่อมฉัน ถูกพระทัพพมัลลบุตร 
ประทุษร้าย คล้ายนี้าถูกไฟเผาพระพุทธเจ้าข้า 

เจ้าวัฑฒะลิจฉวีรับคำของพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แล้วเข้าเฝ็าพระ ผู้มีพระภาค 
ถวายบังคม แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลว่า พระพุทธ เจ้าข้า กรรมนี้ไม , แนบเนียน 
ไม่สมควร ทิศที่ไม่มีภัย ไม่มีจัญไร ไม่มีอันตรายบัดนี้กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย 
ณ สถานที่ไม่มีลม บัดนี้กลับมีลมแรง ขึ้น ประชาบดีของหม่อมฉันถูกพระทัพพมัลลบุตร 
ประทุษร้าย คล้ายนี้าถูกไฟเผา พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

[๑๑๑] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะ เหตุเป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามท่านพระทัพพมัลล บุตรว่า ดูกรทัพพะ เธอยังระลึก 
ได้หรือว่า เป็นผู้ท่ากรรมตามที่เจ้าวัฑฒะถิจฉวีนี้ กล่าวหา ท่านพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลว่า 
พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธ เจ้าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า 
แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาค ... 

แม้ครั้งที่สาม พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระทัพพมัลลบุตรว่า ดูกร ทัพพะ เธอยัง 
ระลึกได้หรือว่า เป็นผู้ท่ากรรมตามที่เจ้าวัฑฒะถิจฉวีนี้กล่าวหา ท่านพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลว่า 
พระองค์ย่อมทรงทราบว่า ข้าพระพุทธเจ้า เป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตย่อมไม , กล่าวแล้คำกล่าวหาอย่างนี้ถ้าเธอท่า จงบอกว่าท่า 
ถ้าไม , ได้ท่า จงบอกว่าไม , ได้ท่า 

ท. ตั้งแต่ข้าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้ว แม้โดยความฟิน ก็ยังไม , รู้จักเสพ เมถุนธรรม 
จะกล่าวไยถึงเมื่อตื่นอย่เล่า พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 28 

[๑๑๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ถ้า 
เช่นนั้น สงฆ์จงควํ่าบาตรเจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ อย่าให้คบกับสงฆ์ ฯ 

องค์แห่งการควํ่าบาตร 

[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงควํ่าบาตรแก , อุบาสกผู้ประกอบด้วย องค์ ๘ คือ: 

๑. ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย 
๒. ขวนขวายเพื่อมิใช่ประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย 
๓. ขวนขวายเพื่ออยู่ไม , ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย 
๔. ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย 
๕. ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกกัน 
๖. กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 
๗. กล่าวติเตียนพระธรรม 
๘. กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ควํ่าบาตรแก , อุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์๘ นี้ฯ 
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงควํ่าบาตรอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถ 
พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาควํ่าบาตร 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เจ้าวัฑฒะลิจฉวี โจท ท่านพระทัพพมัลลบุตร 
ด้วยศีลวิบัติอันไม , มีมูล ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงควํ่าบาตรแก , เจ้า 
วัฑฒะลิจฉวี คือ อย่าให้คบกับ สงฆ์ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เจ้าวัฑฒะลิจฉวีโจทท่านพระทัพพมัลลบุตร 
ด้วยศีลวิบัติอันไม , มีมูล สงฆ์ควํ่าบาตรแก่เจ้าวัฑฒะ ลิจฉวี คือ ไม , ให้คบกับสงฆ์ การ 
ควํ่าบาตรแก , เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ไม่ให้คบกับสงฆ์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

บาตรอันสงฆ์ควํ่าแล้วแก , เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ไม , ให้คบกับสงฆ์ ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๑๑๕] ครั้นเวลาเช้า ท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกแล้วถือบาตรจีวร เข้าไปยังนิเวศน์ 
ของเจ้าวัฑฒะลิจฉวี ครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กะเจ้าวัฑฒะลิจฉวีว่า ท่านวัฑฒะ สงฆ์ควํ่าบาตรแก่ท่านแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 29 

ท่านคบกับสงฆ์ไม , ได้ พอเจ้าวัฑฒะลิจฉวี ทราบข่าวว่า สงฆ์ควํ่าบาตรแก , เราแล้ว เราคบกับสงฆ์ 
ไม , ได้แล้ว ก็สลบล้มลง ณ ที่นั้นเอง 

ขณะนั้น มิตรอำมาตย์ญาติสาโลหิต ของเจ้าวัฑฒะลิจฉวี ได้กล่าวคำนี้ กะเจ้าวัฑฒะลิจฉวีว่า 
ไม่ควร ท่านวัฑฒะ อย่าเศร้าโศก อย่าครํ่าครวญไปนักเลย พวกเราจักให้พระผู้มีพระภาคและ 
ภิกษุสงฆ์เลื่อมใส จึงเจ้าวัฑฒะลิจฉวีพร้อมด้วย บุตรภรรยา พร้อมด้วยมิตรอำมาตย์ พร้อมด้วย 
ญาติสาโลหิต มีผ้าเปียก มีผมเปียก เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ซบศรีษะลงแทบพระบาทของ 
พระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า โทษได้มาถึงหม่อมฉันแล้ว ตามความโง่ ตาม 
ความ เขลา ตามอกุศล ขอพระองค์ทรงพระกรุณารับโทษของหม่อมฉันที่ได้โจทพระคุณ เจ้าทัพพ 
มัลลบุตร ด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล โดยความเป็นโทษ เพื่อความสำรวม ต่อไปเถิด พระพุทธเจ้าข้า 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เชิญเถิด เจ้าวัฑฒะ โทษได้มาถึงท่านแล้ว ตามความโง่ 
ตามความเขลา ตามอกุศล ท่านได้เห็นโทษที่ได้โจททัพพมัลลบุตร ด้วยศีลวิบัติอันไม่มีมูล 
โดยความเป็นโทษแล้วทำคืนตามธรรม เราขอรับโทษนั้น ของท่าน การที่ท่านเห็นโทษ โดยความ 
เป็นโทษ แล้วทำคืนตามธรรม ถึงความสำรวมต่อไป นี้เป็นความเจริญในอริยวินัย ฯ 

[๑๑๖] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ล้าเช่นนั้น 
สงฆ์จงหงายบาตร แก , เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท่าให้คบ กับสงฆ์ได้ 

องค์แห่งการหงายบาตร 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆ์พึงหงายบาตรแก่อุบาสก ผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ คือ: 

๑. ไม่ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภแห่งภิกษุทั้งหลาย 

๒. ไม่ขวนขวายเพื่อไม่เป็นประโยชน์แห่งภิกษุทั้งหลาย 

๓. ไม่ขวนขวายเพื่ออยู่ไม , ได้แห่งภิกษุทั้งหลาย 

๔. ไม่ด่าว่าเปรียบเปรยภิกษุทั้งหลาย 

๕. ไม่ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกร้าวกัน 

๖. ไม่กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า 

๗. ไม่กล่าวติเตียนพระธรรม 

๘. ไม่กล่าวติเตียนพระสงฆ์ 

ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้หงายบาตร แก , อบาสกผ้ประกอบด้วย องค์๘ นี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 30 

[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงหงายบาตรอย่างนี้เจ้าวัฑฒะ ลิจฉวีนั้นพึงเข้าไป 
หาสงฆ์ ห่มผ้าเฉวียงบ่า กราบเท้าภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหย่งประ คองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 
ท่านเจ้าข้า สงฆ์ควํ่าบาตรแก่ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า คบอับสงฆ์ไม , ได้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น 
ประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัว ได้ ขอการหงายบาตรกะสงฆ์ 

พึงขอแท้ครั้งที่สอง พึงขอแท้ครั้งที่สาม ฯ 

[๑๑๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย กรรมวาจา ว่า 

ด้ง!?: 

กรรมวาจาหงายบาตร 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ควํ่าบาตรแก่เจ้าวัฑฒะ ลิจฉวีแล้ว คือ 
ไม่ให้คบอับสงฆ์ เธอประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ขอการหงายบาตร 
กะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของ สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงหงายบาตรแก , เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ 
ท่าให้คบอับสงฆ์ได้ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ควํ่าบาตรแก่เจ้าวัฑฒะ ลิจฉวีแล้ว คือ ไม่ให้ 
คบอับสงฆ์ เธอประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ ขอการหงายบาตร 
กะสงฆ์ สงฆ์หงายบาตรแก , เจ้า วัฑฒะลิจฉวี คือ ท่าให้คบอับสงฆ์ได้ การหงายบาตร 
แก่เจ้าวัฑฒะ ลิจฉวี คือ ท่าให้คบอับสงฆ์ได้ ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็น ผู้นิ่ง 
ไม , ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

บาตรอันสงฆ์หงายแล้วแก , เจ้าวัฑฒะลิจฉวี คือ ท่าให้คบอับสงฆ์ ได้ ชอบแก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๑๑๙] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในเขตพระนครเวสาลีตามพระทุท ธาภิรมย์แล้ว 
เสด็จจาริกทางภัคคะชนบท เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงภัคคะชนบท แล้ว ทราบว่า พระองค์ประทับ 
อยู่ที่เภสกฬามฤคทายวัน เขตเมืองสุงสุมารคิระ ในแคว้นภัคคะชนบทนั้น ฯ 

เรื่องโพธิราชกุมาร 

[๑๒๐] สมัยนั้น ปราสาทโกกนุทของโพธิราชกุมาร สร้างเสร็จใหม่ๆ ยังไม , มี 
สมณพราหมณ์ หรือผู้ใดผู้หนึ่งอยู่อาศัย จึงโพธิราชกุมาร รับสั่งกะมาณพสัญชิกาบุตรว่า 
พ่อสหายสัฌชิกาบตร เธอจงเข้าไปเฝ็าพระผ้มีพระภาค ถวายบังคม พระบาทด้วยเศียรเกล้า แล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 31 

ถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคน้อย ความทรงกระปรี่กระเปร , า พระกำลัง ทรงพระสำราญ 
ตามกำของเราว่า พระพุทธเจ้าข้า โพธิราชกุมารขอถวายบังคมพระบาทของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า 
ทูลถามถึงพระ ประชวรเบาบาง พระโรคน้อย ความทรงกระปรี่กระเปร , า พระกำลัง ทรงพระ 
สำราญและจงทูลอาราธนาอย่างนี้ว่า ขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงทรงรับ ภัตตาหารของ 
โพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าข้า มาณพสัญชิ กาบุตรรับคำสั่งโพธิราชกุมาร 
แล้วเข้าไปเผ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอเป็นที่ 
ชื่นชม เป็นที่ให้ระลึกถึงกันแล้วนั่งณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลว่า โพธิราชกุมารขอถวาย 
บังคมพระบาท ของพระองค์ผู้เจริญด้วยเศียรเกล้า ทูลถามพระประชวรเบาบาง พระโรคน้อย 
ทรงกระปรี่ , กระเปร , า พระกำลัง ทรงพระสำราญ และกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอพระโคดมผู้เจริญ 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงทรงรับภัตตาหารของโพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ พระผู้มีพระภาค 
ทรงรับด้วยดุษณีภาพ ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรทราบว่า พระผู้มีพระ ภาคทรงรับอาราธนาแล้วลุก 
จากที่นั่งเข้าไปเผ้าโพธิราชกุมาร แล้วทูลว่า เกล้า กระหม่อมได้กราบทูลท่านพระโคดมนั้นตามรับ 
สั่งของพระองค์แล้วว่า โพธิราช กุมาร ขอถวายบังคมพระบาทของท่านพระโคดมผู้เจริญด้วยเศียรเกล้า 
ทูลถามถึงพระประชวรเบาบาง พระโรคน้อย ทรงกระปรี่กระเปร , ไ พระกำลัง ทรงพระ สำราญ 
และกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอพระโคดมผู้เจริญ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จง ทรงรับภัตตาหารของ 
โพธิราชกุมาร เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้ก็แลพระสมณโคดม ทรงรับอาราธนาแล้ว ฯ 

[๑๒๑] ครั้นล่วงราตรีนั้น โพธิราชกุมารรับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉัน อันประณีต แล 
รับสั่งให้ปูลาดโกกนุทปราสาทด้วยผ้าขาว ตราบเท่าถึงบันไดขั้นที่สุด แล้วรับสั่งกะมาณพสัญชิกา 
บุตรว่า พ่อสหายสัญชิกาบุตร เธอจงไปเผ้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า 
ได้เวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ภัตตาหารเสร็จแล้ว มาณพสัญชิกาบุตรรับคำสั่งโพธิราชกุมาร แล้ว 
เข้าไปเผ้าพระ ผู้มีพระภาค กราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ได้เวลาแล้ว พระพุทธเจ้าข้า 
ภัตตาหารเสร็จแล้ว ฯ 

[๑๒๒] ขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาตรจีวร 
เสด็จเข้าสู่นิเวศน์ของโพธิราชกุมาร ก็แลเวลานั้น โพธิราช กุมารคำลังประทับรอพระผู้มีพระภาค 
อยู่ ที่ซุ้มพระทวารขั้นนอก ได้ทอดพระเนตร เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกล ครั้น 
แล้วเสด็จไปรับแต่ที่ไกลนั้น ถวาย บังคมพระผู้มีพระภาคให้เสด็จไปข้างหน้า ทรงดำเนินไปทาง 
โกกนทปราสาท พระ ด้มีพระภาคได้ประทับยืนอย่ใกล้บันไดขั้นแรก จึงโพธิราชกมาร กราบทล 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 32 

พระผู้มี พระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเหยียบผ้า ขอพระสุคตจงทรงเหยียบ 
ผ้า เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนานเมื่อโพธิราชกุมารกราบทูลอย่างนี้ 
แล้ว พระผู้มีพระภาคทรงดุษณีภาพ 

แม้ครั้งที่สอง -.. แม้ครั้งที่สาม โพธิราชกุมารกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้า 
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงเหยียบผ้า ขอพระสุคตจงทรงเหยียบผ้า เพื่อความเกื้อกุล เพื่อความสุข 
แก'ข้าพระพุทธเจ้าสิ้นกาลนาน 

ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชำเลืองดูท่านพระอานนท์จึงท่านพระ อานนท์ได้ถวาย 
พรแก่โพธิราชกุมารว่า จงม้วนผ้าเถิด พระราชกุมาร พระผู้มีพระ ภาคจักไม่ทรงเหยียบผ้า 
พระตถาคตทรงอนุเคราะห์หมู , ชนชั้นหลัง จึงโพธิราชกุมาร รับสั่งให้ม้วนผ้า แล้วให้ปูอาสนะ 
ณ เบื้องบนโกกนุทปราสาท ครั้นพระผู้มีพระ ภาคเสด็จขึ้นโกกนุทปราสาท แล้วประทับนั่งเหนือ 
อาสนะที่ปูถวายพร้อมด้วยภิกษุ สงฆ์จึงโพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข ด้วย ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ จนพระผู้มีพระภาค 
เสวยแล้ว ทรงลดพระหัตถ์จากบาตร ห้ามภัตรแล้ว ได้ประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วน ข้างหนึ่ง พระผู้ 
มีพระภาคทรงชี้แจงให้โพธิราชกุมารเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญร่าเริง ด้วยธรรมีกถา เสด็จ 
ลุกจากอาสนะ เสด็จกลับ ฯ 

ทรงห้ามเหยียบแผ่นผ้า 

[๑๒๓] หลังจากนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุ เป็นเค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบผืนด้าที่ปู 
ไว้ รูปใดเหยียบ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๑๒๔] สมัยต่อมา สตรีผู้หนึ่งปราศจากครรภ์ นิมนต์ภิกษุทั้งหลายไป ปูด้าแล้ว ได้กล่าว 
ว่า ท่านเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าจงเหยียบผ้า ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไม , เหยียบ นางได้กล่าวอีกว่า 
ท่านเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าจงเหยียบผ้าเพื่อประสงค์ให้เป็นมงคล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไม่เหยียบ 
จึงสตรีผู้นั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เมื่อเขาขอเพื่อประสงค์ให้เป็นมงคล ไฉน 
พระคุณเจ้าทั้งหลายจึงไม , เหยียบผืนด้าที่ปูให้ ภิกษุทั้งหลายได้ยินสตรีผู้นั้น เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
คฤหัสถ์ ต้องการมงคล เราอนุญาตให้ผู้ที่ถูกคฤหัสถ์ขอร้องให้เหยียบเพื่อความเป็นมงคล เหยียบ 
ผืนผ้าได้ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 33 

[๑๒๕] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะเหยียบผ้าสำหรับเช็ดเท้าที่ล้างแล้ว จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
เหยียบผ้าสำหรับเช็ดเท้าที่ล้างแล้ว ฯ 

ทุติยภาณวาร จบ 


เรื่องนางวิสาขา มิคารมารดา 

[๑๒๖] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภัคคะชนบท ตามพระพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จ 
จาริกทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถี แล้ว ทราบว่าพระองค์ประทับ 
อยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น ครั้งนั้น 
นางวิสาขามิคารมารดา ถือหม้อนั้า ปุ่มไม้สำหรับเช็ดเท้า และไม้กวาด เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ขอพระองค์จงทรงรับหม้อนั้า 
ปุ่มไม้สำหรับเช็ดเท้า และไม้กวาดของหม่อมฉัน เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก , หม่อมฉัน 
สิ้นกาลนาน พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับหม้อนั้า และไม้กวาดมิได้ทรงรับปุ่มไม้สำหรับ 
เช็ดเท้า ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้นางวิสาขามิคารมารดาเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 
ร่าเริงด้วยธรรมีกถา นางได้ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม ทำประทักษิณแล้วกลับไป ฯ 

[๑๒๗] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็น เค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตหม้อนั้า และ 
ไม้กวาด ภิกษุไม่พึงใช้ปุ่มไม้สำหรับเช็ดเท้า รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏลูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตที่เช็ดเท้า ๓ ชนิด คือ หินกรวด ๑ กระเบื้อง ๑ หินฟองนั้าในทะเล ๑ ฯ 

[๑๒๘] ต่อจากนั้นมา นางวิสาขามิคารมารดา ถือพัดโบกและบัดใบตาล เข้าไปเฝ็า 
พระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ได้กราบทูลว่า ขอพระองค์ 
จงทรงรับพัดโบก และพัดใบตาลของหม่อมฉัน เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่หม่อมฉัน 
ตลอดกาลนาน พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงรับพัดโบกและพัดใบตาลแล้ว ได้ทรงชี้แจงให้ 
นางวิสาขามิคารมารดาเห็นแจ้ง ... ด้วยธรรมีกถา นางวิสาขา ... ทำประทักษิณแล้วกลับไป ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 34 
เรื่องพัด 

[๑๒๙] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็น เค้ามูลนั้น ในเพราะ 
เหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตพัดโบก และพัด 
ใบตาล ฯ 

[๑๓๐] สมัยนั้นไม้ปัดยุงเกิดแก่สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ปัดยุง แล้จามรี บังเกิดแก่สงฆ์ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุ 
ไม่พึงใช้แล้จามรี รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตพัด ๓ ชนิด คือ 
พัดทำด้วยปอ ๑ พัด ทำด้วยแฝก ๑ พัดทำด้วยขนปีกขนหางนกยูง ๑ ฯ 

เรื่องร่ม 

[๑๓๑] สมัยนั้น ร่มบังเกิดแก , สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตร่ม ฯ 

[๑๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์เดินกั้นร่มเที่ยวไป ครั้งนั้น อุบาสก ผู้หนึ่งได้ไปเที่ยว 
สวนกับสาวกของอาชีวกหลายคน พวกสาวกของอาชีวกเหล่านั้น ได้เห็นพระฉัพพัคคีย์เดินกั้นร่ม 
มาแต่ไกล ครั้นแล้วได้กล่าวกะอุบาสกผู้นั้นว่าพระคุณเจ้าเหล่านี้เป็นผู้เจริญของพวกท่าน เดิน 
กั้นร่มมาคล้ายมหาอำมาตย์โหราจารย์ อุบาสกผู้นั้นกล่าวว่า นั่นมิใช่ภิกษุ เป็นปริพาชก ขอรับ 
พวกเขา แคลงใจว่า ภิกษุหรือมิใช่ภิกษุ ครั้นอุบาสกเข้าไปใกล้ ก็จำได้ จึงเพ่งโทษติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉน พระคุณเจ้าทั้งหลายจึงเดินกั้นร่ม ภิกษุทั้งหลายได้ ยินอุบาสกนั้น เพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ข่าวว่า ... จริงหรือ 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า จริงพระพุทธเจ้าช้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงกั้นร่ม รูปใดกั้น ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๑๓๓] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเว้นร่มแล้วไม่สบาย ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตร่มแก่ภิกษุ 


อาพาธ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 35 

[๑๓๔] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต ร่มแก่ภิกษุอาพาธ 
เท่านั้น ไม , ได้ทรงอนุญาตแก่ภิกษุไม , อาพาธ จึงรังเกียจที่จะกั้น ร่มในวัดและอุปจารของวัด ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแม้ไม่ อาพาธกั้นร่มในวัด 
หรือในอุปจารของวัดได้ ฯ 

เรื่องไม้เท้า 

[๑๓๕] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งวางบาตรไว้ในสาแหรก แล้วห้อยไว้ที่ ไม้เท้า เดินผ่านไป 
ทางประตูบ้านแห่งหนึ่งในเวลาพลบคํ่า ชาวบ้านบอกกันว่า พวกเรา นั่นโจรกำลังเดินไป ดาบของ 
มันส่องแสงวาว แล้วตามไล่ไปจับตัวได้ รู้แล้วปล่อยไป ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแล้ว แจ้งเรื่องนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลายๆ ถาม ว่า ก็คุณถือไม้เท้ากับสาแหรกหรือ ภิกษุนั้นรับว่า ถูกแล้ว 
ขอรับ บรรดาภิกษุ ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุจึงได้ถือไม้เท้า 
กับสาแหรกเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรง ติเตียน -.. ครั้นแล้ว 
ทรงท่าธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงถือไม้เท้ากับสาแหรก รูปใด 
ถือ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๑๓๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ปราศจากไม้เท้า ไม่สามารถจะเดินไปไหนได้ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้สมมติไม้เท้าแก่ภิกษุอาพาธ ฯ 

[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้สมมติไม้เท้าอย่างนี้: 

ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุ ผู้แก , กว่า นึ่ง 
กระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าวกำขออย่างนี้ ว่าดังนี้: 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม , ใช้ไม้เท้าไม่สามารถไปไหนได้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้นขอ 
ทัฌฑสมมติ กะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๑๓๘] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ ทุติยกรรมวาจา 
ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 36 

กรรมวาจาให้ทัณฑสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่ 
สามารถจะไปไหนได้ เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ์ ถ้า ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงให้ทัณฑสมมติแก'ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่ 
สามารถจะไปไหนได้ เธอขอทัณฑสมมติกะสงฆ์ สงฆ์ ให้ทัณฑสมมติแก , ภิกษุมีชื่อนี้ 
การให้ทัณฑสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบ แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก , 

ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงพูด 

ทัณฑสมมติ อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตุ นั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๑๓๙] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไม่ใช้สาแหรก ไม , สามารถ จะนำบาตรไปได้ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้สมมติสาแหรกแก่ภิกษุอาพาธ ฯ 

[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้สมมติอย่างนี้ 

ภิกษุอาพาธนั้น พึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า ไหว้เท้า ภิกษุผู้แก่กว่า นิ่งกระเหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวคำขออย่างนี้ว่าดังนี้: 

คำขอสิกกาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม , มีสาแหรกไม่สามารถจะนำบาตรไปได้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น 
ขอสิกกาสมมติกะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๑๔๑] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย กรรมวาจา ว่า 

ดังปี: 

กรรมวาจาให้สิกกาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม , ใช้สาแหรกไม่ 
สามารถจะนำบาตรไปได้ เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ์ ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่ 
แล้ว สงฆ์พึงให้สิกกาสมมติแก , ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 37 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม , ใช้สาแหรกไม่ 
สามารถจะนำบาตรไปได้ เธอขอสิกกาสมมติกะสงฆ์ สงฆ์ให้สิกกาสมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ 
การให้สิกกาสมมติแก'ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ 
ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

สิกกาสมมติ อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่สงฆ์ เหตุ นั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๑๔๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหน ได้ และไม่ใช้ 
สาแหรกไม่สามารถนำบาตรไปได้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พรผู้มีพร 
ภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติไม้เท้าและ สาแหรกแก่ภิกษุอาพาธ 

ก็แล สงฆ์พึงให้สมมติอย่างนี้ภิกษุอาพาธนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ ห่มผ้าอุตราสงค์เฉวียงบ่า 
ไหว้เท้าภิกษุผู้แก , กว่า นิ่งกระหย่งประคองอัญชลี แล้วกล่าว คำขออย่างนี้ว่าดังนี้: 

คำขอทัณฑสิกกาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าอาพาธ ไม , ใช้ไม้เท้าไม่สามารถจะไปไหนได้ และ ไม่ใช้สาแหรกไม่ 
สามารถจะนำบาตรไปได้ ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านี้นขอทัฌฑสิกกา สมมติกะสงฆ์ 

พึงขอแม้ครั้งที่สอง พึงขอแม้ครั้งที่สาม ฯ 

[๑๔๓] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย กรรมวาจา ว่า 

ด้ง ธ์: 

กรรมวาจาให้ทัฌฑสิกกาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่ 
สามารถจะเดินไปไหนได้ และไม่ใช้สาแหรกไม่ สามารถจะนำบาตรไปได้ เธอขอ 
ทัณฑสิกกาสมมติกะสงฆ์ล้าความ พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้ทัณฑสิกกา 
สมมติแก่ภิกษุมีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ภิกษุมีชื่อนี้รูปนี้อาพาธ ไม่ใช้ไม้เท้าไม่ 
สามารถเดินไปไหนได้ และไม , ใช้สาแหรกไม่สามารถจะนำบาตรไปได้ เธอขอทัณฑ 
ลึกกาสมมติกะสงฆ์ สงฆ์ให้ทัฌฑลึกกา สมมติแก , ภิกษุมีชื่อนี้ การให้ทัณฑลึกกาสมมติแก่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 38 

ภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก่ ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด 

ทัณฑสิกกาสมมติ อันสงฆ์ให้แล้วแก่ภิกษุมีชื่อนั้ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ ฯ 

เรื่องการอ้วกและการเก็บอาหาร 

[๑๔๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเป็นโรคเรอ เธอเรออ้วกแล้วกลับกลืน เข้าไป ภิกษุ 
ทั้งหลาย เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุนี้ฉันอาหารในเวลาวิกาล แล้วกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้จุดึมาจากกำเนิดโคไม่นาน 
เราอนุญาตอาหารที่อ้วกแก , ภิกษุผู้มักอ้วก แต่ ออกมานอกปากแล้วไม่พึงกลืนเข้าไป รูปใดกลืน 
เข้าไป พึงปรับตามธรรม ฯ 

[๑๔๕] สมัยนั้น สังฆภัตรเกิดแก , สงฆ์หมู , หนึ่ง เมล็ดข้าวเป็นอันมาก กลาดเกลื่อนใน 
โรงอาหาร ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เมื่อเขาถวาย ข้าวสุก ไฉนพระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตรจึงได้ไม่รับโดยเคารพ ข้าวแต่ละ เมล็ดจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำหลายครั้ง ภิกษุ 
ทั้งหลายได้ยินชาวบ้านพวกนั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดทายกถวายตกหล่น เราอนุญาตให้เก็บ 
สิ่งนั้นฉันเอง ได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะของนั้นทายกบริจาคแล้ว ฯ 

เรื่องการไว้เล็บและดัดเล็บ 

[๑๔๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไว้เล็บยาวเที่ยวบิณฑบาต สตรีผู้หนึ่งเห็น เข้า จึงได้กล่าว 
ชวนภิกษุรูปนั้นว่า ท่านเจ้าข้า นิมนต์มาเสพเมถุน ภิกษุนั้นตอบ ว่า อย่าเลย น้องหญิง 
เรื่องเช่นนี้ไม่สมควร 

ส. ล้าท่านไม่เสพ ดิฉันจักหยิกข่วนเนื้อตัวด้วยเล็บของดิฉัน แล้วร้อง โวยวายขึ้นใน 
บัดนี้ว่า ภิกษุนี้ข่มขืนดิฉัน 

กิ. จงรู้เองเถิด น้องหญิง 

สตรีผู้นั้นหยิกข่วนเนื้อตัวของตนด้วยเล็บ แล้วได้ร้องโวยวายขึ้นว่า ภิกษุ นี้ข่มขืนเรา 
ชาวบ้านได้วิ่งเข้าไปจับกุมภิกษุนั้น พวกเขาได้เห็นผิวหนังและเลือด ที่เล็บมือของสตรีผู้นั้น ครั้น 
แล้วลงความเห็นว่า การกระทำนี้ของสตรีผ้นี้ต่างหาก ภิกษไม่ใช่เป็นผ้กระทำ แล้วปล่อยภิกษนั้นไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 39 

ครั้นภิกษุนั้นไปถึงวัดแล้ว ได้เล่าเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามว่า ก็คุณไว้เล็บยาว 
หรือ ภิกษุรูป นั้นรับว่า เป็นอย่างนั้น ขอรับ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุจึงได้ไว้เล็บยาว แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ ผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงไว้เล็บยาว รูปใดไว้ ต้อง อาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๔๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายตัดเล็บมือด้วยเล็บมือบ้าง ตัดเล็บมือ ด้วยปากบ้าง ครูด 
เล็บมือที่ฝาผนังบ้าง นิ้วมือเจ็บ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตมีดตัดเล็บภิกษุทั้งหลายตัดเล็บจนเลือดออก นิ้วมือเจ็บ -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ตัดเล็บเสมอเนื้อ ฯ 

เรื่องขัดเล็บ 

[๑๔๘] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์วานกันให้ขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงวาน กันให้ขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว รูปใดให้ขัด 
ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แคะขี้เล็บได้ ฯ 

เรื่องมีดโกน 

[๑๔๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายมีผมยาว ได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาค พระผู้ 
มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสามารถจะปลงผมให้แก่กันได้ หรือ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลว่า สามารถ พระพุทธเจ้าข้า ลำดับนั้น พระผู้มีพระ ภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะ 
เหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก เกิดนั้น -.. รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตมีดโกน หิน ลับมีดโกน ฟิกมีดโกน ผ้าพันมีดโกน เครื่องมีดโกนทุกอย่าง ฯ 

เรื่องแต่งหนวด 

[๑๕๐] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์วานกันตัดหนวด ปล่อยหนวดไว้ให้ยาว ไว้เครา แต่ง 
หนวดเป็นสี่เหลี่ยม ขมวดกลุ่มขนหน้าอก ไว้กลุ่มขนท้อง ไว้หนวด เป็นเขี้ยวโง้ง โกนขนใน 
ที่แคบ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ ภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงตัดหนวด ไม่พึงปล่อย 
หนวดไว้ให้ ยาว ไม , พึงไว้เครา ไม่พึงแต่งหนวดเป็นสี่เหลี่ยม ไม่พึงขมวดกลุ่มขนหน้าอก ไม่พึง 
ไว้กลุ่มขนท้อง ไม่พึงไว้หนวดเป็นเขี้ยวโง้ง ไม่พึงโกนขนในที่แคบ รูปใด โกน ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 40 

เรื่องโกนขนในที่แคบ 

[๑๕๑] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลในที่แคบ ทายาไม่ติด ... ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้โกนขนใน 
ที่แคบได้ เพราะเหตุอาพาธ ฯ 

[๑๕๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้กันและกันให้ตัดผมด้วยกรรไกร ชาวบ้าน เพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ตัดผมด้วยกรรไกร รูปใดให้ตัด ต้องอาบัติ 

ทูกกฏ ฯ 

[๑๕๓] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลที่ศีรษะ ไม , อาจปลงผมด้วยมีด ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้ตัด 
ผมด้วยกรรไกรได้ เพราะเหตุอาพาธ ฯ 

เรื่องไว้ขนจมูกยาว 

[๑๕๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปล่อยขนจมูกไว้ยาว ชาวบ้าน เพ่งโทษ ติเตียน โพน 
ทะนาว่า -.. เหมือนพวกปีศาจ ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทังหลาย ภิกษุไม่พึงไว้ขนจมูกยาว รูปใดไว้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๕๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายให้ถอนขนจมูกด้วยกรวดบ้าง ด้วยขี้ผึ้ง บ้าง จมูกเจ็บ ... 

ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแหนบ ฯ 

[๑๕๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้กันถอนผมหงอก ชาวบ้าน เพ่งโทษ ติเตียน โพน 
ทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ ถอนผมหงอก รูปใดให้ถอน ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๕๗] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งมีขี้หูจุกช่องหู -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้แคะหู ฯ 

[๑๕๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้ไม้แคะหูต่างๆ คือ ทำด้วยทอง ทำด้วยเงิน ชาวบ้าน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกคฤหัสถ์ ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ไม้แคะหูต่างๆ รูปใดใช้ ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ เรา อนุญาตไม้แคะหูที่ทำด้วยกระดูก งา เขา ไม้อ้อ ไม้ไผ่ ไม้จริง ยางไม้ เมล็ดผลไม้ 
โลหะ กระดองสังข์ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 41 

ทรงห้ามสั่งสมเครื่องโลหะเครื่องสัมฤทธี้ 

[๑๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์-สั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทอง สัมฤทธิ”ไว้เป็น 
อันมาก ชาวบ้านไปเที่ยวชมตามวิหารพบเข้า แล้วเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้สั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทองสัมฤทธี๋ไว้มากมายคล้ายพ่อล้าขายเครื่อง 
ทองส์มัฤทธ...ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค...ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุ 
ไม่พึง สั่งสมเครื่องโลหะ เครื่องทองส์มัฤทธิ ๙ รูปใดสั่งสม ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๖๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจกล่องยาตา ไม้ป้ายยาตา ไม้แคะหู ซึ่งเพียงห่อ 
รวมกันไว้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตกล่อง 
ยาตา ไม้ป้ายยาตา ไม้แคะหู เพียงห่อรวมกันไว้ ฯ 

[๑๖๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์นั่งรัดเข่าด้วยผ้าสังฆาฏิ แผ่นผ้าสังฆาฏิ หลุด ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงนั่งรัดเข่าด้วยผ้า 
สังฆาฏิ รูปใดนั่ง ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๑๖๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ เธอเว้นผ้ารัดเข่าเสียไม่สบาย ... ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้ารัดเข่า ภิกษุทั้งหลาย 
สงสัยว่า เราจะพึงรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผ้ารัดเข่าจึงได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้สะดึงที่แผ่ด้วย พีม ด้ายพัน ไม้สลักทอ และเครื่องหูกทุกอย่าง ฯ 

เรื่องประคดเอว 

[๑๖๓] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไม , ได้คาดรัดประคด เข้าม้านไปบิณฑบาต ผ้าสบงของ 
เธอหลุดที่ถนน ชาวม้านเห็นแล้วพากันโห่ ภิกษุนั้นกระดากอาย ครั้น ไปถึงวัดแล้ว เล่าเรื่องนั้น 
แก่ภิกษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่มีรัด 
ประคดไม่พึงเข้าม้าน รูปใดเข้าม้าน ต้องอาบัติทูกกฏ เราอนุญาตผ้ารัดประคด ฯ 

[๑๖๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้ผ้าประคดต่างๆ คือ ประคดถักเชือก หลายเสัน 
ประคดลักเป็นศีรษะงูนั้า ประคดกลมคล้ายเกลียวเชือก ประคดคล้าย สังวาล ชาวม้าน เพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ 
ผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค -.. เสัน ประคดลักเป็นศีรษะงูนั้า ประคดกลมคล้ายเกลียวเชือก ประคดคล้าย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 42 

สังวาล รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตประคด ๒ ชนิด คือ 
ประคดแผ่นผ้า ๑ ประคดกลมดังไสัสุกร ๑ ... 

ชายผ้าประคดเก่า ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ถักกลมคล้ายเกลียวเชือก 
ให้ถักคล้ายสังวาลได้ ปลายประคดเก่า ...ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเย็บทบเช้ามา 
ถักเป็นห่วง ที่สุดห่วงประคดเก่า ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกถวิล ฯ 

เรื่องลูกถวิล 

[๑๖๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้ลูกถวิลต่างๆ คือ ทำด้วยทอง ทำ ด้วยเงิน ชาว 
บ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงใช้ลูกถวิล 
ต่างๆ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏลูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกถวิล ทำด้วยกระลูก งา 
เขา ไม้อ้อ ไม้ไผ่ -.. กระดองสังข์ เสันด้าย ฯ 

เรื่องลูกดุม 

[๑๖๖] สมัยนั้น ท่านพระอานนท์ห่มผ้าสังฆาฏิเนื้อบางเช้าม้านบิณฑบาต สังฆาฏิของ 
ท่านถูกลมหัวด้วนพัดเลิกขึ้น ครั้นท่านกลับถึงอารามแล้ว ได้แจ้งเรื่อง นั้นแก่ภิกษุทั้งหลายๆ 
กราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ลูกดุมและรังดุม ฯ 

[๑๖๗] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้ลูกดุมต่างๆ คือ ทำด้วยทอง ทำด้วย เงิน ชาวม้าน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้ลูกดุมต่างๆ รูปใด 
ใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตลูกดุม ทำด้วยกระลูก งาเขาไม้อ้อ 
ไม้ไผ่ ไม้จริง ยางไม้ เมล็ดผลไม้ โลหะ กระดองสังข์ เสันด้าย ฯ 

[๑๖๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเย็บตรึงลูกดุมม้าง รังดุมม้าง ลงที่จีวร จีวรชำรุด 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตแผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุม ภิกษุ ทั้งหลายเย็บตรึงแผ่นผ้ารองลูกดุมแผ่นผ้า 
รองรังดุมลงที่ชายจีวร มุมผ้าเปิด ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ติดแผ่นผ้ารองลูกดุม แผ่นผ้ารองรังดุมที่ชาย 
ผ้าลึกเข้าไป๗-๘ องคุลี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 43 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์ 

[๑๖๙] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์ คือ นุ่งห้อยชาย เหมือนงวงช้าง 
นุ่งปล่อยชายคล้ายหางปลา นุ่งปล่อยชายสี่แฉก นุ่งห้อยชาย คล้ายก้านตาล นุ่งยกกลีบตั้งร้อย 
ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ ภาค พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้า 
อย่างคฤหัสถ์คือ นุ่งห้อยชายเหมือนงวงช้าง นุ่งปล่อยชายคล้ายหางปลา นุ่งปล่อยชายเป็น 
สี่ แฉก นุ่งห้อยชายคล้ายก้านตาล นุ่งยกกลีบตั้งร้อย รูปใดนุ่ง ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 
[๑๗๐] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์ห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์ รูปใดห่มต้องอาบัติ 

ทูกกฏ ฯ 

[๑๗๑] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์นุ่งผ้าเหน็บชายกระเบน ชาวบ้าน เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า -.. เหมือนคนหาบของหลวง -.. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้ 
มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนุ่งผ้าเหน็บชายกระเบน รูปใดนุ่ง ต้องอาบัติ 

ทูกกฏ ฯ 

[๑๗๒] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์หาบของสองช้าง ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า -.. เหมือนคนหาบของหลวง -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระ 
ผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง หาบของสองข้าง รูปใดหาบ ต้องอาบัติทุกกฏ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้คอน หาม เทิน แบก กระเดียด หิ้ว ฯ 

เรื่องไม้ชำระพ่น 

[๑๗๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม , เคียวไม้ชำระพ่น ปากมีกลิ่นเหม็น ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การไม่เคี้ยว 
ไม้ชำระฟ้นมีโทษ ๕ ประการนี้คือ นัยน์ตาไม่แจ่ม ใส ๑ ปากมีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับรสอาหาร 
ไม , บริสุทธ ๑ ดีและเสมหะหุ้มห่อ อาหาร ๑ ไม่ชอบฉันอาหาร ๑ ไม่เคี้ยวไม้ชำระฟ้นมีโทษ ๕ 
ประการนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย การเคี้ยวไม้ชำระฟ้นมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้คือ นัยน์ตา 
แจ่มใส ๑ ปากไม่มีกลิ่นเหม็น ๑ ลิ้นรับรสอาหารบริสุทธิ ๙ ๑ ดีและเสมหะไม , หุ้มห่อ อาหาร ๑ ชอบ 
ฉันอาหาร ๑ การเคี้ยวไม้ชำระพ่น มีอานิสงส์ ๕ ประการนี้แล เราอนุญาตไม้ชำระพ่น ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 44 

[๑๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์เคี้ยวไม้ชำระฟ้นยาว และตีสามเณรด้วยไม้ชำฟน 
เหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มี พระภาค -.. ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงเคี้ยวไม้ชำระฟ้นยาว รูปใด เคี้ยว ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ชำระฟ้นยาว ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง และไม่พึงดีสามเณรด้วย ไม้นั้น รูปใดตี 
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๗๕] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งเคี้ยวไม้ชำระฟ้นสั้นเกินไป ไม้ชำระ ฟ้นหลุดเข้าไป 
ติดในคอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี พระภาค -.. ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงเคี้ยวไม้ชำระฟ้นสั้นเกินไป รูปใดเคี้ยว ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ชำระฟ้นขนาด ๔ องคุลีเป็นอย่างตํ่า ฯ 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า 

[๑๗๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์จุดไฟเผากองหญ้า ชาวบ้านเพ่ง โทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า -.. เหมือนคนเผาป่า -.. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่อง นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึง เผากองหญ้า รูปใดเผา ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๗๗] สมัยนั้น วิหารที่อยู่มีหญ้าขึ้นรก เมื่อไฟป่าไหม้มาถึง วิหารลูกไฟไหม้ ภิกษุ 
ทังหลายรังเกียจที่จะจุดไฟรับเพื่อทำการป้องกัน ภิกษุทังหลายกราบทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไว้เมื่อไฟป่าไหม้มาถึง ให้จุดไฟรับเพื่อ 
ป้องกัน ฯ 

เรื่องขึ้นต้นไม้ 

[๑๗๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ขึ้นต้นไม้ ไต่จากต้นหนึ่ง ไปสู่ต้นหนึ่ง ชาวบ้าน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนลิง -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ไม่พึงขึ้นต้นไม้ รูปใดขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๗๙] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งไปเมืองสาวัตลีในโกศลชนบท ช้างไล่ในระหว่างทาง 
จึงภิกษุนั้นวิ่งเข้าไปยังโคนต้นไม้ รังเกียจไม่ขึ้นต้นไม้ ช้างนั้นได้ ไปทางอื่น ครั้นภิกษุนั้นไปถึง 
เมืองสาวัตลีแล้ว ได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายๆกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีกิจจำเป็น เราอนุญาตให้ขึ้นต้นไม้สูงชั่วบุรุษ ใน 
คราวมีอันตราย ขึ้นได้ตามประสงค์ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 45 

[๑๘๐] สมัยนั้น ภิกษุสองรูปเป็นพี่น้องกัน ชื่อเมฏฐะและ'โกกุฏฐะเป็นชาติ 
พราหมณ์ พูดจาอ่อนหวาน เสียงไพเราะ เธอสองรูปนั้นเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวาย 
บังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระ พุทธเจ้าข้า บัดนี้ภิกษุทั้งหลายต่างชื่อ 
ต่างโคตร ต่างชาติ ต่างสกุลกันเข้ามา บวช พวกเธอจะทำพระพุทธวจนะให้ผิดเพี้ยนจากภาษาเดิม 
มิฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะขึ้นโดยภาษาสันสกฤต 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวก เธอจึงได้ 
กล่าวอย่างนี้ว่า มิฉะนั้น ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอยกพระพุทธวจนะ ขึ้นโดยภาษาสันสกฤตดังนี้ 
เล่า ดูกรโมฆะบุรุษทั้งหลาย การกระทำของพวกเธอนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
ที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง 
ยกพุทธวจนะขึ้นโดยภาษา สันสกฤต รูปใดยกขึ้น ต้องอาบัติทุกกฏ ลูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้เล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเติม ฯ 

เรื่องเรียนคัมภีร์โลกายตะ 

[๑๘๑] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์เรียนคัมภีร์โลกายตะ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ... เหมือนคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาอยู่ -.. จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่เห็นคัมภีร์โลกายตะ ว่ามีสาระจะพึง 
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้หรือ 
ภิ. ไม , อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. อันผู้ที่เห็นธรรมวินัยนี้ว่ามีสาระ จะพึงเล่าเรียนคัมภีร์โลกายตะหรือ 
กิ. ไม , อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเรียนคัมภีร์โลกายตะ รูปใดเรียน ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 
[๑๘๒] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์สอนคัมภีร์โลกายตะ ชาวบ้านเพ่ง โทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก , พระผู้ม 
"‘พระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงสอนคัมภีร์ โลกายตะ รูปใด 
สอน ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 46 

เรื่องเรียนดิรัจฉานวิชา และการให้พรเมื่อมีผู้จาม 

[๑๘๓] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์เรียนดิรัจฉานวิชา -.. ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเรียนดิรัจฉาน วิชา รูปใดเรียน 
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๘๔] สมัยต่อมา พระฉัพพัคคีย์สอนดิรัจฉานวิชา ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
ว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม -.. ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงสอนดิรัจฉาน วิชา รูปใดสอน 
ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๘๕] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า อันบริษัทหมู , ใหญ่แวดล้อม แล้ว กำลังทรง 
แสดงธรรม ไต้ทรงจามขึ้น ภิกษุทั้งหลายได้ถวายพระพรอย่าง อึงมี่ว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรง 
พระชนมายุ ขอพระสุคตจงทรงพระชนมายุเถิด พระพุทธเจ้าข้า ธรรมกถาได้พักในระหว่างเพราะ 
เสียงนั้น จึงพระผู้มีพระภาค รับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลที่ลูกเขาให้พรว่า 
ขอจงเจริญ ชนมายุในเวลาจาม จะพึงเป็น หรือพึงตายเพราะเหตุที่ให้พรนั้นหรือ 

ภิ. ไม , อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงกล่าวกำให้พรว่า ขอจงมีชนมายุ ใน เวลาที่เขาจาม 
รูปใดให้พร ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๑๘๖] สมัยนั้น ชาวบ้านให้พรในเวลาที่ภิกษุทั้งหลายจามว่า ขอท่าน จงมีชนมายุ 
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ มิได้ให้พรตอบ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตร เมื่อเขาให้พรว่า จงเจริญ ชนมายุ จึงไม่ให้พรตอบเล่า ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชาวบ้าน 
มีความต้องการด้วยสิ่งเป็นมงคล เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ที่เขาให้พรว่า จงเจริญชนมายุ ดังนี้ให้พร 
ตอบ แก , ชาวบ้านว่า ขอท่านจงเจริญชนมายุยืนนาน ฯ 

เรื่องฉันกระเทียม 

[๑๘๗] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู , ใหญ่แวดล้อม ประทับนั่ง แสดงธรรมอยู่ 
ภิกษุรูปหนึ่งฉันกระเทียม แลเธอคิดว่า ภิกษุทั้งหลายอย่าได้รบกวน จึงนั่ง ณ ที่สุดส่วนข้าง 
หนึ่ง พระผมพระภาคทอดพระเนตรเห็นภิกษนั้น นั่ง ณ ที่สดส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วจึงรับสั่ง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 47 

กะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทำไมหนอ ภิกษุนั้นจึงนั่ง ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลว่า ภิกษุ นั้นฉันกระเทียม พระพุทธเจ้าข้า แลเธอคิดว่า ภิกษุทั้งหลายอย่ารบกวน 
จึงนั่ง ณ ที่สุดส่วนข้างหนึ่ง 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุฉันของใดแล้ว จะพึงเป็นผู้เหินห่างจาก ธรรมกถาเห็นปาน 
นี้ ภิกษุควรฉันของนั้นหรือ 

กิ. ไม่ควรฉัน พระพุทธเจ้าข้า 

ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงฉันกระเทียม รูปใดฉัน ต้องอาบัติ ทุกกฏ ฯ 

[๑๘๘] สมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรอาพาธเป็นลมเสียดท้อง ครั้งนั้นท่านพระมหา 
โมคคัลลานะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วถามว่า เมื่อก่อนท่านเป็น ลมเสียดท้อง หายด้วย 
ยาอะไร ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ผมหายด้วยกระเทียมภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ฉันกระเทียมได้ 
เพราะเหตุอาพาธ ฯ 

เรื่องหม้อป้สสาวะ 

[๑๘๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถ่ายปัสสาวะลงในที่นั้นๆ ใน อาราม อารามสกปรก 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ถ่ายปัสสาวะในที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อาราม มีกลิ่นเหม็น -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตหม้อปัสสาวะ ภิกษุ ทั้งหลายนั่งถ่ายปัสสาวะลำบาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตเขียง รองเท้าถ่ายปัสสาวะ เขียงรองเท้าถ่ายปัสสาวะเปิดเผย ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะ 
ถ่ายปัสสาวะ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมเครื่องล้อม ๓ ชนิด คือ เครื่อง 
ล้อมอิฐ เครื่องล้อมหิน ฝาไม้ หม้อปัสสาวะไม่มีฝาปิด มีกลิ่นเหม็น -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด ฯ 

พุทธานุญาตหลุมถ่ายอุจจาระ 

[๑๙๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจจาระลงในที่นั้นๆ ในอารามอารามสกปรก .-. 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถ่าย 
อุจจาระในที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อารามมีกลิ่นเหม็น -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตหลุม 
ถ่ายอจจาระ ขอบปากหลม พัง ... ตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้ถ่อกร ๓ อย่าง คือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 48 

ก่อด้วยอิฐก่อด้วยศิลา ก่อด้วยไม้ หลุมอุจจาระมีพื้นตํ่านํ้าท่วมได้ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมพื้นให้สูง ดินที่ถมพื้นพัง ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ก่อกรุ ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ ก่อด้วยศิลา ก่อด้วยไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน บันไดไม้ ภิกษุทั้งหลาย 
ขึ้นลงพลัดตกลงมา ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด ภิกษุทั้งหลายนั่งถ่าย 
อุจจาระ ที่ริมหลุมพลัดตกลงไป -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลาดพื้นแล้วเจาะช่อง 
ถ่ายอุจจาระตรงกลาง ภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจจาระลำบาก -.. ตรัสว่าดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
เขียงรองเท้าถ่ายอุจจาระ ภิกษุทั้งหลายถ่ายปัสสาวะออก ไปข้างนอก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตรางรองปัสสาวะ ไม้ชำระไม่มี -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไม้ชำระ 
ตะกร้ารองรับไม้ชำระ ไม่มี ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตะกร้ารองรับไม้ชำระ หลุม 
อุจจาระ ไม่ได้ปิดมีกลิ่นเหม็น -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด ฯ 

พุทธานุญาตวัจจกุฎี 

[๑๙๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถ่ายอุจจาระในที่แจ้งลำบากด้วยร้อนบ้าง หนาวบ้าง 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวัจจกุฎี วัจจกุฎี 
ไม่มีบานประตู -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรับเดือย 
บานประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง กลอน ลิ่ม ช่องดาล ช่องเชือกชัก เชือกชัก ผงหญ้า 
ที่มุงวัจจกุฎีตกลงเกลื่อน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลงฉาบดินทั้งข้างบน ข้างถ่าง 
ท่าให้มีสีขาว สีดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวงดอกไม้ เครือไม้ ฟิน มังกร ดอกจอกห้ากลีบ 
ราวจีวร สายระเตียงจีวร ฯ 

[๑๙๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งชราทุพพลภาพ ถ่ายอุจจาระแล้วลุกขึ้น ล้มลง ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเชือกห้อย 
สำหรับเหนี่ยว ฯ 

[๑๙๓] สมัยนั้น วัจจกุฎีไม , ได้ล้อม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมเครื่องล้อม ๓ อย่าง คือ อิฐ ศิลา ไม้ ฯ 

[๑๙๔] ซุ้มประตูไม่มี -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุ้ม ประตู ซุ้มประตูมี 
พื้นตํ่า -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตถมพื้นให้สูง ดินที่ถมพัง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนฌาตให้ก่อกร ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิขิ ก่อด้วยศิลา ก่อด้วยไม้ ภิกษทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 49 

ขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ บันไดหิน 
บันไดไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมา -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว สำหรับยึด 
บานซุ้มประตูไม่มี -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตซุ้ม ประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรอง 
เดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง กลอน ลิ่มช่องดาล ช่องเชือกชัก เชือกชัก ผงหญ้า 
ที่มุงบนซุ้มประตูหล่นเกลื่อน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลง ฉาบด้วยดิน 
ทั้งข้างบนข้างล่าง ทำให้มีสีขาว สีดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวงดอกไม้ เครือไม้ ฟืนมังกร 
ดอกจอกห้ากลีบ บริเวณลื่น -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยกรวดแร , กรวดแร , 

ไม , เต็ม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วางศิลา เลียบ นาขัง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายนํ้า หม้ออุจจาระ ไม่มี ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
หม้ออุจจาระ กระบอกตักนํ้าชำระ อุจจาระไม , มี -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกระบอก 
ตักทั้าชำระอุจจาระภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายลำบาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียงไม้ 
สำหรับนั่งถ่าย เขียงไม้สำหรับนั่งถ่ายอยู่เปิดเผย ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะถ่าย -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมเครื่องล้อม ๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม้ หม้ออุจจาระไม , ได้ปิด 
ผงหญ้าและขี้ฝุนตกลง ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตฝาปิด 

ประพฤติอนาจารต่างๆ 

[๑๙๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้คือ ปลูก ต้นไม้ดอกเอง 
บ้าง ใช้ให้ผู้อื่นปลูกม้าง รดนั้าเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นรดบ้าง เก็บ ดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นเก็บ 
บ้าง ร้อยกรองดอกไม้เองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นร้อยกรอง บ้าง ทำมาลัยต่อก้านเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง 
ทำมาลัยเรียงก้านเองบ้าง ใช้ให้ ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้ช่อเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้ 
พุ่มเองบ้าง ใช้ให้ ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้เทริดเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้พวงเองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ทำดอกไม้ตาข่ายประดับอกเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นทำบ้าง ภิกษุ พวกนั้นนำไปเองบ้าง 
ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยต่อก้าน นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งมาลัยเรียงก้าน 
นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ช่อ นำไปเองบ้าง ใช้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้พุ่ม 
นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้เทริด นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่ง 
ดอกไม้พวง นำไปเองบ้าง ใช้ให้ผู้อื่นนำไปบ้าง ซึ่งดอกไม้ตาข่ายประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อ 
กุลธิดา เพื่อกุมารีแห่งสกุล เพื่อสะใภ้แห่งสกุล เพื่อกุลทาสี ภิกษุพวกนั้นฉันอาหารในภาชนะ 
เดียวกันบ้าง ดื่มนั้าในขันเดียวกันบ้าง นั่งบน อาสนะเดียวกันบ้าง นอนบนเตียงเดียวกันบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 50 

นอนร่วมเครื่องลาดเดียวกันบ้าง นอน คลุมผ้าห่มผืนเดียวกันบ้าง นอนร่วมเครื่องลาดและคลุมผ้า 
ห่มร่วมกันบ้าง กับ กุลสตรี กุลธิดา กุมารีแห่งสกุล สะใภ้แห่งสกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลา 
วิกาลบ้าง ดื่มนั้นมาบ้าง ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้บ้าง ฟ้อนรำ บ้าง ขับร้องบ้าง 
ประโคมบ้าง เต้นรำบ้าง ฟ้อนรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ขับร้อง กับหญิงฟ้อนรำบ้าง ประโคมกับหญิง 
ฟ้อนรำบ้าง เต้นรำกับหญิงฟ้อนรำบ้าง ... ฟ้อนรำกับหญิงเต้นรำบ้าง ขับร้องกับหญิงเต้นรำบ้าง 
ประโคมกับหญิงเต้นรำบ้าง เต้นรำกับหญิงเต้นรำบ้าง เล่นหมากรุกแถวละแปดตาบ้าง เล่นหมากรุก 
แถวละ สิบตาบ้าง เล่นหมากเก็บบ้าง เล่นชิงนางบ้าง เล่นหมากไหวบ้าง เล่นโยนห่วง บ้าง 
เล่นไม้หึ่งบ้าง เล่นฟาดให้เป็นรูปต่างๆ บ้าง เล่นสะกาบ้าง เล่นเป่าใบไม้บ้าง เล่นไถน้อยๆ 
บ้าง เล่นหกคะเมนบ้าง เล่นไม้กังหันบ้าง เล่นตวงทราย ด้วยใบไม้บ้าง เล่นรถน้อยๆ บ้าง 
เล่นธนูน้อยบ้าง เล่นเขียนทายบ้าง เล่น ทายใจบ้าง เล่นเลียนคนพิการบ้าง หัดขี่ช้างบ้าง หัดขี่ม้า 
บ้าง หัดขี่รถบ้าง หัดยิงธนูบ้าง หัดเพลงอาวุธบ้าง วิ่งผลัดช้างบ้าง วิ่งผลัดม้าบ้าง วิ่งผลัดรถบ้าง 
วิ่งขับกันบ้าง วิ่งเปียวกันบ้าง ผิวปากบ้าง ปรบมือบ้าง ปลํ้ากันบ้าง ชกมวย กันบ้าง ปูลาดผ้า 
สังฆาฏิ ณ กลางสถานที่เต้นรำ แล้วพูดกับหญิงฟ้อนรำอย่างนี้ว่าน้องหญิง เธอจงฟ้อนรำ ณ ที่นี้ 
ดังนี้บ้าง ให้การคำนับบ้าง ประพฤติอนาจารมีอย่างต่างๆ บ้าง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด , พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงประพฤติ อนาจารมีอย่างต่างๆ 
รูปใดประพฤติ พึงปรับอาบัติตามธรรม ฯ 

พุทธานุญาตเครื่องโลหะเป็นต้น 

[๑๙๖] สมัยต่อมา เมื่อท่านพระอุรุเวลกัสสปบวชแล้ว เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่องดิน 
บังเกิดแก , สงฆ์เป็นอันมาก ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า เครื่องโลหะชนิดไหน พระผู้มีพระภาค 
ทรงอนุญาต ชนิดไหนไม , ทรงอนุญาต เครื่องไม้ชนิดไหน ทรงอนุญาต ชนิดไหนไม , ทรงอนุญาต 
เครื่องดินชนิดไหนทรงอนุญาต ชนิดไหน ไม่ทรงอนุญาต จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทางทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตเครื่องโลหะทุกชนิด เว้นเครื่อง 
ประหาร อนุญาตเครื่องไม้ทุกชนิด เว้น เก้าอี้นอนมีแคร่ บัลลังก์ บาตรไม้และเขียงไม้ อนุญาต 
เครื่องดินทุกชนิด เว้น เครื่องเช็ดเท้าและกุฎีที่ทำด้วยดินเผา ฯ 

ขททกวัตถขันธกะ ที่ ๕ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 51 
หัวข้อประจำขันธกะ 

[๑๙๗] ๑. เรื่องขัดสีกายที่ต้นไม้ ๒. ขัดสีกายที่เสา ๓. ขัดสีกาย ที่ฝา ๔. อาบนา 
ในที่ไม่ควร ๕. อาบนิ้าขัดสีกายด้วยมือท่าด้วยไม้ ๖. ขัด สีกายด้วยจุณหินสีดังพลอยแดง 
๗. ผลัดกันถูตัว ๘. อาบนิ้าถูด้วยไม้ บังเวียน ๙. ภิกษุเป็นหิด ๑๐. ภิกษุชรา ๑๑. ถูหลัง 
ด้วยฝ่ามือ ๑๒. เครื่องตุ้มหู ๑๓. สังวาล ๑๔. สร้อยคอ ๑๕. เครื่องประดับเอว 
๑๖. ทรงวลัย ๑๗. ทรงสร้อยตาบ ๑๘. ทรงเครื่องประดับข้อมือ ๑๙. ทรงแหวนประดับนิ้วมือ 
๒๐. ไว้ผมยาว ๒๑. เสยผมด้วยแปรง ๒๒. เสยผมด้วยมือ ๒๓. เสยผมด้วยนิ้ามันผสมขี้ผึ้ง 
๒๔. เสยผมด้วยนิ้ามันผสมนิ้า ๒๕. ส่องเงาหน้าใน แว่น ในขันนิ้า ๒๖. แผลเป็นที่หน้า 
๒๗. ผัดหน้า ๒๘. ทาหน้า ถูหน้า ผัดหน้า เจิมหน้า ย้อมตัว ย้อมหน้า ย้อมทั้งหน้าทั้งตัว 
๒๙. โรคนัยน์ตา ๓๐. มหรสพ ๓๑. สวดเสียงยาว ๓๒. สวดสรภัญญะ ๓๓. ห่มผ้าขนสัตว์ 
มีขนข้างนอก ๓๔. มะม่วงทั้งผล ๓๕. ชิ้นมะม่วง ๓๖. มะม่วงล้วน ๓๗. เรื่องงู 
๓๘. ตัดองค์กำเนิด ๓๙. บาตรไม้จันทน์ ๔๐. เรื่องบาตรต่างๆ ๔๑. บังเวียน รองบาตร 
๔๒. บังเวียนทองรองบาตร หนาไป ทรงอนุญาตให้กลึง ๔๓. บังเวียน รองบาตรวิจิตร 
๔๔. บาตรเหม็นอับ ๔๕. บาตรมีกลิ่นเหม็น ๔๖. วางบาตรไว้ในที่ร้อน ๔๗. บาตรกลิ้งตกแตก 
๔๘. เก็บบาตรไว้ที่กระดานเลียบ๔๙. เก็บบาตรไว้ริมกระดานเลียบนอกฝา ๕๐. หญ้ารองบาตร 
๕๑. ท่อน ผ้ารองบาตร ๕๒. แท่นเก็บบาตร หม้อเก็บบาตร ๕๓. ถุงบาตรและสาย โยกเป็นด้ายถัก 
๕๔. แขวนบาตรไว้ที่ไม้เดือย ๕๕. เก็บบาตรไว้บนเตียง ๕๖. เก็บบาตรไว้บนตั่ง ๕๗. วางบาตร 
ไว้บนตัก ๕๘. เก็บบาตรไว้บนกลด ๕๙. ถือบาตรอยู่ผลักประตูเข้าไป ๖๐. ใช้กระโหลกนิ้า 
เต้าแทนบาตร ๖๑. ใช้ กระเบื้องหม้อแทนบาตร ๖๒. ใช้กระโหลกผีแทนบาตร ๖๓. ใช้บาตร 
ต่างกระโถน ๖๔. ใช้มีดตัดจีวร ๖๕. เรื่องใช้มีดมีด้าม ๖๖. ใช้ด้ามมีดท่าด้วยทอง ๖๗. ใช้ขนไก , 
และไม้กลัดเย็บจีวร กล่องเข็ม แป้งข้าวหมาก ฝ่น หิน ขี้ผึ้ง ผ้ามัดขี้ผึ้ง ๖๘. จีวรเสียมุม 
ผูกสะดึง ขึงสะดึงในที่ไม , เสมอ ขึงสะดึงที่พื้นดิน ขอบสะดึงชำรุด และไม่พอ ท่าเครื่องหมาย 
และตีบรรทัด ๖๙. ไม , ล้างเท้าเหยียบสะดึง ๗๐. เท้าเปียกเหยียบสะดึง ๗๑. สวมรอ เท้าเหยียบ 
สะดึง ๗๒. ใช้นิ้วมือรับเข็ม ๗๓. ปลอกนิ้วมือ ๗๔. กล่อง สำหรับเก็บเครื่องเย็บผ้า และสาย 
โยก เป็นด้ายถัก ๗๕. เย็บจีวรในที่แจ้ง โรงไม้สะดึงตํ่า ถมพื้นให้สูง ขึ้นลงลำบาก 
๗๖. ผงหญ้าที่มุงตกเกลื่อนพระรินายกทรงอนุญาตให้รื้อลงฉาบด้วยดินทั้งข้างนอกข้างใน 
ท่าให้มีสึขาว สึดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวงดอกไม้ เครือไม้ ฟ้นมังกร ดอกจอกห้ากลีบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 52 

ราวจีวร สายระเตียงจีวร ๗๗. ทิ้งไม้สะดึงแล้วหลีกไป ไม้สะดึงหักเสียหาย คลี่ออก 
๗๘. เก็บสะดึงไว้ที่ฝากุฏิ ๗๙. ใช้บาตรบรรจุเข็ม มีด เครื่องยาเดินทาง ถุงเก็บเครื่องยา 
สายโยกเป็นด้ายถัก ๘๐. ใช้ผ้ากายพันธ์ผูกรองเท้า ถุงเก็บ รองเท้า สายโยกเป็นด้ายถัก 
๘๑. นํ้าในระหว่างทางเป็นอกัปปิยะ ผ้ากรองนา กระบอกกรองทิ้า ๘๒. ภิกษุสองรูปเดินทาง 
ไปเมืองเวสาลี ๘๓. พระมหามุนีทรงอนุญาตผ้ากรองนํ้ามีขอบและผ้าลาดลงบนนํ้า ๘๔. ยุงรบกวน 
๘๕. อาหาร ประณีต เกิดโรคมาก หมอชีวกทูลขออนุญาตสร้างที่จงกรมและเรือนไฟ ๘๖. ที่ 
จงกรมขรุขระ ๘๗. พื้นที่จงกรมตํ่า ทรงอนุญาตให้ก่อกรุลินที่ถม ๓ ชนิด ขึ้นลงลำบาก ทรง 
อนุญาตบันไดและราวสำหรับยึด ๘๘. ทรงอนุญาตรั้วรอบที่จง กรม ๘๙. จงกรมในที่แจ้งผงหญ้า 
หล่นเกลื่อน ทรงอนุญาตให้รื้อลงฉาบด้วยดิน ทำให้มี สีขาว สึดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวง 
ดอกไม้ เครือไม้ ฟินมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเตียงจีวร ๙๐. ทรงอนุญาตให้ถม 
เรือนไฟ ให้สูงกั้นกรุ บันได ราวบันได บานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรองเดือยประตู ห่วงช้างบน 
สายยู ไม้หัวลิง กลอน ลิ่ม ช่องดาล ช่องชักเชือก เชือกชัก ก่อฝาเรือนไฟให้ตํ่า และ 
ปล่องควัน ๙๑. เรือนไฟตั้งอยู่กลาง ทรงอนุญาตดิน ทาหน้า รางละลายดิน ลินมีกลิ่นเหม็น 
๙๒. ไฟลนกาย ทรงอนุญาตที่ขังนาข้นตักนํ้า เรือนไฟไหม้เกรียม พื้นที่เป็นตม ทรงอนุญาต 
ให้ล้าง ทำท่อระบายนา ๙๓. ตั้งรองนั่งในเรือนไฟ ๙๔. ทำซุ้ม ๙๕. ทรงอนุญาตโรยกรวดแร , 

วาง ศิลาเลียบ ท่อระบายนา ๙๖. เปลือยกายไหว้กัน ๙๗. วางจีวรไว้บนพื้นดิน ฝนตกเปียก 
๙๘. ทรงอนุญาตเครื่องกำบัง ๓ ชนิด ๙๙. บ่อทิ้า ๑๐๐. ใช้ ผ้ากายพันธ์และเถาวัลย์ 
ผูกภาชนะตักนา ทรงอนุญาตคันโพง ระหัดชัก ระหัดลีบภาชนะตักนํ้าแตก ทรงอนุญาตถังทิ้า 
ทำด้วยโลหะไม้และท่อนหนัง ๑๐๑. ทรง อนุญาตศาลาใกล้บ่อนํ้า ๑๐๒. ทรงอนุญาตฝาปิดบ่อ 
ถันผงหญ้า ๑๐๓. ทรง อนุญาตรางไม้ ๑๐๔. ทรงอนุญาตท่อระบายนา และกำแพงกั้น นาขังลื่น 
ทรงอนุญาตท่อระบายนํ้า ๑๐๕. เนื้อตัวตกหนาว ทรงอนุญาตผ้าชุบนื้า ๑๐๖. ทรง อนุญาตสระนื้า 
นื้าในสระเก่า ทรงอนุญาตให้ทำท่อระบายนื้า ๑๐๗. ทรงอนุญาตเรือนไฟมีปันลม ๑๐๘. ไม , อยู่ 
ปราศจากผ้านิสีทนะ ๔ เดือน ๑๐๙. นอน บนที่นอนอันเดียรดาษด้วยดอกได้ ๑๑๐. ไม , รับประเคน 
ดอกไม้ของหอม ๑๑๑. ไม่ต้องอธิษฐานสันถัตขนเจียมหล่อ ๑๑๒. ฉันจังหันบนเตียบ ๑๑๓. 

ทรง อนุญาตโตก ๑๑๔. ฉันจังหันและนอนร่วมกัน ๑๑๕. เจ้าวัฑฒะลิจฉวี ๑๑๖. โพธิราชกุมาร 
พระพุทธเจ้าไม่ทรงเหยียบผ้า ๑๑๗. หม้อนื้า ปุ่มไม้สำหรับเช็ดเท้า และไม้กวาด ๑๑๘. ทรงอนุญาต 
ที่เช็ดเท้าทำด้วยหิน กรวดกระเนื้อง หินฟองนื้า ๑๑๙. ทรงอนุญาตพัดโบก พัดใบตาล ๑๒๐. ไม้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 53 

ปัดยุง แต้จามรี ๑๒๑. ทรงอนุญาตร่ม ๑๒๒. ไม่มีร่มไม่สบาย ๑๒๓. ทรง อนุญาตร่มในวัด 
รวม ๓ เรื่อง ๑๒๔. วางบาตรไว้ในสาแหรก ๑๒๕. สมมติ สาแหรก สมมติไม้เท้าและสาแหรก 
๑๒๖. โรคเรอ ๑๒๗. เมล็ดข้าว เกลื่อน ๑๒๘. ไว้เล็บยาว ๑๒๙. ตัดเล็บ นิ้วมือเจ็บ ตัดเล็บ 
จนถึงเลือด ทรงอนุญาตให้ตัดพอดีเนื้อ ๑๓๐. ขัดเล็บทั้ง ๒๐ นิ้ว ๑๓๑. ไว้ผมยาวทรงอนุญาต 
มีดโกน หินลับมีดโกน ปลอกมีดโกน ผ้าพันมีดโกน เครื่องมือ โกนผมทุกอย่าง ๑๓๒. ตัดหนวด 
ไว้หนวด ไว้เครา ไว้หนวดสี่เหลี่ยม ขมวดกลุ่มขนหน้าอก ไว้กลุ่มขนท้อง ไว้หนวดเป็นเขี้ยวโง้ง 
โกนขนในที่แคบ ๑๓๓. อาพาธโกนขนในที่แคบได้ ๑๓๔. ตัดผมด้วยกรรไกร ๑๓๕. ศีรษะ 
เป็นแผล ๑๓๖. ไว้ขนจมูกยาว ๑๓๗. ถอนขนจมูกด้วยก้อนกรวด ๑๓๘. เรื่อง ถอนผมหงอก 
๑๓๙. เรื่องมูลหูจุกช่องหู ๑๔๐. ใช้ไม้แคะหู ๑๔๑. เรื่อง สั่งสมเครื่องโลหะกับไม้ป้ายยาตา ๑๔๒. 

นั่งรัดเข่า ๑๔๓. ผ้ารัดเข่า ด้าย พัน ๑๔๔. ผ้ารัดประคต ๑๔๕. ภิกษุใช้รัดประคตเป็นเชือกหลายเต้น 
ประคตถักเป็นศีรษะงูนิ้า ประคตกลมคล้ายเกลียวเชือก ประคตคล้ายสังวาลทรงอนุญาตรัดประคต 
แผ่นผ้า และรัดประคตกลม ชายผ้ารัดประคตเก่า ทรง อนุญาตให้เย็บทบ ถักเป็นห่วง ที่สุดห่วงรัด 
ประคตเกำ ทรงอนุญาตลูกถวิน ๑๔๖. ทรงอนุญาตลูกดุม และรังดุม ๑๔๗. ทำลูกดุมต่างๆ ๑๔๘. 

ติด แผ่นผ้ารองลูกดุม และรังดุม ๑๔๙. นุ่งผ้าอย่างคฤหัสถ์คือ นุ่งห้อยชาย เหมือนงวงช้าง นุ่งปล่อย 
ชายคล้ายหางปลา นุ่งปล่อยชายเป็นสี่แฉก นุ่งห้อยชาย คล้ายล้านตาล นุ่งยกกลีบตั้งร้อย ๑๕๐. 

ห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์๑๕๑. นุ่งผ้า เหน็บชายกระเบน ๑๕๒. หาบของสองข้าง ๑๕๓. ไม้ 1 ชำระฟ้น 
๑๕๔. ใช้ ไม้ , ชำระฟ้นดีสามเณร ๑๕๕. ไม้ชำระฟ้นติดคอ ๑๕๖. จุดไฟเผากองหญ้า ๑๕๗. จุดไฟรับ 
๑๕๘. ขึ้นต้นไม้ ๑๕๙. หนีช้าง ๑๖๐. ภาษาสันสกฤต๑๖๑. เรียนโลกายตศาสตร์ ๑๖๒. 

สอนโลกายตศาสตร์ ๑๖๓. เรียน ดิรัจฉานวิชา ๑๖๔. สอนดิรัจฉานวิชา ๑๖๕. ทรงจาม 

๑๖๖. เรื่องมงคล ๑๖๗. ฉันกระเทียม ๑๖๘. อาพาธเป็นลม ฉันกระเทียมได้ ๑๖๙. อาราม 

สกปรกมีกลิ่นเหม็น นั่งปัสสาวะลำบาก ทรงอนุญาตเขียงรองเท้าถ่ายปัสสาวะ ภิกษุทั้งหลายละอาย 

หม้อปัสสาวะไม่มีฝาปิด มีกลิ่นเหม็น ถ่ายอุจจาระลงในที่ นั้นๆ มีกลิ่นเหม็น หลุมถ่ายอุจจาระ 

พัง ทรงอนุญาตให้ถมขอบปากให้สูง และ ให้ก่อกรุ บันได ราวสำหรับยึด นั่งริมๆ ถ่ายอุจจาระ 

นั่งถ่ายอุจจาระลำบาก ทรงอนุญาตเขียงรองเท้าถ่ายอุจจาระ ถ่ายปัสสาวะออกไปข้างนอก ทรงอนุญาต 

รางรองปัสสาวะ ไม้ชำระ ตะกร้ารองรับไม้ชำระ หลุมวัจจกุฎีไม , ได้ปิด ทรง อนุญาตฝาปิด ๑๗๐. 

วัจจกุฎี บานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรับเดือยบาน ประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง กลอน ลิ่ม 
ช่องดาล ช่องเชือกชัก เชือกชัก ผงหฌ้าตกลงเกลื่อน ทรงอนฌาตให้รื้อลงฉาบด้วยดินทั้งข้างบน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 54 

ข้างล่าง ทำให้มีสีขาว สีดำ สีเหลือง จำหลักเป็นพวงดอกไม้ เครือไม้ ฟินมังกรดอกจอก 
ห้ากลีบ ราวจีวร สายระเตียง ๑๗๑. ภิกษุชราทุพพลภาพ ๑๗๒. ทรง อนุญาตให้ล้อมเครื่องล้อม 
๑๗๓. ทรงอนุญาตซุ้มประตูวัจจกุฎี โรยกรวดแร , วางศิลาเลียบ นั้าข้ง ทรงอนุญาตท่อระบายนั้า 
หม้อนั้าชำระ ข้นตักน'พำระ นั่ง ชำระลำบาก ละอาย ทรงอนุญาตฝาปิด ๑๗๔. พระฉัพพัคคีย์ 
ประพฤติอนาจาร ๑๗๕. ทรงอนุญาตเครื่องโลหะ เว้นเครื่องประหาร พระมหามุนีทรงอนุญาต 
เครื่อง ไม้ทั้งปวง เว้นเก้าอี้นอนมีแคร่ บัลลังก์ บาตรไม้และเขียงไม้ พระตถาคตผู้ทรง อนุเคราะห์ 
ทรงอนุญาตเครื่องดินแม้ทั้งมวล เว้นเครื่องเช็ดเท้า และกุฎีที่ทำด้วย ดินเผา 

นิทเทศแห่งวัตถุใด ล้าเหมือนกับข้างต้น นักวินัยพึงทราบวัตถุนั้นว่าท่านย่อไว้ในอุทาน 
โดยนัย 

เรื่องในขุททกวัตถุข้นธกะ ที่แสดงมานีมี ๑๑๐ เรื่อง พระวินัยธรผู้ ศึกษาดีแล้ว มีจิต 
เกื้อกูล มีศีลเป็นที่รักด้วยดี มีปัญญาส่องสว่างดังดวงประทีป เป็นพหูสูต ควรบูชา จะเป็นผู้ดำรง 
พระสัทธรรม และอนุเคราะห์แก่เหล่า สพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รัก ฯ 

หัวข้อประจำข้นธกะ จบ 


เสนาสนะข้นธกะ 
เรื่องราชคหเศรษเถวายวิหาร 

[๑๙๘] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน วิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคถุห์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคยังมิได้ทรง 
บัญญัติเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลาย และภิกษุเหล่านั้น ก็อยู่ในที่นั้นๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา 
ซอกเขา อี้น 1 ขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง ภิกษุเหล่านั้นออกจากที่อยู่นั้นๆ คือ ป่า 
โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา อี้าเขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง แต่เช้าตรู , มีอาการเดินทางไป 
ข้างหน้า ถอย กลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน หน้าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณ์ 
ด้วยอิริยาบถ ฯ 

[๑๙๙] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีได้ไปสวนแต่เช้าตรู , ได้แลเห็นภิกษุเหล่านั้นเดินออก 
จากที่อยู่นั้นๆ คือ ป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา อี้าเขา ป่าช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง ลอมฟาง แต่เช้าตรู่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 55 

มีอาการเดินไปข้างหน้า ถอยกลับ แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน หน้าเลื่อมใส มีจักษุทอดลง 
สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ ครั้น แล้วก็มี'จิตเลื่อมใส จึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น เรียนถามว่า ท่านเจ้าข้า 
หาก ข้าพเจ้าสร้างวิหารถวาย พระคุณเจ้าจะอยู่ในวิหารของข้าพเจ้าหรือไม่ 

ภิกษุเหล่านั้นตอบว่า ดูกรคหบดี พระผู้มีพระภาคยังมิได้ทรงอนุญาต วิหาร 
เศรษฐีกล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ถ้าเช่นนั้น พระคุณเจ้าจงทูลถามพระผู้มีพระภาค แล้วแจ้ง 
แก , ข้าพเจ้า 

ภิกษุเหล่านั้นรับคำของราชคหเศรษฐี แล้วเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ 
ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า ราชคห เศรษฐีประสงค์จะสร้างวิหารถวาย 
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะพึงปฏิบัติอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

พุทธานุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด 

[๒๐๐] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็น เค้ามูลนั้น ใน 
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตเสนาสนะ ๕ 
ชนิด คือ วิหาร ๑ เรือนมุงแถบเดียว ๑ เรือนชั้น ๑ เรือนโล้น ดถํ้า ๑ ฯ 

[๒๐๑] ต่อมา ภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาท่านราชคหเศรษฐีแล้วได้กล่าวว่า คหบดี พระผู้มี 
พระภาคทรงอนุญาตวิหารแล้ว บัดนี้เป็นการสมควรที่จะสร้างได้ราชคหเศรษฐีให้สร้างวิหาร ๖๐ 
หลังโดยวันเดียวเท่านั้น ครั้นให้สร้างเสร็จแล้ว จึงเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ 
ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูล อาราธนาว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาคดับภิกษุสงฆ์ 
จงทรงรับภัตตาหาร ของข้าพระพุทธเจ้า เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดย 
ดุษณีภาพ ครั้นเศรษฐีทราบว่า ทรงรับอาราธนาแล้วจึงลุกจากอาสนะ ถวายบังคมท่าประทักษิณ 
กลับไปแล้ว ให้ตกแต่งขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตโดยล่วง ราตรีนั้น แล้วให้คนไปกราบทูล 
ภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว ภัตตาหารเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

ถวายวิหาร 

[๒๐๒] ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสก ถือบาตรจีวร เสด็จไปยังนิเวศน์ 
ของราชคหเศรษฐี ครั้นแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูลาด ถวาย พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
จึงราชคหเศรษฐี อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น ประมุข ด้วยขาทนึยโภชนึยาหารอันประณีต 
ด้วยมือของตน จนยังพระผู้มีพระภาค ผู้เสวยแล้ว ลดพระหัสถ์จากบาตร ให้ห้ามภัตรแล้ว นั่ง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กราบทลพระผมพระภาคว่า พระพทธเจ้าข้า ข้าพระพทธเจ้าต้องการบณ ต้อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 56 

การ สวรรค์ ได้ให้สร้างวิหาร ๖๐ หลังนี้ไว้แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าจะพึงปฏิบัติอย่างไร ในวิหารเหล่านั้น 
พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรคหบดี ล้าเช่นนั้น เธอจงถวายวิหารเหล่า นั้นแก่สงฆ์ 
จาตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา ราชคหเศรษฐีทูลรับพระพุทธดำรัส แล้ว ได้ถวายวิหารเหล่านั้น 
แก , สงฆ์ จาตุรทิศ ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่ราชคหเศรษฐีด้วยคาถาเหล่านี้ว่าดังนี้: 

คาถาอนุโมทนาวิหารทาน 

[๒๐๓] วิหารย่อมป้องกันหนาว ร้อน และเนื้อร้าย นอกจากนั้นยัง ป้องกันงู 
และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้นวิหารยังป้องกันลมและแดดอันกล้าที่เกิด 
ขึ้นได้ การถวายวิหารแก , สงฆ์ เพื่อ หลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา 
และเพื่อเห็น แจ้ง พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้น 
แล คนผู้ฉลาด เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้าง วิหารอันรื่นรมย์ให้ภิกษุ 
ทั้งหลายผู้พหูสูต อยู่ในวิหารนี้เถิด อนึ่ง พึงมีใจเลื่อมใสถวายข้าว นั้า ผ้า 
และเสนาสนะ อันเหมาะ สมแก่พวกเธอ ในพวกเธอผู้ซื่อตรง เพราะพวกเธอ 
ย่อม แสดงธรรมอันเป็นเครื่องบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา เขารู้ทั่วถึง แล้ว จะเป็นผู้ 
ไม่มีอาสวะ ปรินิพพานในโลกนี้ 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาท่านราชคหเศรษฐี ด้วยคาถาเหล่านี้ แล้ว ทรงลุกจาก 
อาสนะเสด็จกลับ ฯ 

พุทธานุญาตบานประตู 

[๒๐๔] ชาวบ้านได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตวิหารแล้ว จึงช่วยกันสร้าง 
วิหารถวายโดยเคารพ วิหารเหล่านั้นยังไม่มีบานประตู งู แมลงป่องและตะขาบ เข้าอาศัย 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัส ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตบานประตู ภิกษุทั้งหลายเจาะช่องฝา ผูกบานประตูด้วยเถาวัลย์บ้าง เชือกบ้าง หนู 
และปลวกกัด เชือกที่ผูกไว้ถูกกัดขาด บานประตูล้มลงมา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกรอบเช็ดหน้า 
ครกรับเดือยประตู ห่วงข้างบน บานประตูปิดไม , สนิท -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ช่องเชือก ชักเชือก สำหรับชัก บานประตูปิดไม , อยู่ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสายยู 
ไม้หัวลิง ลิ่ม กลอน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 57 

พุทธานุญาตลูกดาล 

[๒๐๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่สามารถปิดบานประตูได้จึงกราบทูล เรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตช่องลูกดาล ลูกดาลมี 
๓ ชนิด คือ ลูกดาลโลหะ ๑ ลูกดาลไม้ ๑ ลูกดาลเขา ๑ ภิกษุ ทั้งหลายไขลูกดาลเข้าไป วิหาร 
ยังคุ้มไม , ได้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตลิ่มยนต์ ฯ 

[๒๐๖] สมัยนั้น วิหารมุงด้วยหญ้า ถึงฤดูหนาวก็หนาว ถึงฤดูร้อนก็ ร้อน ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้รื้อลงแล้วฉาบด้วยดินทั้งข้างนอกข้างใน ฯ 

พุทธานุญาตบานหน้าต่าง 

[๒๐๗] สมัยนั้น วิหารยังไม่มีหน้าต่าง ไม่เป็นประโยชน์แก , นัยน์ตา อบกลิ่นเหม็นไว้ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตหน้าต่าง ๓ ชนิด คือ หน้าต่างมีชุกชี ๑ หน้าต่างมีข่าย ๑ หน้าต่างมีซี่กรง ๑ ที่ซอก 
หน้าต่าง กระแตและค้างคาวเข้าไปได้ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตผ้า ผืนเล็กสำหรับหน้าต่าง ที่ริมผ้าผืนเล็ก กระแต 
และค้างคาวยังเข้าไปได้...ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบานหน้าต่างมู่ลี่หน้าต่างฯ 

พุทธานุญาตเครื่องลาด 

[๒๐๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนอนบนพื้นดิน เนื้อตัวและจีวรแปด เปือนด้วยผืน จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
ลาดด้วยหญ้า หญ้าที่ลาดลูกหนูบ้าง ปลวกบ้างกัด -.. ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผ่น 
กระดานคล้ายตั่ง เมื่อนอนบนแผ่นกระดานคล้ายตั่ง เนื้อตัวไม่สบาย -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงถักหรือสาน ฯ 

พุทธานุญาตเตียงและตั่งชนิดต่างๆ 

[๒๐๙] สมัยนั้น เตียงมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้า ซึ่งทอดทิ้งอยู่ในป่าช้า บังเกิดแก่สงฆ์ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 58 

อนุญาตเตียงมีแคร่สอดเข้าในเท้า ตั่งมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้า บังเกิดแล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแม่แคร่ 
สอดเข้าในเท้า ฯ 

[๒๑๐] สมัยนั้น เตียงมีแม่แคร่ติดกับเท้า ซึ่งทอดทั้งอยู่ในป่าช้า บังเกิดแก , สงฆ์ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตเตียงมีแม่แคร่ติดกับเท้า ตั่งมีแม่แคร่ติดกับเท้าบังเกิด แล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมีแม่แคร่ติดกับเท้า ฯ 
[๒๑๑] สมัยนั้น เตียงมีเท้าดังก้ามปู ซึ่งทอดทั้งอยู่ในป่าช้า บังเกิด แก่สงฆ์ ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา 
อนุญาตเตียงมีเท้าดังก้ามปู ตั่งมีเท้าดังก้ามปูบังเกิดแล้ว ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งมี เท้าดังก้ามปู ฯ 

[๒๑๒] สมัยนั้น เตียงมีเท้าจดแม่แคร่ ซึ่งทอดทั้งอยู่ในป่าช้า บังเกิด แก่สงฆ์ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา 
อนุญาตเตียงมีเท้าจดแม่แคร่ ตั่งมีเท้าจดแม่แคร่บังเกิดแก้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตตั่งมีเท้าจดแม่แคร่ ฯ 

พุทธานุญาตม้าชนิดต่างๆ 

[๒๑๓] สมัยนั้น ม้าสี่เหลี่ยมบังเกิดแก่สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตม้าสี่เหลี่ยม ม้าสี่เหลี่ยมชนิดสูง 
บังเกิดแก้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตม้าสี่เหลี่ยมชนิดสูง ม้าสี่เหลี่ยมชนิดสูง มีพนักสามด้านบังเกิดแก้ว ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตม้าสี่เหลี่ยมมีพนักสามด้าน ม้าสี่เหลี่ยมมี พนักสามด้านชนิดสูงบังเกิดแก้ว ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตม้า 
สี่เหลี่ยมมีพนักสามด้านชนิด สง ตั่งหวายบังเกิดแก้ว -.. ตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 59 

ตั่งหวาย ตั่งหุ้มด้วยผ้าบังเกิดแล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งหุ้มด้วยผ้า ตั่งขาทรายบังเกิดแล้ว ภิกษุ 
ทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตตั่งขาทราย ตั่งก้ามมะขามป้อมบังเกิดแล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งก้ามมะขามป้อม 
แผ่นกระดานบังเกิดแล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผ่นกระดาน เก้าอี้บังเกิดแล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเก้าอี้ตั่ง ฟาง 
บังเกิดแล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตตั่งฟาง ฯ 


ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง 

[๒๑๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์นอนบนเตียงสูง ชาวบ้านเที่ยวชม วิหาร เห็นแล้วเพ่ง 
โทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงนอนบนเตียงสูง รูป 
ใดนอน ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

พุทธานุญาตเขียงรองเท้าเตียง 

[๒๑๕] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งนอนบนเตียงตํ่า ถูกงูกัด ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเขียง รองเท้าเตียง ฯ 

[๒๑๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้เขียงรองเท้าเตียงสูงเจาะติดกับเขียง รองเท้าเตียง 
ชาวบ้านเที่ยวชมวิหาร เห็นแล้วเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้ บริโภค 
กาม -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้เขียงรองเท้าเตียงสูง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตเขียงรองเท้าเตียงสูง ๘ นิ้ว เป็นอย่างยิ่ง ฯ 

พุทธานุญาตด้าย 

[๒๑๗] สมัยนั้น ด้ายบังเกิดแก , สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตด้ายไว้ถักเตียง ตัว เตียงกินด้าย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 60 

มาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เจาะตัวเตียงแล้วถัก เป็นตาหมากรุก ผ้าสามัญ 
ผืนน้อยๆ บังเกิดแล้ว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำเป็นผ้ารองพื้น นุ่นบังเกิดแล้ว .-. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้สางออกทำเป็นหมอน นุ่นมี ๓ ชนิด คือ นุ่นต้นไม้ ๑ นุ่นเถาวัลย์ ๑ นุ่นหญ้า ๑ ฯ 
พุทธานุญาตหมอน 

[๒๑๘] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้หมอนยาวกึ่งกาย ชาวม้านเที่ยวชม วิหารพบเห็น 
แล้ว เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภค กาม ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงใช้หมอนยาว 
กึ่งกาย รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ เราอนุญาต ให้ทำหมอนพอดีถับศีรษะ ฯ 

พุทธานุญาตฟูก ๕ ชนิด 

[๒๑๙] สมัยนั้น ในเมืองราชคฤห์มีมหรสพบนยอดเขา ชาวบ้านขัดแจงฟูกสำหรับพวก 
มหาอำมาตย์ คือ ฟูกขนสัตว์ ฟูกผ้า ฟูกเปลือกไม้ ฟูกหญ้า ฟูกใบไม้ ครั้นมหรสพเลิกแล้ว 
เขาก็เลิกผ้าหุ้มไป ภิกษุทั้งหลายไต้เห็นขนสัตว์ ม้าง ท่อนผ้าบ้าง เปลือกไม้ม้าง หญ้า 
บ้าง ใบไม้ม้าง เป็นอันมาก ซึ่งเขาทิ้ง ไว้ในที่เล่นมหรสพ ครั้นแล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทังหลาย เราอนุญาตฟูก ๕ ชนิด คือ ฟูกขน 
สัตว์ ฟูกผ้า ฟูกเปลือก ไม้ ฟูกหญ้า ฟูกใบไม้ ฯ 

[๒๒๐] สมัยนั้น ผ้าอันเป็นบริขารของเสนาสนะ บังเกิดแก่สงฆ์ ภิกษุทิ้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้หุ้มฟูก ฯ 

พุทธานุญาตเตียงหุ้มฟูก 

[๒๒๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายปูฟูกเตียงลงบนตั่ง ปูฟูกตั่งลงบนเตียงฟูกทั้งหลาย 
ขาดทำลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงหุ้มฟูก ตั่งหุ้มฟูก ภิกษุทั้งหลายปูลงไปไม , ได้ ใช้ผ้ารองล่าง ฟูกย้อยลงข้าง 
ล่าง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ ผ้ารองปูแล้วหุ้มฟูก โจรถักเลิกผ้าหุ้มไป ... 

ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้จดไว้ โจรก็ยังลักไป -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ทำรอยไว้ ถึงอย่างนั้นก็ยังลักไป -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้พิมพ์ 
รอย นิ้วมือไว้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 61 

[๒๒๒] สมัยนั้น ที่อยู่อาศัยของพวกเดียรถีย์ทาสีขาว พื้นเขาแต่งให้ เป็นสีดำ ฝา 
เขาทำบริกรรมให้เป็นสีเหลือง ชาวบ้านเป็นอันมาก พากันไปดูที่อยู่ พวกเดียรถีย์ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสีขาว 
สีดำ ทำบริกรรมด้วยสีเหลือง ในวิหาร ฯ 

[๒๒๓] สมัยนั้น ฝาหยาบ สีขาวไม่จับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินปนแกลบ แล้วกวด 
ด้วยเกรียง สีขาวจะได้จับ สีขาวยังไม่ติด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินละเอียด แล้วกวดด้วยเกรียงให้ 
สีขาวจับ สีขาวก็ย้งไม , จับ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ยางไม้ แป้งเปียก ฯ 

พุทธานุญาตดินปนแกลบ 

[๒๒๔] สมัยนั้น ฝาหยาบสีเหลืองไม่จับ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินปนแกลบ แล้วกวดด้วย 
เกรียงให้สึเหลืองจับ สีเหลืองไม่ติด ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ใช้ดินปนรำ 
แล้วกวดด้วยเกรียงให้สึเหลืองจับ สีเหลืองก็ยังไม่ติด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ใช้แป้งเมล็ดพรรณผักกาด ขี้ผึ้ง 
เหลว ครั้นหนาเกินไป ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคท พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ เช็ดออกด้วยท่อนผ้า ฯ 

[๒๒๕] สมัยนั้น พื้นดินหยาบไป สึดำไม่จับ ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ใช้ดินปนแกลบ แล้วกวดด้วยเกรียง สีดำจะได้จับ สึดำ ก็ยังไม่จับ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
ใช้ยางไม้ นั้าฝาด ฯ 

พุทธานุญาตภาพดอกไม้เป็นต้น 

[๒๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ให้ช่างเขียนภาพสตรีบุรุษไว้ในวิหาร ชาวบ้านเที่ยว 
ชมวิหารเห็นเข้า จึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวก คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
ไม่พึงให้เขียนภาพสตรีบุรุษ รูปใดให้เขียน ต้องอาบัติทูกกฏ เราอนุญาตภาพดอกไม้ ภาพ 
เครือเถา พ่นมังกร ดอกจอก ห้ากลีบ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 62 

เรื่องวิหารมีพื้นที่ตํ่า 

[๒๒๗] สมัยนั้น วิหารมีพื้นตํ่า นั้าท่วมได้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมพื้นที่ให้สูง ดินที่ถม 
พัง ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตก่อกรุ ๓ อย่าง คือ ก่อด้วยอิฐ ศิลา ไม้ ภิกษุ 
ทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ อย่าง คือ บันไดอิฐ 
ศิลา ไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด ฯ 

เรื่องวิหารมีพื้นโล่งโถง 

[๒๒๘] สมัยนั้น วิหารมีพื้นโล่งโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอนจึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ผ้าม่าน ภิกษุ 
ทั้งหลายเลิกผ้าม่านมองดูกัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตฝากึ่งหนึ่ง คนมองดูข้างบนจากฝากึ่งหนึ่งได้ ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ห้อง ๓ ชนิด คือ ห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ๑ ห้องยาว ๑ ห้องคล้ายตึกโล้น ๑ ฯ 

เรื่องวิหารเล็ก 

[๒๒๙] สมัยนั้น วิหารเล็ก ภิกษุทั้งหลายกั้นห้องไว้ตรงกลาง อุปจาร ไม่มี จึงกราบ 
ทูลเรื่องนันแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทังหลาย เรา อนุญาตให้ท่าห้อง 
ไว้ส่วนข้างหนึ่งในวิหารเล็ก แต่ในวิหารใหญ่ ท่าไว้ตรงกลางได้ ฯ 

[๒๓๐] สมัยนั้น เชิงฝาวิหารเก่า ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกรอบเชิงฝา ฝาวิหารถูกฝน สาด -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตแผงกันสาด ดินปนเล้ากับขี้วัว ฯ 

[๒๓๑] สมัยนั้น งูตกจากหลังคามุงหญ้าถูกคอภิกษุรูปหนึ่ง เธอกลัว ร้องโวยวาย 
ภิกษุทั้งหลายรีบเข้าไปถามเธอว่า ทำไม คุณจึงได้ร้องโวยวาย เธอจึงแจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุ 
ทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัส ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพดาน ฯ 

พุทธานุญาตไม้สำหรับแขวน 

[๒๓๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายแขวนถุงไว้ที่เท้าเตียงบ้าง ที่เท้าตั่งบ้าง หนูและปลวก 
กัดกิน ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัส ว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนฌาตไม้เดือยติดฝา ไม้นาคทนต์ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 63 

พุทธานุญาตราวไม้เก็บจีวร 

[๒๓๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเก็บจีวรไว้บนเตียงบ้าง บนตั่งบ้าง จีวรขาด จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราว 
จีวร สายระเตียง ในวิหาร ฯ 

[๒๓๔] สมัยนั้น วิหารยังไม่มีระเบียง หาที่พักอาศัยมิได้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตระเบียง เฉลียง 
ลับแล หน้ามุขมีหลังคา ระเบียงโล่งโถง ภิกษุทั้งหลายละอายที่จะนอน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตกันสาดเลื่อนฝาคํ้า ฯ 

พุทธานุญาตหอฉัน 

[๒๓๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารในที่แจ้ง ลำบากด้วยหนาว บ้าง ร้อนบ้าง 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
หอฉัน หอฉันมีพื้นที่ตํ่า นาท่วมได้ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตหอฉัน 
ให้ถมพื้นที่ให้สูง ดินที่ถมพัง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อกรุ สินที่ถม ๓ ชนิด 
คือ อิฐ ศิลา ไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลง ลำบาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได 
๓ ชนิด คือ บันไดอิฐศิลา ไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาต ราวสำหรับยึด ผงหญ้าที่มุงหอฉันตกลงเกลื่อน ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้รื้อลงแล้วฉาบโบกสินทั้งข้างบนข้างล่างให้มีสีขาว สีดำ สีเหลือง มีลวดลาย ดอกไม้ 
เครือเถา ฟืนมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเตียง ฯ 

[๒๓๖]สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายปูจีวรลงบนพื้นสินกลางแจ้งจีวรเฃ์อน ฝุน -..ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวจีวร สายระเตียง ไว้กลางแจ้ง -.. ทั้าฉันถูกแดดเผา -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตโรงนาฉันปะรำนาฉัน โรงทั้าฉันมีพื้นตํ่าทั้าท่วมได้...ตรัสว่าดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถม พื้นให้สูง สินที่ถมพัง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ก่อกรุ ๓ ชนิด คือ ก่อด้วยอิฐ ก่อด้วยศิลา กรุด้วยไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม้ ภิกษุ ทั้งหลายขึ้นลง 
พลัดตก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด ผงหญ้าที่มุงโรงทั้าฉันตก 
เกลื่อน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อ ลงฉาบด้วยสินทั้งข้างบนข้างล่างให้มีสึขาว 
สึดำ สีเหลือง มีลายดอกไม้ เครือ เถา ฟืนมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเตียง 
ภาชนะตักทั้าฉันยังไม่มี -.. ตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตสังข์ตักทั้าดื่ม ขันตักทั้าดื่ม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 64 

[๒๓๗] สมัยนั้น วิหารยังไม่มีเครื่องล้อม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
ล้อมด้วยเครื่องล้อม ๓ อย่าง คือ อิฐ ศิลา ไม้ ซุ้มประตูยังไม่มี ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตซุ้มประตู ซุ้มประตูมีพื้น ตํ่าไป นั้าท่วมได้ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ถมให้สูง ซุ้ม ประตูไม่มีบาน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตบานประต 
กรอบ เช็ดหน้า ครกรองรับเดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง ลิ่ม กลอนช่องดาล 
ช่องเชือกชัก เชือกซัก ผงหญ้าที่มุงซุ้มประตูตกเกลื่อน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้รื้อลง ฉาบทั้งข้างบนข้างล่าง ให้'มีสี 8 ขาว สีดำ สีเหลือง มีลายดอกไม้ เครือเถา ฟืนมังกร 
ดอกจอกห้ากลีบ ฯ 

พุทธานุญาตท่อระบายนั้า 

[๒๓๘] สมัยนั้น บริเวณเป็นตม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยกรวดแร , กรวด แร , ไม่เต็ม ... ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ปูศิลาเรียบ นั้าข้ง ...ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ท่อระบายนั้า ฯ 

พุทธานุญาตโรงไฟ 

[๒๓๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายก่อกองไฟไว้ในที่นั้นๆ ทั่วบริเวณบริเวณสกปรก 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ท่าโรงไฟไว้ในที่ควรส่วนข้างหนึ่ง โรงไฟมีพื้นที่ตํ่านั้าท่วมได้...ตรัสว่าดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถมให้สูง ดินที่ถมพัง -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ก่อกรุ 
๓ ชนิด คือ อิฐ ศิลา ไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงลำบาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตบันได ๓ ชนิด คือ บันไดอิฐ ศิลา ไม้ ภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตก -.. ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตราวสำหรับยึด โรงไฟไม่มีบานประตู -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา 
อนุญาตบานประตู กรอบเช็ดหน้า ครกรับเดือยประตู ห่วงข้างบน สายยู ไม้หัวลิง ลิ่ม กลอน 
ช่องดาล ช่องเชือกชัก เชือกชัก ผงหญ้าที่มุง โรงไฟหล่นเกลื่อน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้รื้อลง ฉาบทั้ง ข้างบนทั้งข้างล่างให้มีสึขาว สึดำ สีเหลือง มีลายดอกไม้ เครือเถา 
ฟืนมังกร ดอกจอกห้ากลีบ ราวจีวร สายระเตียง อารามไม่มีเครื่องล้อม แพะบ้าง ปสุสัตว์ 
บ้าง เบียดเบียนสิ่งที่ปลกไว้ ภิกษทั้งหลายกราบทลเรื่องนั้นแด่พระผ้มีพระภาค พระผมพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 65 

ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ล้อมรั้ว ๓ อย่าง คือ รั้วไม้ไผ่ รั้ว หนาม คู ซุ้ม 
ประตูไม่มี แพะบ้าง ปศุสัตว์บ้าง ยังรบกวนสิ่งที่ปลูกไว้ตามเดิม ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตซุ้มประตู เครื่องไม้คร่าว บานประตูคู่ เสาระเนียด กลอนเหล็ก ผงหญ้าที่มุงซุ้มหล่น 
เกลื่อน -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้รื้อลงแล้วฉาบทั้งข้างบนข้างล่างให้มีสีขาว 
สีดำสี เหลืองมีลายดอกไม้เครือเถาฟ้นมังกรดอกจอกห้ากลีบอารามเป็นตม... ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้โรยหินแร , หินแร , ไม , พอ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ปูหินเรียบ นาขัง ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตท่อระบายนํ้า ฯ 

[๒๔๐] สมัยนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช มีพร!ราช ประสงค์จะทรงสร้าง 
ปราสาทฉาบปูนขาวถวายสงฆ์ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเกิด สนเท่ห์ว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต 
เครื่องมุงชนิดไรไว้บ้างหนอ จึงกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องมุง ๕ ชนิด คือ กระเบื้อง ๑ หิน ๑ ปูนขาว ๑ หญ้า ๑ 
ใบไม้ ๑ ฯ 

ภาณวารที่ ๑ จบ 


เรื่องอนาถบิณฑกคหบดีเข้าเฝ็าพระพุทธเจ้าครั้งแรก 

[๒๔๑] สมัยนั้น อนาถบิฌฑิกคหบดี เป็นห้องเขยของราชคหเศรษฐี ครั้งนั้น อนาถ 
บิณฑิกคหบดีไปเมืองราชคฤห์ด้วยกรณียกิจบางอย่าง ฯ 

[๒๔๒] สมัยนั้น ราชคหเศรษฐีได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น ประมุข เพื่อฉัน 
ในวันรุ่งขึ้น จึงได้สั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายว่า พนาย ล้า เช่นนั้น พวกท่านจงลุกขึ้นแต่เช้า 
ตรู , ต้มข้าว หุงข้าว ต้มแกง จงช่วยกันจัดหา อาหารที่มีรสอร่อย ฯ 

[๒๔๓] ขณะนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีได้คิดว่า เมื่อเรามาคราวก่อน ท่านคหบดีผู้นี้ 1 ขัดท่า 
ธุระทุกอย่างเสร็จแล้ว สนทนาปราศรัยกับเราผู้เดียว บัดนี้เขา มีท่าทีเปลี่ยนไป สั่งทาสและ 
กรรมกรทั้งหลายว่า พนาย ล้ากระนั้นพวกท่าน จงลุกขึ้นแต่เช้าตรู , ต้มข้าว หุงข้าว ต้มแกง 
จงช่วยกันจัดหาอาหารที่มีรสอร่อยๆ บางทีคหบดีผู้นี้จักมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือ 
ประกอบมหายัญ หรือชัก ทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พร้อมทั้งกองพลมา 
เลี้ยงในวัน รุ่งขึ้นกระมัง ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 66 

[๒๔๔] ครั้นราชคหเศรษฐีสั่งทาสและกรรมกรแล้ว เข้าไปหาอนาถบิณ ฑิกคหบดี ได้นั่ง 
สนทนากัน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง อนาถบิณฑิกคหบดีได้ ถามว่า ท่านคหบดี คราวก่อนเมื่อฉัน 
มาแล้ว ท่านได้ชัดท่าธุระทุกอย่างเสร็จแล้ว ก็สนทนากับฉันผู้เดียว บัดนี้ท่านนั้นมัวสาละวนสั่ง 
ทาสและกรรมกรว่า ถ้ากระนั้นพวกท่านจงลุกขึ้นแด , เช้าตรู , ต้มข้าว หุงข้าว ต้มแกง จงช่วยกัน 
ชัดหาอาหารที่มีรส อร่อยๆ บางทีท่านคหบดี ชักมีงานอาวาหมงคล วิวาหมงคล หรือประกอบ 
มหายัญ หรือจักทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พร้อมทั้งกองพล มาเลี้ยงในวัน 
พรุ่งนี้กระมัง ฯ 

ราชคหเศรษฐีตอบว่า ท่านคหบดี ฉันจะได้มีงานอาวาหมงคล หรือริวาหมงคล ก็หาไม่ 
แม้'พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช พร้อมทั้งกองพลฉันก็มิได้เชิญเสด็จมาเลี้ยงในวันพรุ่งนี้ 
ที่ลูกฉันจะประกอบมหายัญ คือ ฉันได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เพื่อเลี้ยงในวัน 
พรุ่งนี้ 

อ. ท่านคหบดี ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้า ดังนี้หรือ 
ร. ท่านคหบดี ฉันกล่าวว่า พระพุทธเจ้า ดังนี้จ้ะ 
อ. ท่านคหบดี ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้า ดังนีหรือ 
ร. ท่านคหบดี ฉันกล่าวว่า พระพุทธเจ้า ดังนี้จ้ะ 
อ. ท่านคหบดี ท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้า ดังนี้หรือ 
ร. ท่านคหบดี ฉันกล่าวว่า พระพุทธเจ้า ดังนี้จ้ะ 
อ. ท่านคหบดี แม้เสียงว่า พุทธะ นี้ก็ยากที่จะหาได้ในโลก 

ท่านคหบดี ฉันสามารถจะเข้นฝ็าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา สัมพุทธเจ้าพระองค์ 
นั้น ในเวลานี้ได้ไหม 

ร. ท่านคหบดี เวลานี้ยังไม่ควรที่จะเข้นฝ็าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคอรหันต สัมมาส้มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้น พรุ่งนี้ท่านจึงจะได้เข้าเฝ็าเยี่ยมพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ฯ 
[๒๔๕] หลังจากนั้น อนาถบิฌฑิกคหบดีนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็น อารมณ์ว่า พรุ่งนี้ 
เราจะได้เข้าเฝ็าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ข่าวว่า เธอลุกขึ้นใน 
กลางคืนถึงสามครั้งเข้าใจว่า สว่างแล้ว จึงได้ เดินไปโดยทางอันจะไปประตูป่าสึตวัน พวกอมนุษย์ 
เปิดประตูให้ ขณะเมื่อเดิน ออกจากพระนคร แสงสว่างได้หายไป ความมืดปรากฏแทน ความ 
กลัว ความ หวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้าได้บังเกิดแล้ว เธอได้คิดกลับจากที่นั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 67 

[๒๔๖] ขณะนั้น สีวกยักษ์ไม่ปรากฏร่าง ให้ได้ยินแต่เสียงโดยคาถาว่าดังนี้ 
ช้าง ๑ แสน ม้า ๑ แสน รถม้าอัสดร ๑ แสน สาวห้อยประดับ 
ต่างหูเพชร ๑ แสนก็ยังไม่เท่า เสี้ยวที่ ๑๖ แห่งการย่างเท้าไป 
ก้าวหนึ่ง เชิญก้าวไปช้างหน้าเถิด ท่านคหบดี เชิญก้าวไปข้าง 
หน้าเถิด ท่านคหบดี ท่านก้าวไปข้างหน้าดีกว่า อย่าถอยกลับเลย ฯ 
[๒๔๗] ท้นใดนั้น ความมืดหายไป แสงสว่างได้ปรากฏแก่อนาถ บิณฑิกคหบดี ความ 
กลัว ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้า อันใดได้มีแล้ว อันนั้นได้สงบแล้ว 
แม้ครั้งที่สอง ... 

แม้ครั้งที่สาม แสงสว่างหายไป ความมืดได้ปรากฏแก , อนาถบิฌฑิก คหบดี ความกลัว 
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้าได้บังเกิด เธอคิดจะ กลับจากที่นั้นอีก แม้ครั้งที่สาม 
สึวกยักษ์ไม่ปรากฏร่าง ให้ได้ยินแต่เสียง โดยคาถาว่าดังนี้: 

ช้าง ๑ แสน ม้า ๑ แสน รถม้าอัสดร ๑ แสน สาวน้อย 
ประดับต่างหูเพชร ๑ แสน ก็ยังไม่เท่าเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งการ 
ย่างเท้าไปก้าวหนึ่ง เชิญก้าวไปข้างหน้าเถิด ท่านคหบดี เชิญ 
ก้าวไปช้างหน้าเถิด ท่านคหบดี ท่านก้าวไปข้างหน้าดีกว่าอย่า 
ถอยกลับเลย 

แม้ครั้งที่สาม ความมืดหายไป แสงสว่างได้ปรากฏแก'อนาถบิฌฑิกคหบดี ความกลัว 
ความหวาดเสียว ความขนพองสยองเกล้าอันใดได้มีแล้ว อันนั้นได้ สงบแล้ว จึงอนาถบิณฑิก 
คหบดีเดินเข้าไปยังสึตวันแล้ว ฯ 

[๒๔๘] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจ้ง ณ เวลา ปีจจุสสมัยแห่ง 
ราตรี ได้ทอดพระเนตรเห็นอนาถบิณฑิกคหบดีนั้นเดินมาแต่ไกล เทียว ครั้นแล้วเสด็จลงจากที่ 
จงกรมประทับนึ่งเหนืออาสนะที่ปูลาดไว้ ครั้นแล้ว ได้ตรัสกะอนาถบิณฑิกคหบดีว่า มาเถิด 
สุทัตตะ ทันใดนั้น อนาถบิณฑิกคหบดี เบิกบานใจ ดีใจว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกชื่อเรา แล้ว 
เข้าไปเฝ็าซบเศียรลง แทบพระบาทพระผู้มีพระภาค ทูลถามว่า พระองค์ประทับสำราญ หรือ 
พระ พุทธเจ้าข้า ฯ 

[๒๔๙] พระผู้มีพระภาคตรัสตอบโดยคาถา ว่าดังนี้: 

พราหมณ์ผดบทกข้ได้แล้ว ย่อมอย่เป็นสขแท้ทกเวลา ผ้ใดไม่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 68 

ติดในกาม มีใจเย็น ไม่มีอุปธิ ดัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้ 
แล้ว บรรเทาความกระวนกระวายในใจ ถึงความสงบแห่งจิต 
เป็นผู้สงบระงับแล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข ฯ 

[๒๕๐] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาแก่อนาถบิณฑิก คหบดี คือ บรรยาย 
ถึงทาน ศีล สวรรค์ อาทีนพ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมอง ของกามทั้งหลาย แล้วทรงประกาศ 
อานิสงส์ในการออกจากกาม ขณะที่พระองค์ ทรงทราบว่า อนาถบิณฑิกคหบดีมีจิตควรแก่การงาน 
มีจิตอ่อน มีจิตปราศจาก นิวรณ์ มีจิตสูง มีจิตเลื่อมใสแล้ว จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่ 
พระพุทธเจ้า ทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 
ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

อนาถบิณฑิกคหบดีได้ดวงตาเห็นธรรม 

ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ เกิดขึ้นเป็น 
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่อนาถบิฌฑิกคหบดี ณ ที่นึ่งนั้นแล 
ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับทั้าย้อม ฉะนั้น ฯ 

[๒๕๑] ครั้นอนาถบิฌฑิกคหบดี ได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่ม 
แจ้งแล้ว มีธรรมหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจาก ถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความ 
เป็นผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้ลื่นในคำสอนของ พระศาสดา ได้ทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของ พระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้า 
ข้า พระองค์ ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปิดของ 
ที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมี จักษุจักเห็นรูป ดังนี้ 
ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรง 
จำข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิต ถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอพระองค์ 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับภัตตาหาร เพื่อเจริญบุญกุศลปีติและปราโมทย์ในวันพรุ่งนี้ของ 
ข้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนา โดยดุษณีภาพ ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดีทราบว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาแล้วจึงลุกจากที่นึ่ง ถวายบังคม ทำประทักษิณกลับไป ฯ 

[๒๕๒] ราชคหเศรษฐีได้ทราบข่าวว่า อนาถษิฌฑิกคหบดีนิมนต์พระ สงฆ์มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้จึงได้ถามอนาถษิฌฑิกคหบดีว่า ท่านคหบดี ข่าวว่าท่านได้ 
นิมนต์พระสงฆ์มีพระพทธเจ้าเป็นประมข เพื่อฉันในวันพร , งนี้แลท่านก็เป็นแขกแรกมา ฉันจะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 69 

ให้ยืมทรัพย์ที่จะขับจ่ายสิ่งของแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ขัดท่าอาหารเลี้ยงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น 
ประมุข 

อนาถบิฌฑิกะคหบดีตอบว่า ไม่ต้อง ท่านคหบดี ทรัพย์สำหรับที่จะขับจ่าย สิ่งของเป็น 
เครื่องท่าอาหารถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้น ของฉัน มีแล้ว ฯ 

[๒๕๓] ชาวนิคมเมืองราชคฤห์ได้ทราบข่าวว่า อนาถบิณฑิกคหบดี นิมนต์พระสงฆ์มี 
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้จึงได้ถามอนาถ บิฌฑิกคหบดีว่า ท่านคหบดี ข่าวว่า 
ท่านได้นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้แลท่านก็เป็นแขกแรกมา 
ฉันจะให้ยืมทรัพย์ที่จะขับจ่าย สิ่งของแก่ท่าน เพื่อท่านจะได้ขัดท่าอาหารเลี้ยงพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข 

อนาถบิฌฑิกะคหบดีตอบว่า ไม , ต้อง ท่านผู้เจริญ ทรัพย์สำหรับที่จะขับจ่าย สิ่งของเป็น 
เครื่องท่าอาหารถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้น ของฉัน มีแล้ว ฯ 

[๒๕๔] พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราชได้ทรงสดับข่าวว่า อนาถ บิณฑิกคหบดี 
นิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ จึงตรัสถามอนาถบิฌฑิกคหบดีว่า 
ดูกรคหบดี ข่าวว่า ท่านนิมนต์พระสงฆ์มี พระพุทธเจ้าเป็นประมุขเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้แลท่านก็ 
เป็นแขกเมือง ฉันจะให้ ยืมทรัพย์ที่จะขับจ่ายสิ่งของแก , ท่าน เพื่อท่านจะได้ขัดท่าอาหารเลี้ยง 
พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข 

อนาถบิฌฑิกคหบดีกราบทูลว่า ขอเดชะ เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง ลันเกล้า ทรัพย์ที่ 
จะขับจ่ายเป็นเครื่องท่าอาหารถวายพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น ประมุขนั้น ของข้าพระพุทธเจ้ามีแล้ว ฯ 

อนาถบิฌฑิกคหบดีถวายภัตตาหาร 

[๒๕๕] หลังจากนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งให้ตกแต่งอาหารของเคี้ยว ของฉันอันประณีต 
ในนิเวศน์ของราชคหเศรษฐี โดยล่วงราตรีนั้น แล้วให้กราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ได้ 
เวลาแล้ว ภัตตาหารสำเร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก 
ทรงถือบาตรจีวร เสด็จเข้า นิเวศน์ของราชคหเศรษฐี ครั้นแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูลาดถวาย 
พร้อมกับ ภิกษุสงฆ์ จึงอนาถบิณฑิกคหบดีอังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยอาหาร 
ของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือตนเอง จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จ ลดพระหัตถ์จากบาตร 
ห้ามภัตรแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์ 
พร้อมกับภิกษสงฆ์จงทรงรับอาราธนาอย่จำพรรษา ในเมืองสาวัตถีของข้าพระพทธเจ้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 70 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรคหบดี พระตถาคตทั้งหลาย ย่อมยินดีใน ลุ;ญญาคาร 

อนาถบิฌฑิกะคหบดีทูลว่า ทราบเกล้าแล้ว พระผู้มีพระภาค ทราบเกล้าแล้ว พระสุคต 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อนาถบิณฑิกคหบดีเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ 
ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ฯ 

อนาถบิฌฑิกคหบดีสร้างพระเชตวัน 

[๒๕๖] สมัยนั้น อนาถบิฌฑิกคหบดีเป็นคนมีมิตรสหายมาก มีวาจา ควรเชื่อถือ ครั้น 
เสร็จกิจนั้นในเมืองราชคฤห์แล้ว กลับไปสู่พระนครสาวัตถี ได้ ชักชวนชาวบ้านระหว่างทางว่า 
ท่านทั้งหลาย จงช่วยกันสร้างอาราม จงช่วยกัน สร้างวิหาร เริ่มบำเพ็ญทาน เพราะเวลานี้พระพุทธ 
เจ้าอุบัติในโลกแล้ว อนึ่ง พระองค์อันข้าพเจ้าได้นิมนต์แล้ว จักเสด็จมาโดยทางนี้ครั้งนั้น 
ชาวบ้านเหล่านั้น ที่อนาถบิณฑิกคหบดีชักชวนไว้ ต่างพากันสร้างอาราม สร้างวิหาร เริ่มบำเพ็ญทาน 
แล้ว ครั้นอนาถบิณฑิกคหบดีไปถึงพระนครสาวัตถีแล้ว เที่ยวตรวจดูพระนคร สาวัตถีโดยรอบว่า 
พระผู้มีพระภาคควรจะประทับอยู่ที่ไหนดีหนอ ซึ่งเป็นสถานที่ ไม , ไกลนัก ไม่ใกล้นัก จากหมู่บ้าน 
มีคมนาคมสะดวก ชาวบ้านบรรดาที่มีความ ประสงค์ไปมาได้ง่าย กลางวันมีคนน้อย กลางคืน 
เงียบ มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากกลิ่นไอของคน เป็นสถานควรแก , การประกอบกรรมในที่ลับของ 
มนุษย์ชน สมควรเป็นที่หลีกเร้น อนาถบิฌฑิกคหบดีได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารซึ่ง 
เป็นสถานไม , ไกลนัก ไม่ใกล้นักจากหมู่บ้าน มีการคมนาคมสะดวก ชาวบ้าน บรรดาที่มีความ 
ประสงค์ไปมาได้ง่าย กลางวันมีคนน้อย กลางคืนเงียบ มีเสียงอึกทึกน้อย ปราศจากกลิ่นไอคน 
เป็นสถานควรแก , การประกอบกรรมในที่ลับของ มนุษย์ชน สมควรเป็นที่หลีกเร้น ครั้นแล้ว จึงเข้า 
เฝ็าเชตราชกุมาร กราบทูลว่า ขอใต้ฝ่าพระบาทจงทรงประทานพระอุทยานแก , เกล้ากระหม่อม เพื่อจัด 
สร้างพระ อาราม พระเจ้าข้า 

เจ้าเชตราชกุมารรับสั่งว่า ท่านคหบดี อารามเราให้ไม่ได้ แต่ต้องซื้อด้วยลาดทรัพย์เป็น 

โกฏิ 

อ. อาราม พระองค์ทรงตกลงขายหรือ พระเจ้าข้า 

ช. อาราม ฉันยังไม่ตกลงขาย ท่านคหบดี 

เจ้าชายกับคหบดี ได้ถามมหาอำมาตย์ผู้พิพากษาความว่า เป็นอันตกลงขาย หรือไม่ตกลง 
ขาย มหาอำมาตย์ผู้พิพากษาตอบว่า เมื่อพระองค์ตีราคาแล้ว อารามเป็นอันตกลงขาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 71 

จึงอนาถบิณฑิกคหบดี สั่งให้คนเอาเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาด ริมจดกัน ณ อาราม 
เชตวัน เงินที่ขนออกมาคราวเดียว ยังไม่พอแก่โอกาสหน่อย หนึ่งใกล้ซุ้มประตู จึงอนาถบิณฑิก 
คหบดี สั่งคนทั้งหลายว่า พนาย พวกเธอจง ไปขนเงินมาเรียงในโอกาสนี้ขณะนั้น เจ้าเชตราช 
กุมารทรงพระรำพึงว่า ที่อันน้อย นี้จักไม่มีเหลือ โดยที่คหบดีนี้บริจาคเงินมากเพียงนั้น จึงเจ้า 
เชตราชกุมารตรัสกะ อนาถบิฌฑิกคหบดีว่า พอแล้ว ท่านคหบดี ท่านอย่าได้ลาดโอกาสนี้เลย 
ท่าน จงให้โอกาสนี้แก่ฉัน ที่ว่างนี้ฉันจักยกให้ ดังนั้น อนาถบิฌฑิกคหบดีใคร่ครวญว่า เจ้าเชต 
ราชกุมารนี้ทรงเรืองพระนาม มีคนรู้จักมาก อันความเลื่อมใสในพระธรรม วินัยนี้ของคนที่มีคน 
รู้จักมากเห็นปานนี้ยิ่งใหญ่นักแล จึงได้ถวายที่ว่างนั้นแก่เจ้าเชตราชกุมาร เจ้าเชตราชกุมารรับสั่ง 
ให้สร้างซุ้มประตูลงในที่ว่างนั้น ส่วนอนาถบิฌฑิกคหบดีได้ให้สร้างวิหารหลายหลัง ไว้ในพระ 
เชตวัน สร้างบริเวณ สร้างซุ้มประตู สร้างศาลาหอฉัน สร้างโรงไฟ สร้างกัปปิยกุฎี สร้าง 
วัจจกุฎีสร้างที่จงกรม สร้างโรงจงกรม สร้างบ่อนี้า สร้างศาลาบ่อนี้า สร้างเรือนไฟ สร้าง 
ศาลาเรือนไฟ สร้างสระโบกขรณี สร้างมณฑป ฯ 

[๒๕๗]ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครราชคฤห์ ตามพระ พุทธาภิรมย์ แล้ว 
ได้เสด็จจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึง พระนครเวสาลีแล้ว ทราบว่า พระองค์ 
ประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ 

[๒๕๘] ก็สมัยนั้น ชาวบ้านตั้งใจทำการก่อสร้าง แลอุปัฏฐากภิกษุผู้ อำนวยการก่อสร้าง 
ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร อันเป็น ปัจจัยของภิกษุอาพาธ โดยเคารพ ฯ 

เรื่องช่างชุนเข็ญใจ 

[๒๕๙] ขณะนั้น ช่างชุนเข็ญใจคนหนึ่ง คิดว่าที่อันน้อยนี้จักไม่มีเหลือ โดยที่คน 
เหล่านี้ตั้งใจช่วยกันทำการก่อสร้าง ไฉนเราพึงช่วยทำการก่อสร้างบ้าง จึงช่างชุนเข็ญใจนั้น ขยำ 
โคลนก่ออิฐตั้งฝากำแพงขึ้นเอง เขาไม่เข้าใจก่อ ฝากำแพง คด ได้พังลง แบ้ครั้งที่สอง ... 

แบ้ครั้งที่สาม ช่างชุนเข็ญใจนั้นลงมือขยำโคลน ก่ออิฐตั้งกำแพงเอง เขาไม่เข้าใจก่อ 
ฝากำแพงคด ได้พังลง เขาจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
เหล่านี้บอกสอนแต่เฉพาะพวกที่ถวายจีวร บิณฑ บาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัย 
ของภิกษุอาพาธ และอำนวยการก่อสร้างแก่เขาเหล่านั้น ส่วนเราเป็นคนเข็ญใจ ไม่มีใครบอก 
สอนหรืออำนวยการ ก่อสร้างแก , เรา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 72 

ภิกษุทั้งหลายได้ยินช่างชุนผู้เข็ญใจนั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา อยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ ทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็น เค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ๆ การก่อสร้าง ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อำนวยการ ก่อสร้าง ต้องขวนขวายว่า ทำไฉนหนอ วิหารจึงจะสำเร็จได้เร็ว 
ต้องซ่อม สิ่งที่หักพัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงให้อย่างนี้พึงขอร้องภิกษุก่อน ครั้น แล้ว 
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาให้นวกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงให้วิหารของคหบดีผู้มีชื่อนี้เป็นนวกรรมของภิกษุมี ชื่อนี้นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า สงฆ์ให้วิหารของคหบดี ผู้มีชื่อนี้เป็นนวกรรม 
ของภิกษุมีชื่อนี้ การให้วิหารของคหบดีผู้มีชื่อนี้ เป็นนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ชอบแก , 

ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

วิหารของคหบดีผู้มีชื่อนี้สงฆ์ให้เป็นนวกรรมของภิกษุมีชื่อนี้ แล้ว ชอบแก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

เรื่องความเคารพ 

[๒๖๐] ครั้นพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่พระนครเวสาลี ตามพระ พุทธาภิรมย์ แล้ว 
เสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุอันเตวาสิกของ พระฉัพพัคคีย์รีบไปข้างหน้าภิกษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข จองวิหาร กันที่นอน ไว้ว่า ที่นี้ของอุปัชฌาย์ 1 ของพวกเรา ที่นี้ของอาจารย์ 
ของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรไปล้าหลังภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น 
ประมุข เมื่อภิกษุ ทั้งหลายจองวิหาร แลที่นอนหมดแล้ว หาที่นอนไม , ได้ จึงนิ่ง ณ โคนไม้ 
แห่งหนึ่ง ครั้นเวลาป้จจุสสมัยแห่งราตรี พระผู้มีพระภาค เสด็จลุกขึ้น ทรงพระกาสะ แม้ท่าน 
พระสารีบุตรก็กระแอมไอ 
พ. ใคร ที่นิ่น 

ส. ข้าพระพุทธเจ้า สารีบุตร พระพุทธเจ้าข้า 

พ. สารีบุตร ท่าไมเธอจึงมานิ่งที่โคนต้นไม้นี้เล่า 

ลำดับนั้น ท่านพระสารีบตร ได้กราบทลเรื่องนั้นแด่พระผมพระภาค ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 73 

[๒๖๑] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุ เป็นเค้ามูล 
นั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ข่าวว่า 
ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์รีบไปก่อนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธ เจ้าเป็นประมุข แล้วจองวิหาร 
กันที่นอนไว้ว่า ที่นี้ของอุปัชฌาย์'ของพวกเรา ที่นี้ของ อาจารย์ของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษ เหล่านั้น จึงได้ 
รีบไปก่อนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วจองวิหาร กันที่ นอนไว้ว่า ที่นี้ของอุปัชฌาย์ของ 
พวกเรา ที่นี้ของอาจารย์ของพวกเรา ที่นี้ของพวกเราการกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา 
ถามว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุไรควรได้อาสนะอันเลิศ นั้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดบวชจากตระกูล กษัตริย์ ภิกษุนั้น 
ควรได้อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดบวชจากตระกูล พราหมณ์ ภิกษุ 
นั้นควรได้อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดบวชจากตระกูล คหบดี ภิกษุนั้น 
ควรได้อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดจำทรงพระสูตร ไว้ได้ ภิกษุนั้น 
ควรได้อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดทรงพระวินัย ภิกษุ นั้นควรได้ 
อาสนะอันเลิศ นั้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดเป็นธรรมกถึก ภิกษุนั้นควรได้ 
อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดได้ปฐมฌาน ภิกษุนั้นควรได้ 
อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดได้ทุติยฌาน ภิกษุ นั้นควรได้ 
อาสนะอันเลิศ นั้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 74 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดได้ตติยฌาน -.. ภิกษุใดได้จตุตถ 
ฌาน ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดเป็นพระโสดาบัน ภิกษุนั้นควร 
ได้อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดเป็นพระสกทาคามี ... ภิกษุใดเป็น 
พระอนาคามี ... ภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ ภิกษุนั้นควรได้อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 
ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า ภิกษุใดได้วิชชา ๓ ภิกษุนั้นควรได้อาสนะ 
อันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ 

ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุใดได้อภิญญา ๖ ภิกษุ นั้นควรได้ 
อาสนะอันเลิศ นี้าอันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ฯ 

เรื่องสัตว์ ๓ สหาย 

[๒๖๒] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่อง 
เคยมีมาแล้ว มีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่แถบหิมพานด์ สัตว์ ๓ สหายคือ นกกระทา ๑ ลิง ๑ 
ช้าง ๑ อาศัยต้นไทรใหญ่นั้นอยู่ ทั้งสามสัตว์นั้นมิได้เคารพ มิได้ยำเกรงกัน มีความประพฤติไม่ 
กลมเกลียวกันอยู่ จึงสัตว์ ๓ สหายนั้นปรึกษา กันว่า โอ พวกเราทำอย่างไรจึงจะรู้ได้แน่ว่าบรรดา 
พวกเราผู้ใดเป็นใหญ่โดยกำเนิด พวกเราจะได้สักการะ เคารพ นับถือบูชาผู้นั้น แลจะได้ตั้งอยู่ 
ในโอวาทของผู้นั้นจึงนกกระทาและลิงถามช้างว่า สหายท่านจำเรื่องเก่าแก , อะไรได้บ้าง 

ช้างตอบว่า สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันเดินคร่อมต้นไทรนั้ไว้ ในหว่างขาหนีบได้ 
ยอดไทรพอระท้องฉัน ฉันจำเรื่องเก่าได้ ดังนี้ 

นกกระทากับช้างถามลิงว่า สหาย ท่านจำเรื่องเก่าแก , อะไรได้บ้าง 
ลิงตอบว่า สหายทั้งหลาย เมื่อฉันยังเล็ก ฉันนึ่งบนพื้นดินเคี้ยวกินยอดไทรนั้ฉันจำ 
เรื่องเก่าได้ ลังนี้ 

ลิงและช้างถามนกกระทาว่า สหาย ท่านจำเรื่องเก่าแก , อะไรได้บ้าง 
นกกระทาตอบว่า สหายทั้งหลาย ในสถานที่โน้นมีต้นไทรใหญ่ ฉันกินผล จากต้นไทร 
ใหญ่นั้น แล้วได้ถ่ายมูลไว้ ณ สถานที่นั้ต้นไทรต้นนั้เกิดจากต้นไทรใหญ่ นั้น เพราะฉะนั้น 
ฉันจึงเป็นใหญ่กว่าโดยกำเนิด ลิงกับช้างได้กล่าวกับนกกระทาว่า บรรดาพวกเรา ท่านเป็นผู้ใหญ่ 
กว่า โดยกำเนิด พวกเราจักสักการะ เคารพ นับถือ บชาท่านและจะตั้งอย่ในโอวาทของท่าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 75 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นกกระทาได้ให้ลิงกับช้าง สมาทานศีลห้าและตนเอง ก็ประพฤติ 
สมาทานในศีลห้า สัตว์ทั้งสามมีความเคารพยำเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียวกันอยู่ 
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ได้เช้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ดูกร ภิกษุทั้งหลายวัตรจริยานี้แล 
ได้ชื่อว่าติตติริยพรหมจรรย์ ฯ 

[๒๖๓] คนเหล่าใด ฉลาดในธรรม ประพฤติอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ 

ย่อมเป็นผู้อันมหาชนสรรเสริญในปัจจุบันนี้ทั้งสัมปรายภพของ 

คนเหล่านั้นเป็นสุคติแล 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แท้จริงสัตว์เหล่านั้นเป็นดิรัจฉาน ยังมีความเคารพ ยำเกรงกัน มีความ 
ประพฤติกลมเกลียวกันอยู่ การที่พวกเธอเป็นบรรพชิตในธรรม วินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้มีความ 
เคารพยำเกรงกัน มีความประพฤติกลมเกลียว กันอยู่ นั่นจะพึงงามในธรรมวินัยนี้โดยแท้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความ เลื่อมใสของ 
ชุมนุมชนที่ย้งไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ การท่าอัญชลี กรรม การท่าสามีจิกรรม อาสนะที่เลิศ นั้า 
อันเลิศ บิณฑบาตอันเลิศ ตามลำดับผู้แก , กว่า อนึ่ง ภิกษุไม่ควรเกียดกันเสนาสนะของสงฆ์ 
ตามลำดับผู้แก , กว่า รูปใดเกียดกัน ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

บุคคลที่ไม่ควรไหว้ ๑๐ จำพวก 

[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๑๐ จำพวกนี้อันภิกษุไม่ควรไหว้คืออันภิกษุ 
ผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทภายหลัง ๑ ไม่ควรไหว้อนุปสัมบัน ๑ ไม , ควรไหว้ภิกษุ 
นานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่ไม่ใช่ธรรมวาที ๑ ไม่ควรไหว้มาตุคาม ๑ ไม่ควรไหว้บัณเฑาะว์ ๑ 
ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้อยู่ปริวาส ๑ ไม่ควรไหว้ ภิกษุผู้ควรชักเช้าหาอาบัติเดิม ๑ ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควร 
มานัต ๑ ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ประพฤติมานัต ๑ ไม , ควรไหว้ภิกษุผู้ควรอัพภาน ๑บุคคล ๑๐ จำพวก 
นี้แล อันภิกษุไม , ควรไหว้ ฯ 

บุคคลที่ควรไหว้ ๓ จำพวก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ภิกษุควรไหว้ คือภิกษุผู้อุปสมบท ภายหลัง ควร 
ไหว้ภิกษุผู้อุปสมบทก่อน ๑ ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้แก่กว่า แต่เป็น ธรรมวาที ๑ ควรไหว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 76 

ตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ ในโลกทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู , สัตว์พร้อมทั้ง 
สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ บุคคล ๓ จำพวกนี้แล ภิกษุควรไหว้ฯ 

เรื่องเกียดกันเสนาสนะของสงฆ์ 

[๒๖๕] สมัยนั้น ชาวบ้านตกแต่งมณฑป ขัดแจงเครื่องลาดแผ้วถางสถาน ที่ไว้เฉพาะ 
สงฆ์ ภิกษุอันเตวาสิกของพระฉัพพัคคีย์กล่าวว่า พระผู้มีพระภาคทรง อนุญาตเสนาสนะตามลำดับ 
ผู้แก , กว่า เฉพาะของสงฆ์เท่านั้น ของเหล่านี้เขาไม , ได้ทำเจาะจงไว้ จึงรีบไปก่อนภิกษุสงฆ์มี 
พระพุทธเจ้าเป็นประมุข จองมณฑป จองเครื่อง ลาด จองสถานที่ไว้ว่า นี้สำหรับอุปัชฌาย์ของ 
พวกเรา นี้สำหรับอาจารย์ของพวกเรา นี้สำหรับพวกเรา ครั้นท่านพระสารีบุตรไปล้าหลัง ภิกษุสงฆ์ 
มีพระพุทธเจ้าเป็น ประมุข เมื่อภิกษุเหล่านั้นจองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่หมดแล้ว 
หาที่ว่างไม , ได้ จึงนั่งอยู่ ณ โคนไม้แห่งหนึ่ง ครั้นเวลาปัจจุสสมัยแห่งราตรี พระผู้มีพระภาค เสด็จ 
ลุกขึ้นทรงพระกาสะ แบ้ท่านพระสารีบุตรก็กระแอมไอ 
พ. ใคร ที่นั่น 

ส. ข้าพระพุทธเจ้า สารีบุตร พระพุทธเจ้าข้า 

พ. สารีบุตร ทำไมเธอจึงมานั่งที่โคนต้นไบ้นั้เล่า 

จึงท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลเรื่องนั้นแด , ผู้มีพระภาค ฯ 

[๒๖๖] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุ เป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุอัน 
เตวาสิกของภิกษุฉัพพัคคีย์พูดว่า พระผู้มีพระภาคทรง อนุญาตเสนาสนะตามลำดับผู้แก , กว่าเฉพาะ 
ของสงฆ์เท่านั้น ไม , ได้ทรงหมายถึงของ ที่เขาทำเจาะจง จึงรีบไปก่อนหน้าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้า 
เป็นประมุข จองมณฑป จองเครื่องลาด จองสถานที่ว่างไว้ว่า ที่นี้สำหรับอุปัชฌาย์ 1 ของพวกเรา ที่นี้ 
ของอาจารย์ ของพวกเรา ที่นี้ของพวกเรา จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แบ้ของที่เขาทำเจาะจง ภิกษุก็ไม่พึงเกียดกันตาม ลำดับผู้แก่กว่า รูปใดกีดกัน 
ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 77 

[๒๖๗] สมัยนั้น ชาวบ้านตกแต่งที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไว้ในโรงอาหาร ณ ละแวกบ้าน คือ 
เก้าอี้นอนเตียงใหญ่ ผ้าโกเชาว์ขนยาว เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะ วิจิตรด้วยลวดลาย เครื่องลาด 
ที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาดที่มีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดพรม 
ขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสึหะและ เสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะมีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะ 
มีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงินแกมไหม เครื่องลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะ 
จุนางฟ้อน๑๖ คน เครื่องลาดหลังช้าง เครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วย 
หนังสัตว์ชื่ออชินะอันมีขนอ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาด มีเพดาน เครื่อง 
ลาดมีหมอนข้าง ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่นั่งทับ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเครื่องลาดที่เป็นคิหิวิอัฏ เว้นเครื่องลาด ๓ ชนิด คือ 
เก้าอี้นอน เตียงใหญ่ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น นอกนั้นนั่งทับได้ แต่จะนอนทับไม , ได้ 

[๒๖๘] สมัยนั้น ชาวบ้านตกแต่งเตียงบ้าง ตั่งบ้าง ที่ยัดนุ่นไว้ในโรงอาหาร ณ ละแวก 
บ้าน ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่นั่งทับจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ ภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นั่งทับเตียงตั่งที่เป็นคิหิกัฏได้ แต่จะ นอนทับไม , ได้ ฯ 

อนาถบิณฑิกคหบดีถวายพระเชตวนาราม 
[๒๖๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับ ได้เสด็จถึงพระนคร สาวัตถี 
ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น 
จึงอนาถบิณฑิกคหบดีเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ได้กราบ 
ทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ขอพระ ผู้มีพระภาค พร้อมทับภิกษุสงฆ์จงทรงรับภัตตาหาร 
ของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยใน วันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้น 
อนาถบิณฑิกคหบดี ทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนา แล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคม ทำ 
ประทักษิณกลับไป ฯ 

[๒๗๐] หลังจากนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีสั่งให้ตกแต่งขาทนียโภชนี ยาหารอันประณีต 
โดยล่วงราตรีนั้น แล้วสั่งให้คนไปกราบทูลภัตกาลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้ว พระพุทธเจ้า 
ข้า ภัตตาหารเสร็จแล้ว ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรจีวร 
เสด็จเข้าสู่นิเวศน์ของอนาถษิฌฑิกคหบดี ครั้นแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวาย พร้อมกับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 78 

ภิกษุสงฆ์ จึงอนาถบิณฑิก คหบดี อังคาสภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาหารของเคี้ยว 
ของฉันอัน ประณีตด้วยมือของตน จนพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จลดพระหัตถ์จากบาตรห้ามภัตรแล้ว 
จึงนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธ เจ้าจะปฏิบัติอย่างไร 
ในพระเชตวันวิหาร 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า คหบดี ถ้าเช่นนั้น เธอจงถวายพระเชตวันวิหารแก , สงฆ์จตุรทิศ 
ทั้งที่มาแล้วและยังไม่มา อนาถบิฌฑิก คหบดีรับสนองพระพุทธบัญชาแล้วได้ถวายพระเชตวัน 
วิหารแก่สงฆ์จตุรทิศ ทั้งที่มา แล้วและยังไม่มา 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอนาถบิณฑิกคหบดี ด้วยคาถา เหล่านี้ว่าดังนี้: 

ทรงอนุโมทนาวิหารทาน 

[๒๗๑] วิหารย่อมป้องกันหนาวร้อนและเนื้อร้าย นอกจากนั้นป้องกันงู 
และยุง ฝนในสิสิรฤดู นอกจากนั้น วิหารยังป้องกัน 
ลมและแดดอันกล้าที่เกิดขึ้นได้ การถวายวิหารแก , สงฆ์เพื่อ 
หลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณา และเพื่อเห็นแจ้ง 
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ เพราะเหตุนั้นแล 
คนผู้ฉลาดเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ 
ให้ภิกษุทั้งหลายผู้พหูสูตอยู่ในวิหารเถิด อนึ่ง พึงมีนั้าใจเลื่อมใส 
ถวายข้าว นั้า ผ้า และเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พวกเธอ ในพวก 
เธอผู้ซื่อตรง เพราะพวกเธอย่อมแสดงธรรม อันเป็นเครื่อง 
บรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา อันเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะ 
ปรินิพพานในโลกนี้ 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนา อนาถบิฌฑิกคหบดีด้วยพร คาถาเหล่านี้แล้ว เสด็จ 
ลุกจากอาสนะกลับไป ฯ 

เรื่องให้ภิกษุกำลังฉันค้างอยู่ลุกขึ้น 

[๒๗๒] สมัยนั้น มหาอำมาตย์ผู้หนึ่งเป็นสาวกของอาชีวกได้เลียงอาหาร พระสงฆ์ ท่าน 
พระอุปนนทศากยบุตรมาภายหลังได้ให้ภิกษุผู้นั่งในลำดับลุกขึ้น ทั้ง ที่กำลังฉันอาหารค้างอยู่ โรง 
อาหารได้เกิดโกลาหล จึงมหาอำมาตย์ผู้นั้น เพ่งโทษติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณเชื้อ 
สายพระศากยบตรมาทีหลัง จึงได้ให้ภิกษผ้นั่งในลำดับลกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารล้างอย่เล่า โรงอาหาร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 79 

ได้เกิดโกลาหลขึ้น ภิกษุผู้นั่งแม้ในที่อื่น จะพึงได้ฉันจนอิ่มอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินมหา 
อำมาตย์ ผู้นั้น เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนท่านพระอุปนนทศากยบุตรมาทีหลังจึงได้ให้ภิกษุผู้นั่ง ในลำดับลุกขึ้น ทั้งที่ยังฉัน 
อาหารค้างอยู่เล่า โรงอาหารได้เกิดโกลาหลขึ้น แล้ว กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้ 
มีพระภาค... ทรงสอบถามว่า ดูกรอุปนนท์ข่าวว่า เธอมาทีหลังได้ให้ภิกษุผู้นั่งในลำดับลุกขึ้น 
ทั้งที่ยังฉันอาหารค้างอยู่ โรงอาหาร ได้เกิดโกลาหลขึ้น จริง หรือ 
ท่านพระอุปนนทศากยบุตรกราบทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอมาทีหลัง จึงให้ภิกษุผู้นั่งใน 
ลำดับลุกขึ้นทั้งที่ยังฉันอาหารค้างอยู่ โรงอาหารได้เกิดโกลาหลขึ้น การกระทำของเธอนั่น ไม่เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง ให้ภิกษุผู้นั่งในลำดับลุกขึ้นทั้งที่ย้งฉันอาหารค้างอยู่ รูปใดให้ลุกขึ้น 
ต้องอาบัติ ทูกกฏ ถ้าให้ลุกขึ้นย่อมเป็นอันห้ามภัตรด้วย พึงกล่าวว่าท่านจงไปหานั้ามา ถ้าได้ อย่างนี้ 
นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ พึงกลืนเมล็ดข้าวให้เรียบร้อยแล้ว จึงให้อาสนะ แก่ภิกษุผู้แก่กว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เรากล่าวมิได้หมายความว่า ภิกษุพึง หวงกันอาสนะ แก่ภิกษุผู้แก่กว่า 
โดยปริยายไรๆ รูปใดหวงกัน ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น 
[๒๗๓] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ไล่ภิกษุอาพาธให้ลุกขึ้น ภิกษุอาพาธ ตอบอย่างนี้ว่า 
ท่านทั้งหลาย พวกผมไม่สามารถจะลุกขึ้นได้ เพราะเป็นผู้อาพาธ พระฉัพพัคคีย์กล่าวว่า พวกผม 
จะพยุงพวกท่านให้ลุกขึ้น แล้วประคองให้ลุกขึ้น พอยืนแล้วก็ปล่อยเสีย ภิกษุอาพาธล้มสลบ ... 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงไล่ภิกษุ 
อาพาธให้ลุกขึ้น รูปใดไล่ให้ลุกขึ้น ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๒๗๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์พุดว่า พวกผมอาพาธ ลุกไม่ขึ้น แล้วยึดเอาที่นอนดีๆ 
ไว้ -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
ที่นอนเหมาะสมแก , ภิกษุอาพาธ ฯ 

[๒๗๕] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์อาพาธเล็กน้อย ก็หวงกันเสนาสนะไว้ -.. ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีอาพาธเล็กน้อย ไม่พึงหวง 
กันเสนาสนะไว้ รูปใดหวงกัน ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 80 

ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ 
[๒๗๖] สมัยนั้น พระสัตตรสวัคคีย์ซ่อมวิหารใหญ่หลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ สุดเขต ด้วยหมาย 
ใจว่า พวกเราจักจำพรรษา ณ ที่นี้พระฉัพพัคคีย์ได้เห็น พระสัตตรสวัคคีย์กำลังซ่อมวิหาร ครั้น 
แล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย พระสัตตรสวัคคีย์เหล่านี้ กำลังซ่อมวิหาร พวกเราจงช่วยกัน 
ไล่พวกเธอไปเสียเถิด ภิกษุบางพวกกล่าวกันอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงรอไว้จนกว่าจะซ่อมเสร็จ 
เมื่อซ่อม เสร็จแล้ว จึงค่อยไล่ไป ครั้นซ่อมเสร็จ พระฉัพพัคคีย์ได้กล่าวกะพระสัตตรสวัคคีย์ ว่า 
ท่านทั้งหลาย พวกท่านจงออกไป วิหารถึงแก , พวกผม 

ส. ท่านทั้งหลาย ควรจะบอกไว้ก่อนมิใช่หรือ พวกผมจะได้ซ่อมที่อื่น 
ฉ. ท่านทั้งหลาย วิหารของสงฆ์มิใช่หรือ 
ส. ขอรับ วิหารของสงฆ์ 

ฉ. ท่านทั้งหลาย พวกท่านจงออกไป วิหารถึงแก , พวกผม 
ส. ท่านทั้งหลาย วิหารใหญ่ แม้พวกท่านก็อยู่ได้ แม้พวกผมก็อยู่ได้ 
ฉ. จงออกไป วิหารถึงแก , พวกผม แล้วท่าเป็นโกรธ ขัดเคือง จับคอ ลากออกมา 
พระสัตตรสวัคคีย์เหล่านั้น ถูกพระฉัพพัคคีย์ฉุดคร่าออกมา ก็ร้องไห้ ภิกษุทั้งหลายถามว่า พวก 
ท่านร้องไห้ทำไม พระสัตตรสวัคคีย์ตอบว่า ท่านทั้งหลาย พระฉัพพัคคีย์เหล่านี้ โกรธ ขัดเคือง ฉุด 
คร่าพวกผมออกจากวิหารของสงฆ์ บรรดา ภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
ว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์ จึงโกรธ ขัดเขือง ฉุดคร่าภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ์ จึงภิกษุ 
เหล่านั้น กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ข่าวว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์ โกรธ ขัดเขือง ฉุดคร่าภิกษุทั้งหลายออกจาก วิหารของสงฆ์ จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถา รับสั่ง กะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงโกรธ ขัดเคือง ฉุดคร่าภิกษุ ทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ์ รูปใด 
ฉุดคร่า พึงปรับตามธรรม เราอนุญาตให้ ภิกษุถือเสนาสนะ ฯ 

ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติเป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ 
[๒๗๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายหารือกันว่า ใครพึงให้ถือเสนาสนะ แล้วกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ให้สมมติภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ 
เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 81 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 
๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 
๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 
๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 
๕. รู้เสนาสนะที่ให้ถือแล้วและยังไม , ให้ถือ ฯ 

วิธีสมมติ 

[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆ์พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุ ก่อน ครั้นแล้ว 
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะนี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อ นี้เป็น ผู้ให้ถือ 
เสนาสนะ การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ให้ถือเสนาสนะ ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ์สมมติให้เป็นผู้ถือเสนาสนะแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ ฯ 

[๒๗๙] ต่อมา ภิกษุทั้งหลายผู้ให้ถือเสนาสนะหารือกันว่า เราจะพึง ให้ถือเสนาสนะ 
อย่างไรหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้นับภิกษุก่อน ครั้นแล้วนับที่นอน ครั้นแล้ว จึงให้ถือตามจำนวนที่นอน เมื่อให้ 
ถือตามจำนวนที่นอนๆ เหลือมาก .-. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถือตามจำนวน 
วิหาร เมื่อให้ถือตามจำนวนวิหารๆ ก็ยังเหลือเป็นอันมาก -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ถือตามจำนวน บริเวณ เมื่อให้ถือตามจำนวนบริเวณๆ ก็ยังเหลืออีกมาก 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ๆ ส่วน 1 ซาอีก เมื่อ , ให้ถือส่วน 1 ซาอีก 
แล้ว ภิกษุ รูปอื่นมา ไม่ปราถนาก็อย่าพึงให้ 

[๒๘๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาถือเสนาสนะ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมา 
ถือเสนาสนะ รูปใดให้ถือ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 82 

[๒๘๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแล้วหวงกันไว้ตลอดเวลา ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเสนาสนะแล้ว ไม่พึง 
หวงกันไว้ตลอดทุกเวลา รูปใดหวงกันไว้ ต้อง อาบัติทูกกฏ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้หวงกันไว้ได้ตลอดพรรษา ๓ เดือน หวงกันไว้ตลอดฤดูกาลไม , ได้ ฯ 

การให้ถือเสนาสนะ ๓ อย่าง 

[๒๘๒] ต่อมา ภิกษุทั้งหลายหารือกันว่า การให้ถือเสนาสนะมีกี่อย่าง หนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย การ ให้ถือเสนาสนะมี 
๓ อย่างนี้คือ ให้ถือเมื่อวันเข้าปุริมพรรษา ๑ ให้ถือเมื่อวัน เข้าพรรษาหลัง ๑ ให้ถือในระหว่าง 
พ้นจากนั้น ๑ การให้ถือเมื่อวันเข้าปุริมพรรษาพึงให้ถือในวันแรม ๑ คํ่าเดือนอาสาฬหะ การให้ 
ถือในวันเข้าพรรษาหลัง พึงให้ถือเมื่อเดือนอาสาฬหะล่วงแล้ว ๑ เดือน การให้ถือในระหว่าง 
พ้นจากนั้น พึงให้ ถือในวันต่อจากวันปวารณา คือแรม ๑ คํ่า เพื่ออยู่จำพรรษาต่อไป การให้ถือ 
เสนาสนะมี ๓ อย่างนี้แล ฯ 

ภาณวาร ที่ ๒ จบ 


เรื่องพระอุปนนท์หวงกันเสนาสนะไว้ ๒ แห่ง 
[๒๘๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ท่านพระอุปนนทศากยบุตร ถือเสนาสนะ ไว้ในเขตพระนคร 
สาวัตถีแล้ว ได้ไปสู่อาวาสใกล้ตำบลบ้านแห่งหนึ่ง และได้ถือเสนาสนะในอาวาสนั้นอีก จึง 
ภิกษุเหล่านั้นปรึกษากันว่า ท่านทั้งหลาย ท่าน พระอุปนนทศากยบุตรรูปนี้เป็นผู้ก่อความบาดหมาง 
ก่อความทะเลาะ ก่อการวิวาท ก่อความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ ล้าเธอจักอยู่จำพรรษาใน 
อาวาสนี้พวกเรา ทุกรูปจักอยู่ไม่ผาสุก มิฉะนั้น เราจะถามเธอ จึงภิกษุเหล่านั้นได้ถามท่าน 
พระอุปนนทศากยบุตรว่า ท่านอุปนนท์ ท่านถือเสนาสนะในพระนครสาวัตถีแล้ว มิใช่หรือ 
อุ. ถูกละ ขอรับ 

กิ. ท่านอุปนนท์ ก็ท่านรูปเดียว เหตุไรจึงหวงกันเสนาสนะไว้ถึงสอง แห่งเล่า 
อุ. ผมจะละที่นี่ไปเดี๋ยวนี้ละ ขอรับ จะถือเอาที่พระนครสาวัตถีนั้น 
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย สันโดษ -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ว่า ไฉนท่าน 
พระอุปนนทศากยบุตรรูปเดียว จึงได้หวงกันเสนาสนะไว้ถึงสองแห่ง แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 83 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรอุปนนท์ ข่าวว่า เธอรูปเดียวหวงกันเสนาสนะไว้ถึง 
สองแห่ง จริงหรือ 

ท่านพระอุปนนทศากยบุตรทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอผู้เดียว จึงหวงกันเสนาสนะ 
ไว้ถึงสองแห่งเล่า เธอถือในที่นั้นแล้ว ละในที่นี้ถือในที่นี้แล้ว ละในที่นั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ 
เธอก็เป็นคนอยู่ภายนอกทั้งสองแห่ง การกระทำของเธอนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุรูปเดียวไม่พึงหวงกันเสนาสนะไว้สองแห่ง รูปใดหวงกัน ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

วินัยกถา 

[๒๘๔] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสวินัยกถาแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยาย คือ 
ทรงพรรณนาคุณของวินัย คุณของการเรียนวินัย ทรงสรรเสริญ คุณของท่านพระอุบาลีโดยเฉพา 
เจาะจง ภิกษุทั้งหลายหารือกันว่า พระผู้มีพระภาค ตรัสวินัยกถาแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยาย 
คือ ทรงพรรณนาคุณของวินัย คุณของการเรียนวินัย ทรงสรรเสริญคุณของท่านพระอุบาลีโดย 
เฉพาะเจาะจง อย่า กระนั้นเลย พวกเราจงเรียนพระวินัย ในสำนักท่านพระอุบาลีกันเถิด 
ก็แลภิกษุเหล่านั้นมากมาย ทั้งเถระ ทั้งนวกะ ทั้งมัชฌิมะ ต่างพากันเรียนพระวินัยใน สำนัก 
ท่านพระอุบาลี ท่านพระอุบาลียืนสอนด้วยความเคารพพระเถระทั้งหลา แม้พระเถระทั้งหลาย 
ก็ยืนเรียนด้วยความเคารพธรรม บรรดาภิกษุเหล่านั้น พระเถระและท่านพระอุบาลี ย่อมเมื่อยล้า 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุนวกะผู้สอนนั่งบน อาสนะเสมอกันหรือสูงกว่าได้ ด้วยความเคารพธรรม ให้ภิกษุ 
เถระผู้เรียนนั่งบน อาสนะเสมอกันหรือตํ่ากว่าได้ ด้วยความเคารพธรรม ฯ 

[๒๘๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเป็นอันมากยืนรับการสอนในสำนักท่าน พระอุบาลี ย่อม 
เมื่อยล้า จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุมีอาสนะเสมอกัน นั่งรวมกันได้ ฯ 

[๒๘๖] ต่อมา ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยว่า ภิกษุชื่อว่ามีอาสนะ เสมอกันด้วยคุณสมบัติ 
เพียงเท่าไร จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนฌาตให้ภิกษระหว่าง ๓ พรรษา นั่งรวมกันได้ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 84 

[๒๘๗] สมัยนั้น ภิกษุหลายรูปมีอาสนะเสมอกันนั่งร่วมเตียงเดียว กัน ทำเตียงหัก 
นั่งร่วมตั่งเดียวกัน ทำตั่งหัก จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเตียงละ ๓ รูป ตั่งละ ๓ รูป แม้ภิกษุ ๓ รูปนั่งลงบนเตียง ก็ทำ 
เตียงหัก นั่งลงบนตั่ง ก็ทำตั่งหัก ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเตียงละ๒รูปตั่งละ๒รูปฯ 

[๒๘๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายนั่งลงบนอาสนะยาวร่วมกับภิกษุผู้มี อาสนะไม่เสมอกัน 
ก็รังเกียจ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้นั่งบนอาสนะยาวร่วมกับภิกษุที่มีอาสนะไม่เสมอ กันได้ เว้นบัณเฑาะก์ มาตุคาม 
อุภโตพยัญชนก ฯ 

[๒๘๙] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยว่า อาสนะยาวที่สุดมีกำหนด เท่าไร -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอาสนะยาวที่สุดมีกำหนดนั่งได้๓รูปฯ 

[๒๙๐] สมัยนั้น นางวิสาขา มิคารมารดาใคร่จะให้สร้างปราสาทมีเฉลียง ประดุจเทริดที่ 
ตั้งอยู่บนกระพองช้างถวายพระสงฆ์ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายมีความ สงสัยว่า พระผู้มีพระภาคทรง 
อนุญาตการใช้สอยปราสาทหรือไม่ทรงอนุญาตหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระ 
มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต การใช้สอยปราสาททุกอย่าง ฯ 

[๒๙๑] สมัยนั้น สมเด็จพระอัยยิกาของพระเจ้าปเสนทิโกศลทิวงคต เพราะพระนาง 
ทิวงคต เครื่องอกัปปิยภัณฑ์เป็นอันมากบังเกิดแก่สงฆ์ คือ เก้าอี้นอน เตียงใหญ่ ผ้าโกเชาว์ 
ขนยาว เครื่องลาดที่ทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลวดลาย เครื่อง ลาดที่ทำด้วยขนแกะสีขาว เครื่องลาด 
ที่มีสัณฐานเป็นช่อดอกไม้ เครื่องลาดที่ยัดนุ่น เครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายมีสีหะและ 
เสือเป็นต้น เครื่องลาดขนแกะ มีขนตั้ง เครื่องลาดขนแกะมีขนข้างเดียว เครื่องลาดทองและเงิน 
แกมไหม เครื่อง ลาดไหมขลิบทองและเงิน เครื่องลาดขนแกะจุนางฟ้อน ๑๖ คน เครื่องลาด 
หลังช้างเครื่องลาดหลังม้า เครื่องลาดในรถ เครื่องลาดที่ทำด้วยหนังสัตว์ชื่ออชินะอันมี ขน 
อ่อนนุ่ม เครื่องลาดอย่างดีที่ทำด้วยหนังชะมด เครื่องลาดมีเพดาน เครื่องลาด มีหมอนข้าง ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ตัดเท้าเก้าอี้นอนแล้วใช้สอยได้ เตียงใหญ่ทำลายรูปสัตว์ร้าย เสียแล้วใช้สอยได้ ฟูกที่ยัด 
นุ่นรื้อแล้วทำเป็นหมอน นอกนั้นทำเป็นเครื่องลาดพื้น ฯ 





พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 85 
เรื่องภิกษุแจกของที่ไม่ควรแจก 

[๒๙๒] สมัยนั้น ภิกษุเจ้าถิ่นในอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งไม , ห่างจาพระนครสาวัตถี 
เป็นผู้จัดเสนาสนะแก่ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผู้เตรียมเดินทางย่อม ลำบาก ภิกษุเหล่านั้นจึงปรึกษา 
กันว่าท่านทั้งหลาย บัดนี้พวกเรา จัดเสนาสนะ แก่ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุผู้เตรียมเดินทาง 
ย่อมลำบาก เราตกลงจะมอบเสนาสนะ ของสงฆ์ทั้งหมดแก่ภิกษุรูปหนึ่ง เราจักใช้สอยเสนาสนะ 
ของเธอ ภิกษุเหล่านั้นได้ มอบหมายเสนาสนะของสงฆ์ทุกๆ อย่าง แก่ภิกษุรูปหนึ่ง ภิกษุอาคัน 
ตุกะได้กล่าว คำนี้กะภิกษุเจ้าถิ่นเหล่านั้นว่า ท่านทั้งหลาย โปรดชัดเสนาสนะให้พวกผม ภิกษุเจ้าถิ่น 
ตอบว่า เสนาสนะของสงฆ์ไม่มี ขอรับ พวกผมมอบแก , ภิกษุรูปหนึ่งหมดแล้ว 
ท่านอาคันตุกะ ก็พวกท่านแจกจ่ายเสนาสนะของสงฆ์หรือ ขอรับ 
เจ้าถิ่น เป็นเช่นนั้น ขอรับ 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุ จึงได้ 
แจกจ่ายเสนาสนะของสงฆ์เล่า จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรง 
สอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าพวกภิกษุแจก จ่ายเสนาสนะของสงฆ์ จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าช้า 

ของที่ไม่ควรแจก ๕ หมวด 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษ เหล่านั้น จึง 
แจกจ่ายเสนาสนะของสงฆ์เล่า การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ของที่ไม , ควรแจกจ่าย ๕ หมวดนี้อันภิกษุ ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แบ้สงฆ์คณะหรือบุคคล 
แจกจ่ายไปแล้วก็ไม , เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

ของไม , ควรแจกจ่าย ๕ หมวด อะไรบ้าง คืออาราม พื้นที่อาราม นี้เป็นของที่ไม่ควร 
แจกจ่ายหมวดที่ ๑ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แบ้แจกจ่ายไปแล้ว 
ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

วิหาร พื้นที่วิหาร นี้เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่ายหมวดที่ ๒ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี 
ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แบ้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใด แจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจชัย 
เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เป็นของที่ไม , ควรแจกจ่ายหมวดที่ ๓ สงฆ์ก็ดี คณะ ก็ดี 
บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แบ้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใด แจกจ่าย ต้อง 
อาบัติถุลลัจชัย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 86 

หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน นี้ 
เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่าย หมวดที่ ๔ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแจกจ่าย ให้ไป แม้ 
แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย 

เถาวัลย์ไม้ไผ่ หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย หญ้าสามัญ ดิน เครื่องไม้ เครื่องดิน นี้ 
เป็นของที่ไม่ควรแจกจ่าย หมวดที่ ๕ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควร แจกจ่ายให้ไป 
แม้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม , เป็นอันแจกจ่าย รูปใดแจกจ่าย ต้องอาบัติ ถุลลัจจัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไม , ควรแจกจ่ายมี ๕ หมวดนี้แล สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี 
ไม่ควรแจกจ่ายให้ไป แม้แจกจ่ายไปแล้ว ก็ไม่เป็นอันแจกจ่าย รูปใด แจกจ่าย ต้องอาบัติถุลลัจจัย ฯ 

เรื่องภิกษุแบ่งของที่ไม่ควรแบ่ง 

[๒๙๓] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระนครสาวัตถีตามพุทธาภิรมย์ แล้ว 
เสด็จจาริกทางกิฏาคิรีชนบท พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง พระสารีบุตรและ 
พระโมคคัลลานะ ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะได้ทราบ ข่าวแล้วกล่าวกันว่า พระผู้มี 
พระภาคเสด็จมาสู่กิฏาคิรีชนบท พร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้งพระสารีบุตรพระ 
โมคคัลลานะ ท่านทั้งหลายพวกเราตกลงแบ่ง เสนาสนะของสงฆ์ให้หมด เพราะพระสารีบุตรและพระ 
โมคคัลลานะมีความปราถนาลามก ไปสู่อำนาจแห่งความปราถนาอันชั่วช้า พวกเราจะได้ไม่ต้อง 
จัดหาเสนาสนะ ถวายท่าน ภิกษุเหล่านั้นได้แบ่งเสนาสนะของสงฆ์หมดแล้ว ครั้นพระผู้มีพระภาค 
เสด็จจาริกโดยลำดับ ได้ถึงชนบทกิฏาคิรีแล้ว จึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย 
พวกเธอจงไปหาภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะแล้วบอกอย่างนี้ว่า ท่าน ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาค 
เสด็จมาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
ขอท่านจงช่วยชัดหาเสนาสนะถวายพระผู้มีพระ ภาค ภิกษุสงฆ์ และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ 
ภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระดำรัส แล้วเข้าไปหาภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ ครั้นแล้วได้ 
แจ้งว่า ท่าน ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเสด็จมาพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ทั้ง 
พระ สารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ก็แล พวกท่านจงจัดหาเสนาสนะถวายพระผู้มีพระภาคภิกษุสงฆ์ 
และพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ ปุนัพพสุกะตอบว่า ท่านทั้งหลาย 
เสนาสนะของสงฆ์ไม่มี พวกผมแท่งกันหมดแล้ว พระผู้มีพระภาคเสด็จมาตีแล้ว พระองค์ทรง 
พระประสงค์จะประทับในวิหารใดก็ชักประทับในวิหารนั้น พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 
มีความปราถนาลามก ไท่สู่อำนาจของความปรารถนาอันชั่วช้า พวกผมชักไม่ชัดหาเสนาสนะ 


ถวายท่าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 87 

กิ. ท่านทั้งหลาย พวกท่านแบ่งเสนาสนะของสงฆ์หรือ 
อ. เป็นเช่นนั้น ขอรับ 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักห้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่าไฉน ภิกษุ พวกพระ 
อัสสชิและพระปุนัพพสุกะจึงได้แบ่งเสนาสนะของสงฆ์เล่า แล้วกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค -.. 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุพวกอัสสชิ และปุนัพพะ 
สุกะ แบ่งเสนาสนะของสงฆ์ จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

ของที่ไม่ควรแบ่ง ๕ หมวด 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุโมฆ บุรุษเหล่านี้ 
จึงได้แบ่งเสนาสนะของสงฆ์เล่า การกระทำของโมฆบุรุษเหล่านั้นนั่น ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใส 
ของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ของที่ไม , ควรแบ่งมี ๕ หมวดนี้สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งไปแล้วก็ไม่เป็น 
อันแบ่ง รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติ ถุลลัจชัย ของไม่ควรแบ่ง ๕ หมวด อะไรบ้าง คืออาราม 
พื้นที่อาราม นี้เป็นของไม , ควรแบ่งหมวดที่ ๑ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง 
แม้แบ่งแล้ว ก็ไม่เป็นอัน แบ่ง รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

วิหาร พื้นที่วิหาร นี้เป็นของไม , ควรแบ่งหมวดที่ ๒ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคล ก็ดี 
ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้ว ก็ไม , เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

เตียง ตั่ง ฟูก หมอน นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๓ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี 
ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้ว ก็ไม , เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

หม้อโลหะ อ่างโลหะ กระถางโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สว่าน นี้ 
เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๔ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้ว ก็ไม่ 
เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

เถาวัลย์ไม้ไผ่ หญ้าปล้อง หญ้ามุงกระต่าย หญ้าสามัญ ดิน เครื่องไม้เครื่องดิน 
นี้เป็นของไม่ควรแบ่งหมวดที่ ๕ สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคลก็ดี ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้ว ก็ไม่ 
เป็นอันแบ่ง รูปใดแบ่ง ต้องอาบัติถุลลัจชัย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ของที่ไม , ควรแบ่ง ๕ หมวดนี้แล สงฆ์ก็ดี คณะก็ดี บุคคล ก็ดี 
ไม่ควรแบ่ง แม้แบ่งแล้ว ก็ไม่เป็นอันแบ่ง รปใดแบ่ง ต้องอาบัติถลลัจชัย ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 88 

[๒๙๔] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กิฏาคิรีชนบทตามพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จจาริก 
ทางเมืองอาฬวี เสด็จจาริกโดยลำดับถึงเมืองอาฬวีแล้ว ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ที่อัคคาฬวเจดีย์ 
เขตเมืองอาฬวีนั้น ฯ 

เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรม 
[๒๙๕] สมัยนั้น ภิกษุชาวเมืองอาฬวีย่อมให้นวกรรมเห็นปานนี้คือ: 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงวางก้อนดินบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงฉาบทาฝาบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงตั้งประตูบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงติดสายยูบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงกรอบเช็ดหน้าบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีขาวบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีดำบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีเหลืองบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงมุงหลังคาบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงปิดบังที่อาศัยแห่งนกพิราบบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดผุพังบ้าง 

ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงขัดถูบ้าง 

ให้นวกรรม๒๐ปีบ้าง 

ให้นวกรรม๓๐ปีบ้าง 

ให้นวกรรม ตลอดชีวิตบ้าง 

ให้นวกรรมวิหารที่สร้างเสร็จแล้ว ยังอยู่ในเวลาแห่งควันก็มี 
บรรดาภิกษุ ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุชาวเมือง 
อาฬวี จึงได้ให้นวกรรมเห็นปานนี้คือ: 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงวางก้อนดินบ้าง 
ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงฉาบทาฝาบ้าง 
ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงตั้งประตูบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 89 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงติดสายยูบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหน้าบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีขาวบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีดำบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีเหลืองบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงมุงหลังคาบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงผูกมัดหลังคาบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงปิดบังที่อาศัยแห่งนกพิราบบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดผุพังบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงขัดถูบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ๒๐ ปีบ้าง 

ได้ให้นวกรรม๓๐ปีบ้าง 

ได้ให้นวกรรม ตลอดชีวิตบ้าง 

ได้ให้นวกรรมวิหารที่สร้างเสร็จแล้ว ยังอยู่ในเวลาแห่งควันก็มี จึงภิกษุ เหล่านั้นกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค ... 

พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุชาวเมือง อาฬวี -.. จริงหรือ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงวางก้อนดิน 
ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงฉาบทาฝา 
ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงตั้งประตู 
ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงติดสายยู 
ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงติดกรอบเช็ดหน้า 
ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีขาว 
ภิกษไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตเพียงทาสีดำ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 90 

ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงทาสีเหลือง 

ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงมุงหลังคา 

ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงผูกมัดหลังคา 

ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงปิดบังที่อาศัยแห่งนกพิราบ 

ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงปฏิสังขรณ์สิ่งชำรุดผุพัง 

ภิกษุไม่พึงให้นวกรรม ด้วยเหตุเพียงขัดถู 

ไม่พึงให้นวกรรม๒๐ปี 

ไม่พึงให้นวกรรม๓๐ปี 

ไม่พึงให้นวกรรม ตลอดชีวิต 

ไม่พึงให้นวกรรมวิหารที่สร้างเสร็จแล้ว ยังอยู่ในเวลาแห่งควัน รูปใดให้ นวกรรม ต้อง 
อาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นวกรรมวิหารที่ยังไม , ได้ทำหรือที่ทำค้างไว้ เฉพาะวิหาร 
เล็กให้ตรวจดูงานแล้ว ให้นวกรรม ๕-๖ ปี เรือนมุงแถบเดียว ให้ตรวจ ดูงานแล้ว ให้นวกรรม 
๗-๘ ปีวิหารใหญ่หรือปราสาทให้ตรวจดูงานแล้วให้นวกรรม๑๐-๑๒ปีฯ 

ให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง 

[๒๙๖] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายให้นวกรรมวิหารทั้งหลังจึงกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มี 
พระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง รูปใด 
ให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๒๙๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายให้นวกรรม ๒ ครั้งแก่วิหาร ๑ หลัง จึง กราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ นวกรรม ๒ ครั้ง 
แก , วิหาร ๑ หลัง รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๒๙๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายลือเอานวกรรมแล้วให้ภิกษุรูปอื่นอยู่ จึง กราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุลือเอา นวกรรมแล้ว 
ไม่พึงให้ภิกษุรูปอื่นอยู่ รูปใดให้อยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๒๙๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายลือเอานวกรรมแล้ว เกียดกันเสนาสนะ ของสงฆ์ จึงกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ลือเอานวกรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 91 

แล้ว ไม่พึงเกียดกันเสนาสนะของสงฆ์ รูปใดเกียดกัน ต้องอาบัติ ทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตให้ถือที่นอนอย่างดีแห่งหนึ่ง ฯ 

[๓๐๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายให้นวกรรม แก , วิหารที่ตั้งอยู่นอกสีมา จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด'พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง ให้นวกรรม แก , 

วิหารที่ตั้งอยู่นอกสีมา รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๓๐๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแล้ว เกียดกันตลอด กาลทั้งปวง จึง 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถือเอา 
นวกรรมแล้ว ไม่พึงเกียดกันตลอดกาลทั้งปวง รูปใดเกียดกัน ต้อง อาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตให้เกียดกันเฉพาะ ๓ เดือนฤดูฝน ไม่ให้ เกียดกันตลอดฤดูกาล ฯ 
ภิกษุถือเอานวกรรมแล้วหลีกไปเป็นต้น 

[๓๐๒] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถือเอานวกรรมแล้ว หลีกไปบ้าง สึก เสียบ้าง ถึงมรณภาพ 
บ้าง ปฏิญาณเป็นสามเณรบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา บ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุบ้าง 
ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริตบ้าง ปฏิญาณเป็น ผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่านบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะ 
เวทนาบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ ถูกยกวัตรฐานไม่เห็นอาบัติบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ถูกยกวัตรฐานไม่สละคืน 
ทิฐิอันลามกบ้าง ปฏิญาณเป็นบัฌเฑาะก์บ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ลักเพศบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีด 
เดียรถีย์บ้าง ปฏิญาณเป็นสัตว์ ติรัจฉานบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดาบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดาบ้าง 
ปฏิญาณเป็น ผู้ฆ่าพระอรหันต์บ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีบ้าง ปฏิญาณเป็นผู้ทำลาย สงฆ์บ้าง 
ปฏิญาณเป็นผู้ทำโลหิตุปบาทบ้าง ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนกบ้าง ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค ฯ 

[๓๐๓] พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรม วินัยนี้ถือเอานวกรรม 
แล้ว หลีกไป สงฆ์พึงมอบให้แก , ภิกษุรูปอื่นด้วยสั่งว่า อย่าให้ของสงฆ์เสียหาย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือเอานวกรรมแล้วสึก ถึงมรณภาพ 
ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็นผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ ต้องอันติมวัตถุ ปฏิญาณเป็นผู้ 
วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน ปฏิญาณเป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา ปฏิญาณเป็นผู้ 
ถูกยกวัตรฐานไม , เห็นอาบัติ ปฏิญาณ เป็นผู้ถูกยกวัตรฐานไม่กระทำคืนอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกยก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 92 

วัตรฐานไม่สละคืนทิฐิ อันลามก ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ ปฏิญาณเป็นผู้ลักเพศ ปฏิญาณเป็นผู้เข้ารีด 
เดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นสัตว์ดิรัจฉาน ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็น 
ผู้ฆ่าพระอรหันต์ ปฏิญาณเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี ปฏิญาณเป็น ผู้ทำลายสงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้ทำ 
โลหิตุปบาท ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก สงฆ์ พึงมอบให้แก , ภิกษุรูปอื่นด้วยสั่งว่า อย่าให้ของสงฆ์ 
เสียหาย ฯ 

[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือเอานวกรรม แล้วหลีกไปใน 
เมื่อยังทำไม่เสร็จ สงฆ์พึงมอบให้แก่ภิกษุรูปอื่นด้วยสั่งว่า อย่าให้ ของสงฆ์เสียหาย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือเอานวกรรมแล้วสึก ในเมื่อทำยังไม่เสร็จ 
... ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก สงฆ์พึงมอบ ให้แก , ภิกษุรูปอื่นด้วยสั่งว่า อย่าให้ของ 
สงฆ์เสียหาย ฯ 

[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือเอานวกรรม แล้ว หลีกไปในเมื่อ 
ทำเสร็จแล้ว นวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั้นเอง ฯ 

[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือเอานวกรรม แล้ว พอทำเสร็จ 
แล้ว ก็สึก ถึงมรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร ปฏิญาณเป็น ผู้บอกลาสิกขา ปฏิญาณเป็นผู้ต้อง 
อันดิมวัตถุ สงฆ์เป็นเจ้าของ ฯ 

[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือเอานวกรรม แล้ว พอทำเสร็จ 
ก็ปฏิญาณเป็นผู้วิกลจริต ปฏิญาณเป็นผู้มีจิตฟ้ง 1 ซ่าน ปฏิญาณ เป็นผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนา 
ปฏิญาณเป็นผู้ถูกยกวัตรฐานไม , เห็นอาบัติ ปฏิญาณเป็นผู้ถูกยกวัตรฐานไม่กระทำคืนอาบัติ ปฏิญาณ 
เป็นผู้ถูกยกวัตรฐานไม่ สละคืนทิฐิอันลามก นวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั้นเอง ฯ 

[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถือเอานวกรรม แล้ว พอทำเสร็จ 
ก็ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะว์ ปฏิญาณเป็นผู้ลักเพศ ปฏิญาณเป็น ผู้เข้ารีดเดียรถีย์ ปฏิญาณเป็นสัตว์ 
ดิรัจฉาน ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่ามารดา ปฏิญาณ เป็นผู้ฆ่าบิดา ปฏิญาณเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ ปฏิญาณ 
เป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณี ปฏิญาณเป็นผู้ทำลายสงฆ์ ปฏิญาณเป็นผู้ทำโลหิตุปบาท ปฏิญาณเป็น 
อุภโต พยัญชนก สงฆ์เป็นเจ้าของแล ฯ 

ใช้เสนาสนะผิดสถานที่ 

[๓๐๙] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายใช้สอยเสนาสนะอันเป็นเครื่องใช้ สำหรับวิหารของอุบาสก 
คนหนึ่ง ในวิหารหลังอื่น ครั้งนั้น อุบาสกนั้นจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระคุณเจ้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 93 

ทั้งหลาย จึงได้เอาเครื่องใช้ในวิหารแห่ง หนึ่ง ไปใช้ในวิหารอีกแห่งหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่องใช้ในวิหารแห่ง 
หนึ่ง ภิกษุไม่พึงเอาไปใช้ในวิหารอีกแห่งหนึ่ง รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

พุทธานุญาตให้ขอยืมเสนาสนะ 

[๓๑๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจที่จะรักษาโรงอุโบสถบ้าง ที่นึ่ง ประชุมบ้าง จึงนึ่ง 
บนพื้นดิน ทั้งร่างกาย ทั้งจีวร ย่อมเปรอะเปือนด้วยฝุน ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้นำไปใช้ฐานเป็นของขอยืม ฯ 

พุทธานุญาตให้เก็บเสนาสนะไปรักษา 

[๓๑๑] สมัยนั้น มหาวิหารของสงฆ์ชำรุด ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไม , นำเสนาสนะออกไป 
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้นำไปเพื่อเก็บรักษาไว้ได้ ฯ 

พุทธานุญาตให้แลกเปลี่ยน 

[๓๑๒] สมัยนั้น ผ้ากัมพลมีราคามาก เป็นบริขารสำหรับเสนาสนะ เกิดขึ้นแก่สงฆ์ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์แก่ผาติกรรมได้ ฯ 

[๓๑๓] สมัยนั้น ด้ามีราคามาก เป็นบริขารสำหรับเสนาสนะเกิดขึ้น แก่สงฆ์ ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้แลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์แก่ผาติกรรมได้ ฯ 

พุทธานุญาตผ้าเช็ดเท้า 

[๓๑๔] สมัยนั้น หนังหมีบังเกิดแก , สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง นั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำเป็นผ้า เช็ดเท้า ฯ 

[๓๑๕] สมัยต่อมา เครื่องเช็ดเท้ารูปวงล้อบังเกิดแก , สงฆ์ ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ ทำเป็นผ้าเช็ดเท้า ฯ 

[๓๑๖] สมัยต่อมา ผ้าท่อนน้อยบังเกิดแก , สงฆ์ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำเป็น ผ้าเช็ดเท้า ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 94 

มีเท้าเข้อนห้ามเหยียบเสนาสนะ 

[๓๑๗] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าที่ยังมิได้ล้าง เสนาสนะ 
เปรอะเข้อน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าที่ยังมิได้ล้าง รูปใดเหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 
มีเท้าเปียกห้ามเหยียบเสนาสนะ 

[๓๑๘] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าที่ยังเปียก เสนาสนะเปรอะ 
เข้อน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเหยียบเสนาสนะด้วยเท้าที่ยังเปียก รูปใด เหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 
สวมรองเท้าห้ามเหยียบเสนาสนะ 

[๓๑๙] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะ เสนาสนะเปรอะเข้อน 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
สวมรองเท้าไม่พึงเหยียบเสนาสนะ รูปใดเหยียบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 
ทรงห้ามถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถู 

[๓๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถูแล้ว ความงาม ย่อมเสียไป 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่พึงถ่มเขฬะบนพื้นที่ขัดถูแล้ว รูปใดถ่ม ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
กระโถน ฯ 

พุทธานุญาตผ้าพันเท้าเตียงตั่ง 

[๓๒๑] สมัยนั้น ทั้งเท้าเตียง ทั้งเท้าตั่ง ย่อมครูดพื้นที่ขัดถูแล้ว ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ใช้ผ้าพัน ฯ 

[๓๒๒] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายพิงฝาที่ขัดถูแล้ว ความงามย่อมเสีย ไป ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงพิงฝา 
ที่ขัดถูแล้ว รูปใดพิง ต้องอาบัติทุกกฏ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตพนักอิง พนักอิงส่วนล่าง 
ครูดพื้น และส่วนบนครูดฝา ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ ใช้ผ้าพันทั้งข้างล่างและข้างบน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 95 

พุทธานุญาตให้ปูลาดนอน 

[๓๒๓] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายล้างเท้าแล้วย่อมรังเกียจที่จะนอน จึง กราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ ปูลาดก่อนแล้วนอน ฯ 
พุทธานุญาตภัตร 

[๓๒๔] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองอาฬวีตามพระพุทธา ภิรมย์ แล้วเสด็จ 
จาริกทางกรุงราชคฤห์ เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงกรุงราชคฤห์ทราบว่า พระองค์ประทับอยู่ 
ณ พระเวฬุวันวิหารอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อ แก , กระแต เขตกรุงราชคฤห์นั้น ฯ 
[๓๒๕] สมัยต่อมา กรุงราชคฤห์มีข้าวแพง ประชาชนไม่สามารถจะทำสังฆภัตร แต่ 
ปราถนาจะทำอุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปักขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เราอนุญาตสังฆภัตร อุทเทสภัตร นิมันตนภัตร สลากภัตร ปักขิกภัตร อุโปสถิกภัตร ปาฏิปทิกภัตร 
พุทธานุญาตให้สมมติภัตตุเทสค์ 

[๓๒๖] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์รับภัตตาหารดีๆ ไว้สำหรับพวกตน ให้ ภัตตาหารเลวๆ 
แก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ รับสั่งว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุที่ประกอบด้วย องค์๕ เป็นภัตตุเทสค์คือ: 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 
๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 
๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 
๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 
๕. รู้จักภัตรที่แจกแล้วและยังมิได้แจก ฯ 

วิธีสมมติ 

[๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้อง ภิกษุก่อน ครั้นแล้ว 
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 96 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง 
สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นภัตตุเทสก์ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นภัตตุเทสก์ 
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นภัตตุเทสก์ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบ 
แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ์สมมติเป็นภัตตุเทสก์แล้ว ชอบแก , สงฆ์ เหตุ นั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้า 
ทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

วิธีแจกภัตร 

[๓๒๘] ครั้นนั้น พระภัตตุเทสก์มีความสงสัยว่า จะพึงแจกภัตรอย่างไ หนอ จึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เขียนชื่อ 
ลงในสลากหรือแผ่นผ้ารวมเข้าไว้ แล้วจึงแจกภัตร ฯ 

สมมติภิกษุเป็นผู้แต่งตั้งเสนาสนะเป็นต้น 
[๓๒๙] สมัยนั้น สงฆ์ไม่มีภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะ -.. 

ไม่มีภิกษุผู้รักษาเรือนคลัง ... 

ไม่มีภิกษุผู้รับจีวร -.. 

ไม่มีภิกษุผู้แจกจีวร -.. 

ไม่มีภิกษุผู้แจกข้าวยาคู -.. 

ไม่มีภิกษุผู้แจกผลไม้ ... 

ไม่มีภิกษุผู้แจกของเคียว ของเคียวที่ยังมิได้แจกย่อมเสีย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ สมมติภิกษุที่ 
ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้แจกของเคี้ยว คือ: 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 
๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 
๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 
๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 
๕. รู้จักของเคี้ยวที่แจกแล้วและยังมิได้แจก ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 97 
วิธีสมมติ 

[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุ ก่อน ครั้นแล้ว 
ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเคี้ยว นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ แจกของเคี้ยว 
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของของเคี้ยวชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ 
ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ์สมมติเป็นผู้แจกของเคี้ยวแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ ฯ 

สมมติภิกษุเป็นผู้แจกของเล็กห้อย 

[๓๓๑] สมัยนั้น บริขารเล็กน้อยเกิดขึ้นในเรือนคลังของสงฆ์ ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้สมมติ 
ภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้แจกของเล็กน้อย คือ: 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 

๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 

๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 

๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 

๕. รู้จักของที่แจกแล้วและมิได้แจก ฯ 

วิธีสมมติ 

[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุ ก่อน ครั้น 
แล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 98 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อยนี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กน้อย 
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้แจกของเล็กห้อย ชอบ แก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงพูด 

ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ์สมมติเป็นผู้แจกของเล็กน้อยแล้ว ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

ของเล็กน้อยที่ควรแจก 

[๓๓๓] อันภิกษุผู้แจกของเล็กห้อยนั้น เข็มเล่มหนึ่งก็ควรให้ มีดก็ควร ให้ รองเท้า 
ก็ควรให้ ประคดเอวก็ควรให้ สายโยกบาตรก็ควรให้ ผ้ากรองนี้า ก็ควรให้ ธมกรกก็ควรให้ 
ผ้ากุสิก็ควรให้ ผ้าอัฑฒกุสิก็ควรให้ ผ้ามณฑลก็ ควรให้ ผ้าอัฑฒมณฑลก็ควรให้ ผ้าอนุวาต 
ก็ควรให้ ผ้าด้านสะกัดก็ควรให้ ล้า เนยใส นี้ามัน นี้ไผึ้ง หรือนี้าอ้อยของสงฆ์มีอยู่ ควรให้ลิ้ม 
ได้คราวเดียว ถ้า ต้องการอีก ก็ควรให้อีก ถ้าต้องการแม้อีก ก็ควรให้อีก ฯ 
พุทธานุญาตให้สมมติภิกษุเป็นผู้แจกผ้าเป็นต้น 

[๓๓๔] สมัยนั้น สงฆ์ไม่มีภิกษุผู้แจกผ้า ... 

ไม่มีภิกษุผู้แจกบาตร -.. 

ไม่มีภิกษุผู้ใช้คนวัด -.. 

ไม่มีภิกษุใช้สามเณร -..สามเณรทั้งหลายอันภิกษุไม่ใช้ย่อมไม่ทำ การงานภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ รับสั่งว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
สมมติภิกษุที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เป็นผู้ใช้สามเณร คือ: 

๑. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอ 

๒. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความเกลียดชัง 

๓. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 99 

๔. ไม , ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว และ 
๕.รู้จักการงานที่ใช้แล้วและยังมิได้ใช้ ฯ 


วิธีสมมติ 

[๓๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุ ก่อน ครั้น 
แล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ ทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 


กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าช้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณร นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าช้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุมีชื่อนี้เป็นผู้ใช้สามเณร 
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ เป็นผู้ใช้สามเณร ชอบแก่ท่าน ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ์สมมติเป็นผู้ใช้สามเณรแล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

ภาณวาร ที่ ๓ จบ 
เสนาสนะขันธกะ ที่ ๖ จบ 


หัวข้อประจำขันธกะ 

[๓๓๖] ๑. เรื่องพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐยังมิได้ทรงบัญญัติวิหารในครั้ง นั้น สาวกของ 
พระชินเจ้าเหล่านั้นอยู่ในที่นั้นๆ ย่อมออกมาจากที่อยู่ ๒. เรื่อง เศรษฐีคหบดีเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้ว 
ได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้ว่า ข้าพเจ้าจะ ให้สร้างวิหาร ท่านทั้งหลายพึงอยู่ ภิกษุทูลถาม 
พระโลกนายก ๓. เรื่องพระผู้ มีพระภาคทรงอนุญาตที่เร้น ๕ อย่าง คือ ก. วิหาร ข. เรือนมุงแถบ 
เดียว ค. เรือนชั้น ง. เรือนโล้น จ. ถํ่า ๔. เรื่องเศรษฐีสร้างวิหาร ๖๐ หลัง ๕. เรื่องมหาชน 
สร้างวิหารไม่มีบานประต ๖. ภิกษไม่ระวัง ๗. เรื่องทรง อนฌาตบานประต ๘. เรื่องทรง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 100 

อนุญาตบานประตู ๘. เรื่องทรงอนุญาตกรอบเช็ดหน้า ครกรองรับเดือยประตูห่วงข้างบน ๙. เรื่อง 
ทรงอนุญาตช่องเชือกชัก และเชือกสำหรับชัก ๑๐. เรื่อง ทรงอนุญาตสายยู ไม้หัวลิง ลิ่ม กลอน 
๑๑. เรื่องทรงอนุญาตช่องลูกดาล ทำด้วยโลหะ ไม้ และเขา ๑๒. เรื่องทรงอนุญาตลิ่มยนต์ ๑๓. เรื่อง 
หลังคาฉาบด้วยดิน ทั้งข้างนอกข้างใน ๑๔. เรื่องหน้าต่างมีชุกชี หน้าต่างมีตาข่าย หน้าต่างมีซี่กรง 
๑๕. เรื่องผ้าผืนเล็กสำหรับหน้าต่าง ๑๖. เรื่องมู่ลี่หน้าต่าง ๑๗. เรื่องทรงอนุญาตเครื่องปูลาด ๑๘. เรื่อง 
ทรงอนุญาตแผ่นกระดานคล้ายตั่ง๑๙. เรื่องทรงอนุญาตเตียงถักหรือสาน ๒๐. เรื่องทรงอนุญาต 
เตียงมีแม่แคร่ สอดเข้าในเม้า ๒๑. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีแม่แคร่สอดเข้าในเม้า ๒๒. เรื่อง ทรง 
อนุญาตเตียงมีแม่แคร่ติดกับเม้า ๒๓. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีแม่แคร่ติดกับเม้า ๒๔. เรื่องทรง 
อนุญาตเตียงมีเม้าตั่งก้ามปู ๒๕. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีเม้าตั่งก้ามปู๒๖. เรื่องทรงอนุญาตเตียงมี 
เม้าจดแม่แคร่ ๒๗. เรื่องทรงอนุญาตตั่งมีเม้าจด แม่แคร่ ๒๘. เรื่องทรงอนุญาตม้าสี่เหลี่ยม 
๒๙. เรื่องทรงอนุญาตม้าสี่เหลี่ยม ชนิดสูง ๓๐. เรื่องทรงอนุญาตม้าสี่เหลี่ยมชนิดสูงมีพนักสามด้าน 
๓๑. เรื่อง ทรงอนุญาตม้าสี่เหลี่ยมมีพนักสามด้านชนิดสูง ๓๒. เรื่องทรงอนุญาตตั่งหวาย ๓๓. เรื่อง 
ทรงอนุญาตตั่งหุ้มด้วยผ้า ๓๔. เรื่องทรงอนุญาตตั่งขาทราย ๓๕. เรื่องทรงอนุญาตตั่งก้านมะขามป้อม 
๓๖. เรื่องทรงอนุญาตแผ่นกระดาน ๓๗. เรื่องทรงอนุญาตเก้าอี้๓๘. เรื่องทรงอนุญาตตั่งฟาง 
๓๙. เรื่องทรงห้ามนอน บนเตียงสูง ๔๐. เรื่องภิกษุนอนเตียงตํ่าลูกงูกัด จึงทรงอนุญาตเขียงรอง 
เม้า เตียง ๔๑. เรื่องทรงอนุญาตเขียงรองเม้าเตียงสูง ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง ๔๒. เรื่อง ทรงอนุญาตด้าย 
สำหรับลักเตียง ๔๓. เรื่องทรงอนุญาตให้เจาะตัวเตียงแล้วถัก เป็นตาหมากรุก ๔๔. เรื่องทรง 
อนุญาตให้ทำเป็นผ้ารองพื้น ๔๕. เรื่องทรง อนุญาตให้รื้อออกทำเป็นหมอน ๔๖. เรื่องทรงห้าม 
ใช้หมอนกึ่งกาย ๔๗. เรื่อง มีมหรสพบนยอดเขา ทรงอนุญาตฟูก ๕ ชนิด ๔๘. เรื่องทรงอนุญาต 
ผ้าสำหรับ เสนาสนะ ๔๙. เรื่องทรงอนุญาตเตียงและตั่งบุ ๕๐. เรื่องฟูกย้อยลงข้างล่าง ๕๑. เรื่อง 
โจรลักเลิกผ้าหุ้มนำไป ทรงอนุญาตให้ทำรอยไว้ ๕๒. เรื่องทรง อนุญาตให้พิมพ์รอยนิ้วมือ ๕๓. เรื่อง 
ที่อยู่อาศัยของพวกเดียรถีย์ ทรงอนุญาต สีขาว สีดำ ทำบริกรรมด้วยสีเหลือง ในวิหาร 
๕๔. เรื่องทรงอนุญาตสิน ปนแกลบ ๕๕. เรื่องทรงอนุญาตดินละเอียด ๕๖. เรื่องทรงอนุญาต 
ยางไม้ ๕๗. เรื่องทรงอนุญาตดินปนรำ ๕๘. เรื่องทรงอนุญาตแป้งเมล็ดพรรณผักกาด ๕๙. เรื่อง 
ทรงอนุญาตขี้ผึ้งเหลว ๖๐. เรื่องขี้ผึ้งเหลวหนา ทรงอนุญาตใช้ผ้าเช็ด ๖๑. เรื่องพื้นหยาบสีดำ 
ไม่จับ ทรงอนุญาตดินขุยไล้ ๖๒.เรื่องทรงอนุญาต ยางไม้ ๖๓.เรื่องรูปภาพ ๖๔.เรื่องวิหาร 
มีพื้นที่ตํ่า ๖๕. เรื่องก่อ ๖๖. เรื่อง ภิกษุขึ้นลงพลัดตก ๖๗. เรื่องวิหารมีพื้นโล่งโถง ทรงอนุญาต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 101 

ฟากกึ่งหนึ่ง ๖๘. เรื่องทรงอนุญาตห้องอีก ๓ ห้อง ๖๙. เรื่องวิหารเล็ก ๗๐. เรื่องเชิงฝา ๗๑. เรื่อง 
ฝนสาด ๗๒. เรื่องภิกษุร้องโวยวาย ๗๓. เรื่องไม้เดือยติดฝา ๗๔. เรื่องราวจีวร ๗๕. เรื่อง 
ระเบียงกับฝาคํ้า ๗๖. เรื่องทรงอนุญาตราวสำหรับ ยึด ๗๗. เรื่องผงหญ้ามีนัยดังกล่าวแล้ว ในหน 
หลัง ๗๘. เรื่องที่กลางแจ้ง นํ้าฉันถูกแดดเผา ทรงอนุญาตโรงนาฉัน ๗๙. เรื่องภาชนะนํ้าฉัน 
๘๐. เรื่อง วิหาร ๘๑. เรื่องซุ้ม ๘๒. เรื่องบริเวณ เรื่องโรงไฟ ๘๓. เรื่องอาราม๘๔. เรื่องซุ้ม 
ประตูมีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลัง ๘๕. เรื่องอนาถบิณฑิกคหบดีมีศรัทธาผ่องใส ได้ไปสู่ป่าสีตวัน 
ได้เห็นธรรมแล้วทูลอาราธนาสมเด็จพระนายก พร้อมกับภิกษุสงฆ์ในระหว่างหนทางได้ชักชวน 
ประชาชนให้สร้างอาราม ๘๖. เรื่อง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในเมืองเวสาลี เรื่องนวกรรม เรื่อง 
พระศิษย์ของพระ ฉัพพัคคีย์รีบไปจองเสนาสนะ ๘๗. เรื่องใครควรได้ภัตรอันเลิศ ๘๘. เรื่อง 
ดึตดึรพรหมจรรย์ ๘๙. เรื่องบุคคลไม่ควรไหว้ ๙๐. เรื่องพระศิษย์ของพระ ฉัพพัคคีย์เกียดกัน 
เสนาสนะ ๙๑. เรื่องประชาชนตกแต่งปูที่นึ่งที่นอนสูงใหญ่ในละแวกม้าน ๙๒. เรื่องเตียงตั่งหุ้ม 
นุ่น ๙๓. เรื่องพระผู้มีพระภาคเสด็จเมือง สาวัตถี อนาถบิฌฑิกคหบดีสร้างอารามถวาย ๙๔. เรื่อง 
เกิดโกลาหลในโรงภัตร ๙๕. เรื่องพระอาพาธ ๙๖. เรื่องที่นอนดี ๙๗. เรื่องอ้างเลศ ๙๘. เรื่อง 
พระ สัตตรสวัคคีย์ซ่อมวิหารอยู่จำพรรษาในที่นั้น ๙๙. เรื่องภิกษุมีความสงสัยว่า ใคร หนอควรให้ 
ถือเสนาสนะ ๑๐๐. เรื่องเสนาสนคหาปกภิกษุมีความสงสัยว่า ควรให้ ถือเสนาสนะอย่างไรหนอ 
๑๐๑. เรื่องให้แจกตามจำนวนวิหาร ๑๐๒. เรื่อง ให้แจกตามจำนวนบริเวณ ๑๐๓. เรื่องทรงอนุญาต 
ให้แจกส่วนเพิ่ม แต่ไม่ ปราถนาก็อย่าให้ ๑๐๔. เรื่องให้ภิกษุอยู่นอกสีมา ๑๐๕. เรื่องทรงห้าม 
เกียดกัน เสนาสนะตลอดกาลเป็นนิตย์๑๐๖. เรื่องการให้ถือเสนาสนะ ๓ ประการ ๑๐๗. เรื่อง 
พระอุปนนทศากยบุตร ๑๐๘. เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญพระวินัย ๑๐๙. เรื่องภิกษุยืนเรียน 
พระวินัย ๑๑๐. เรื่องทรงอนุญาตให้นึ่งอาสนะเสมอกัน ๑๑๑. เรื่องภิกษุมีอาสนะเสมอกันทำ 
เตียงตั่งหัก ๑๑๒. ทรงอนุญาตให้นึ่งได้ ๓ รูปและ ๒ รูป ๑๑๓. เรื่องทรงอนุญาตให้นึ่งบน 
อาสนะยาวร่วมกับผู้มีอาสนะไม , เสมอ กันได้ ๑๑๔. เรื่องทรงอนุญาตให้ใช้สอยปราสาทมีเฉลียงรอบ 
๑๑๕. เรื่อง สมเด็จพระอัยยิกา ๑๑๖. เรื่องภิกษุเจ้าถิ่นไม , ห่างเมืองสาวัตลีแบ่งเสนาสนะของ สงฆ์ 
๑๑๗. เรื่องกิฏาคิรีชนบท ๑๑๘. เรื่องภิกษุชาวเมืองอาฬวีให้นวกรรมด้วย เหตุเพียงวางก้อนดินฉาบ 
ทาฝา ตั้งประตู ติดสายยู ติดกรอบเช็ดหน้า ทำให้มีสึขาว สีดำ สีเหลือง มุงหลังคา ผูก 
มัดหลังคา ปิดบังที่อาศัยแห่งนกพิราบ ปฏิสังขรณ์ สิ่งชำรุดผุพัง ขัดถู ให้นวกรรมตั้ง ๒๐ ปี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 102 

๓๐ ปี ตลอดชีวิต ชั่วเวลาควันขึ้น ในเมื่อวิหารสำเร็จแล้ว เรื่องพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ 

นวกรรมแก , วิหารที่ยังไม่ ได้ทำ ที่ทำยังไม่เสร็จ ให้ตรวจการงานในวิหารเล็กแล้วให้นวกรรม ๕-๖ 

ปี ให้ ตรวจการงานในวิหารมุงแถบเดียว แล้วให้นวกรรม ๗-๘ ปี ให้ตรวจการงานใน วิหารหรือ 

ปราสาทใหญ่ แล้วให้นวกรรม ๑๐ ปี ๑๒ ปี ๑๑๙. เรื่องภิกษุให้นวกรรมวิหารทั้งหลัง ๑๒๐. เรื่อง 

ภิกษุให้นวกรรม ๒ ครั้ง แก่วิหารหนึ่งหลัง ๑๒๑. เรื่องภิกษุถือนวกรรมแล้วให้ภิกษุอื่นอยู่ ๑๒๒. เรื่อง 

ภิกษุถือนวกรรมแล้ว เกียดกันเสนาสนะของสงฆ์ ๑๒๓. เรื่องภิกษุให้นวกรรมแก , วิหารที่ตั้งอยู่นอก 

สีมา๑๒๔. เรื่องภิกษุถือเอานวกรรมแล้วเกียดกันตลอดฤดูกาล ๑๒๕. เรื่องภิกษุถือ เอานวกรรม 

แล้วหลีกไปเสียบ้าง สึกเสียบ้าง มรณภาพบ้าง ปฏิญาณเป็นสามเณร บ้าง บอกลาสิกขาบ้าง 

ต้องอันติมวัตถุบ้าง วิกลจริตบ้าง มีจิตฟ้งซ่านบ้าง กระสับ กระส่ายเพราะเวทนาบ้าง ถูกยกวัตรฐาน 

ไม , เห็นอาบัติบ้าง ฐานไม , ทำคืนอาบัติบ้าง ฐานไม่สละคืนทิฐิอันลามกบ้าง ปฏิญาณเป็นบัณเฑาะก์ 

บ้าง เป็นเถยยสังวาสก์บ้าง เข้ารีดเดียรถีย์บ้าง เป็นสัตว์ดิรัจฉานบ้าง เป็นผู้ฆ่ามารดาบ้าง เป็นผู้ฆ่าบิดา 

บ้าง ผู้ฆ่าพระอรหันต์บ้าง ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีบ้าง ผู้ทำลายสงฆ์บ้าง ผู้ทำโลหิตุปบาทบ้าง เป็น 

อุภโตพยัญชนกบ้าง พึงมอบแก่ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่า อย่าให้ของสงฆ์เลียหาย เมื่อทำยังไม่เสร็จ 

ควรมอบให้แก่ภิกษุอื่น เมื่อทำเสร็จแล้ว หลีกไป นวกรรม เป็นของภิกษุนั้นนั่นเอง สึก ถึง 

มรณภาพ ปฏิญาณเป็นสามเณร บอกลาสิกขา ต้องอันติมวัตถุ สงฆ์เป็นเจ้าของ วิกลจริต มีจิต 

ฟ้ง 1 ซ่าน กระสับกระส่ายเพราะ เวทนา ถูกยกวัตร ฐานไม , เห็นอาบัติ ฐานไม่ทำคืนอาบัติ ฐาน 

ไม , สละคืนทิฐิ อันลามก นวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั้นนั่นเอง เป็นบัฌเฑาะก์ เป็นถยย สังวาสก์ 

เข้ารีดเดียรถีย์ เป็นสัตว์ติรัจฉาน ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ประทุษร้ายภิกษุณี ทำ 

โลหิตุปบาท ปฏิญาณเป็นอุภโตพยัญชนก สงฆ์เป็นเจ้าของ ๑๒๖. เรื่องภิกษุนำเสนาสนะไปใช้ 

ในที่อื่น ๑๒๗. เรื่องภิกษุ รังเกียจ ๑๒๘. เรื่องวิหารใหญ่ชำรุด ๑๒๙. เรื่องผ้ากัมพล ๑๓๐. เรื่อง 

ผ้ามีราคามาก ๑๓๑. เรื่องหนังหมี ๑๓๒. เรื่องผ้าเช็ดเท้ารูปวงล้อ ๑๓๓. เรื่อง ผ้าผืนเล็ก ๑๓๔. เรื่อง 

ภิกษุเหยียบเสนาสนะ ๑๓๕. เรื่องเท้าเปียก ๑๓๖. เรื่อง สวมรองเท้า ๑๓๗. เรื่องถ่มเขฬะ 

๑๓๘. เรื่องเท้าเตียงตั้งครูดพื้น ๑๓๙. เรื่อง ภิกษุพิงฝา ทรงอนุญาตพนักอิง พนักอิงครูดฝาอีก 

๑๔๐. เรื่องล้างเท้า ทรงอนุญาต ให้ปูเครื่องลาดนอน ๑๔๑. เรื่องประทับในกรุงราชคถุห์ 

ประชาชนไม , อาจถวาย สังฆภัตร ๑๔๒. เรื่องแจกภัตรเลว สมมติพระภัตตุเทสก์ เรื่อง 

แจกภัตรอย่างไร๑๔๓. เรื่องสมมติภิกษเป็นด้แต่งตั้งเสนาสนะ สมมติภิกษเป็นด้รักษาเรือน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 103 

คลัง ... เป็นผู้รับจีวร ... เป็นผู้แจกจีวร ... เป็นผู้แจกข้าวยาคู ... เป็นผู้แจกผลไม้ เป็นผู้แจกของ 
เคี้ยว -.. เป็นผู้แจกของเล็กน้อย ... เป็นผู้แจกผ้า ... เป็นผู้แจก บาตร ... เป็นผู้ใช้คนวัด ... เป็นผู้ใช้ 
สามเณร พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงครอบงำ ซึ่งสรรพธรรมทรงรู้จักโลก มีพระหทัยเกื้อกูล 
เป็นผู้นำชั้นเยี่ยม ทรงบัญญัติแล้ว เพื่อหลีกเร้น เพื่อความสุข เพื่อเพ่งเล็ง และเพื่อเห็นแจ้ง 
ดังนี้แล ฯ 

หัวข้อประจำขันธกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 104 

สังฆเภทขันธกะ 
เรื่องมหานามศากยะและอนุรุทธศากยะ 

[๓๓๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อนุปิยนิคม ของพวก 
เจ้ามัลละ ครั้งนั้น พวกศากยกุมารที่มีชื่อเสียงออกผนวชตามพระผู้มี พระภาค ผู้ทรงผนวชแล้ว ฯ 
[๓๓๘] สมัยนั้น มหานามศากยะ และอนุรุทธศากยะทั้ง ๒ เป็นพี่น้อง กัน อนุรุทธ 
ศากยะ เป็นสุขุมาลชาติ เธอมีประสาท ๓ หลัง คือ สำหรับ อยู่ในฤดูหนาวหลัง ๑ สำหรับ 
อยู่ในฤดูร้อนหลัง ๑ สำหรับอยู่ในฤดูฝนหลัง ๑ เธออันเหล่าสตรีไม่มีบุรุษเจือปนบำเรออยู่ด้วย 
ดนตรีตลอด ๔ เดือน ในปราสาทสำหรับฤดูฝน ไม , ลงมาภายใต้ปราสาทเลย ครั้งนั้น มหานาม 
ศากยะคิดว่า บัดนี้พวกศากยกุมารที่มีชื่อเสียงต่างออกผนวชตามพระผู้มีพระภาคผู้ทรงผนวชแล้ว 
แต่ สกุลของเราไม่มีใครออกบวชเลยล้ากระไรเราหรืออนุรุทธะพึงบวชจึงเข้าไปหาอนุรุทธ 
ศากยะกล่าวว่า พ่ออนุรุทธะ บัดนี้พวกศากยะกุมารที่มีชื่อเสียงต่าง ออกผนวชตามพระผู้มี 
พระภาคผู้ทรงผนวชแล้ว แต่สกุลของเราไม่มีใครออกบวช เลย ล้าเช่นนั้น น้องจงบวช หรือพี่ 
จักบวช 

อ. ฉันเป็นสุขุมาลชาติ ไม , สามารถจะออกบวชได้ พี่จงบวชเถิด 
ม. พ่ออนุรุทธะ น้องจงมา พี่จะพรํ่าสอนเรื่องการครองเรือนแก่น้อง ผู้อยู่ครองเรือน 
ชั้นต้นต้องให้ไถนา ครั้นแล้วให้หว่าน ให้'ใขนั้น 1 ข้า ครั้นไข นั้น 1 ข้ามากเกินไป ต้องให้ระบายนั้า 
ออก ครั้นให้ระบายนำออกแล้ว ต้องให้ถอน หญ้า ครั้นแล้วต้องให้เกี่ยว ให้ขน ให้ตั้งลอม 
ให้นวด ให้สงฟางออก ให้ ฟิดข้าวลีบออก ให้โปรยละออง ให้ขนขึ้นฉาง ครั้นถึงฤดูฝนต้องทำ 
อย่างนี้ๆ แหละต่อไปอีก 

อ. การงานไม , หมดสิ้น ที่สุดของการงานไม่ปรากฏ เมื่อไรการงานจัก หมดสิ้น 
เมื่อไรที่สุดของการงานจักปรากฏ เมื่อไรเราจักขวนขวายน้อย เพียบพร้อมบำเรอด้วยเบญจ 
กามคุณ 

ม. พ่ออนุรุทธะ การงานไม , หมดสิ้นแน่ ที่สุดของการงาน ก็ไม่ปรากฏ เมื่อการงาน 
ยังไม , สิ้น มารดา บิดา ปู ย่า ตา ยาย ก็ได้ตายไปแล้ว 

อ. ล้าเช่นนั้น พี่จงเข้าใจเรื่องการอยู่ครองเรือนเองเถิด ฉันจักออก บวชละ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 105 

[๓๓๙] ครั้งนั้น อนุรุทธศากยะเข้าไปหามารดา แล้วกล่าวว่า ท่านแม่ หม่อมฉันปรากนา 
จะออกบวช ขอท่านแม่จงอนุญาตให้หม่อมฉันออกบวชเถิด เมื่ออนุรุทธศากยะกล่าวอย่างนี้!แล้ว 
มารดาได้กล่าวว่า พ่ออนุรุทธะ เจ้าทั้งสองเป็นลูกที่รักที่พึงใจ ไม , เป็นที่เกลียดชังของแม่ แม้ด้วย 
การตายของเจ้าทั้งหลาย แมกไม , ปราถนาจะจาก ไฉนแม่จะยอมอนุญาตให้เจ้าทั้งสองผู้ยังมีชีวิต 
ออก บวชเล่า 

แม้ครั้งที่สอง ... 

แม้ครั้งที่สาม อนุรุทธศากยะได้กล่าวกะมารดาว่า ท่านแม่ หม่อมฉัน ปราถนาจะออก 
บวช ขอท่านแม่จงอนุญาตให้หม่อมฉันออกบวชเถิด ฯ 

เรื่องพระเจ้าภัททิยศากยะ 

[๓๔๐] สมัยนั้น พระเจ้าภัททิยศากยะได้ครองสมบัติเป็นราชาของพวก ศากยะ และ 
พระองค์เป็นพระสหายของอนุรุทธศากยะ ครั้งนั้น มารดา'ของอนุรุทธ ศากยะคิดว่า พระเจ้า 
ภัททิยศากยะนี้ครองสมบัติเป็นราชาของพวกศากยะ เป็น พระสหายของอนุรุทธศากยะ พระองค์ 
จักไม , อาจทรงผนวช จึงได้กล่าวกะอนุรุทธ ศากยะว่า พ่ออนุรุทธะ ล้าพระเจ้าภัททิยศากยะทรง 
ผนวช เมื่อเป็นเช่นนี้ เจ้า ก็ออกบวชเถิด ลำดับนั้น อนุรุทธศากยะเข้าไปเฝ็าพระเจ้าภัททิย 
ศากยะ แล้วได้ ทูลว่า สหาย บรรพชาของเราเนื่องด้วยท่าน 

ภ. สหาย ล้าเช่นนั้น บรรพชาของท่านจะเนื่องด้วยเราหรือไม , เนื่องก็ ตาม นั่นช่าง 
เถอะ ท่านจงบวชตามสบายของท่านเถิด 

อ. มาเถิด สหาย เราทั้งสองจักออกบวชด้วยกัน 

ภ. สหาย เราไม่สามารถจักออกบวช สิ่งอื่นใดที่เราสามารถจะทำให้ ท่านได้ เราจักทำ 
สิ่งนั้นให้แก่ท่าน ท่านจงบวชเองเถิด 

อ. สหาย มารดาได้พูดกะเราอย่างนี้ว่า พ่ออนุรุทธ ล้าพระเจ้าภัททิย ศากยะทรงผนวช 
เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ออกบวชเถิดสหาย ก็ท่านได้พูดไว้อย่างนี้ว่า สหาย ล้าบรรพชาของท่าน 
จะเนื่องด้วยเราหรือไม่เนื่องก็ตาม นั้นช่างเถอะ ท่านจงบวชตามความสบายของท่าน มาเถิด 
สหาย เราทั้งสองจะออกบวชด้วยกัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 106 

ก็สมัยนั้น คนทั้งหลายเป็นผู้พูดจริง ปฏิญาณจริง จึงพระเจ้าภัททิย ศากยะได้ตรัส 
กะอนุรุทธะว่า จงรออยู่สัก ๗ ปีเถิด สหายต่อล่วง ๗ ปีแล้ว เราทั้งสองจึงจักออกบวชด้วยกัน 
อ. ๗ ปีนานนัก สหาย เราไม่สามารถจะรอได้ถึง ๗ ปี 

ภ.จงรออยู่สัก๖ปีเถิดสหาย-..จงรออยู่สัก๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี ๑ ปีต่อล่วง๑ปี 
แล้ว เราทั้งสองจึงชักออกบวชด้วยกัน 

อ. ๑ ปีก็ยังนานนัก สหาย เราไม่สามารถจะรอได้ถึง ๑ ปี 
ภ. จงรออยู่สัก ๗ เดือนเถิด สหาย ต่อล่วง ๗ เดือนแล้ว เราทั้งสอง ชักออกบวช 
ด้วยกัน 

อ. ๗ เดือนก็ยังนานนัก สหาย เราไม่สามารถจะรอได้ถึง ๗ เดือน 
ภ. จงรออยู่สัก ๖ เดือนเถิด สหาย ... จงรออยู่สัก ๕ เดือน ๔ เดือน ๓ เดือน ๒ เดือน 
๑ เดือน กึ่งเดือน ต่อล่วงกึ่งเดือนแล้ว เราทั้งสองชักออก บวชด้วยกัน 
อ. กึ่งเดือนก็ยังนานนัก สหาย เราไม่สามารถจะรอได้ถึงกึ่งเดือน 
ภ. จงรออยู่สัก ๗ วันเถิด สหาย พอเราได้มอบหมายราชสมบัติแก่ พวกลูกๆ และ 
พี่น้อง 

อ. ๗ วันไม่นานนักดอก สหาย เราชักรอ ฯ 

เรื่องเจ้าศากยะทรงผนวช 

[๓๔๑] ครั้งนั้น พระเจ้าภัททิยศากยะ อนุรุทธะ อานนท์ ภัคคุ กิมพิละ และเทวทัต 
เป็น ๗ ทั้งอุบาลีซึ่งเป็นภูษามาลา เสด็จออกโดยเสนา ๔ เหล่า เหมือนเสด็จประภาสราชอุทยาน 
โดยเสนา ๔ เหล่า ในกาลก่อน ฉะนั้น กษัตริย์ทั้ง ๖ องค์เสด็จไปไกลแล้วสั่งเสนาให้กลับ 
แล้วย่างเข้าพรมแดน ทรง เปลื้องเครื่องประดับ เอาภูษาห่อแล้ว ได้กล่าวกะอุบาลีผู้เป็นภูษามาลา 
ว่า เชิญพนาย อุบาลี กลับเถิด ทรัพย์เท่านี้พอเลี้ยงชีพท่านได้ละ ฯ 

[๓๔๒] ครั้งนั้น อุบาลีผู้เป็นภูษามาลาเมื่อจะกลับ คิดว่าเจ้าศากยะ ทั้งหลายเหี้ยมโหดนัก 
จะพึงให้ฆ่าเราเสียด้วยเข้าพระบัยว่า อุบาลีนี้ให้พระกุมาร ทั้งหลายออกบวช ก็ศากยกุมารเหล่านี้ 
ยังทรงผนวชได้ไฉนเราชักบวชไม , ได้เล่าเขาแก้ห่อเครื่องประดับเอาเครื่องประดับนั้นแขวนไว้ 
บนต้นไม้ แล้วพดว่า ของนี้เราให้แล้วแล ผ้ใดเห็น ผ้นั้นจงนำไปเถิด แล้วเข้าไปเฝ็าศากยกมาร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 107 

เหล่านั้น ศากยกุมารเหล่านั้น ทอดพระเนตรเห็นอุบาลีผู้เป็นภูษามาลา กำลังเดินมาแต่ไกล 
ครั้นแล้วจึงรับสั่งถามว่า พนาย อุบาลีกลับมาทำไม 

อ. พระพุทธเจ้าข้า เมื่อข้าพระพุทธเจ้าจะกลับมา ณ ที่นี้คิดว่าเจ้า ศากยะทั้งหลาย 
เหี้ยมโหดนัก จะพึงให้ฆ่าเราเสียด้วยเข้าพระนัยว่า อุบาลีนั้ให้พระกุมารทั้งหลายออกบวช 
ก็ศากยกุมารเหล่านี้ยังทรงผนวชได้ ไฉน เราจักบวช ไม , ได้เล่า ข้าพระพุทธเจ้านั้นแก้ห่อเครื่อง 
ประดับแล้ว เอาเครื่องประดับนั้นแขวน ไว้บนต้นไม้ แล้วพูดว่า ของนี้เราให้แล้วแล ผู้ใดเห็น 
ผู้นั้นจงนำไปเถิด แล้ว จึงกลับมาจากที่นั้น พระพุทธเจ้าข้า 

ศ. พนาย อุบาลี ท่านได้ทำถูกต้องแล้ว เพราะท่านกลับไป เจ้าศากยะ ทั้งหลายเหี้ยม 
โหดนัก จะพึงให้ฆ่าท่านเสียด้วยเข้าพระนัยว่า อุบาลีนี้ให้พระกุมาร ทั้งหลายออกบวช ฯ 

[๓๔๓] ลำดับนั้น ศากยกุมารเหล่านั้น พาอุบาลีผู้เป็นภูษามาลาเข้าไป เฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ครั้นแล้วถวายบังคมประทับนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้ว กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พวกหม่อม 
ฉันเป็นเจ้าศากยะยังมีมานะ อุบาลีผู้เป็น ภูษามาลานี้เป็นผู้รับใช้ของหม่อมฉันมานาน ขอพระผู้มี 
พระภาคจงให้อุบาลีผู้เป็นภูษามาลานี้บวชก่อนเถิด พวกหม่อมฉันจักท่าการอภิวาท การลุกรับ 
อัญชลีกรรม สามีจิกรรม แก่อุบาลีผู้เป็นภูษามาลานี้เมื่อเป็นอย่างนี้ความถือตัวว่าเป็นศากยะ 
ของพวกหม่อมฉันผู้เป็นศากยะชักเสื่อมคลายลง 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคโปรดให้อุบาลีผู้เป็นภูษามาลาบวชก่อน ให้ ศากยกุมารเหล่านั้น 
ผนวชต่อภายหลัง ฯ 

[๓๔๔] ครั้นต่อมา ในระหว่างพรรษานั้นเอง ท่านพระภัททิยะได้ท่าให้ แจ้งซึ่งวิชชา ๓ 
ท่านพระอนุรุทธะได้ยังทิพยจักษุให้เกิด ท่านพระอานนท์ได้ท่าให้ แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล พระเทวทัต 
ได้สำเร็จฤทธชั้นปุถุชน ฯ 

เรื่องพระภัททิยะ 

[๓๔๕] ครั้งนั้น ท่านพระภิท่ท่ยะ ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่ เรือนว่างก็ดี 
ย่อมเปล่งอุทานเนืองๆ ว่า สุขหนอ สุขหนอ ครั้งนั้น ภิกษุมาก รูปเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ท่านพระภัทท่ยะไปสู่ป่า 
ก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่าง ก็ดี ได้เปล่งอุทานเนืองๆ ว่า สุขหนอ สุขหนอ พระพุทธเจ้า 
ข้า ท่านพระภัทท่ยะแนใจประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ต้องสงสัยหรือมิฉะนั้นกระลึกถึงสุขในราช 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 108 

สมบัติครั้งก่อนนั้นเอง ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี จึง เปล่งอุทานเนืองๆ ว่า 
สุขหนอ สุขหนอ 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุรูปหนึ่งว่า ดูกรภิกษุ เธอจงมา จงเรียกภัททิยะ 
ภิกษุมาตามคำของเราว่า ท่านภัททิยะ พระศาสดารับสั่งหาท่าน ภิกษุนั้นรับสนองพระพุทธพจน์ 
แล้ว เข้าไปหาท่านพระภัททิยะ ครั้นแล้วได้กล่าว ว่า ท่านภัททิยะ พระศาสดารับสั่งหาท่าน ฯ 
[๓๔๖] ท่านพระภัททิยะรับคำของภิกษุนั้น แล้วเข้าไปเผ่าพระผู้มีพระ ภาค ถวายบังคม 
แล้วนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อท่านพระภิท่ทิยะนึ่งเรียบร้อย แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 
ดูกรภิท่ทิยะ ข่าวว่า เธอไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคน ไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี ได้เปล่งอุทานเนืองๆ 
ว่า สุขหนอ สุขหนอ จริงหรือ 

ภ. จริงอย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 

พ. ดูกรภิท่ทิยะ ก็เธอพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไร ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนไม้ก็ดี 
ไปสู่เรือนว่างก็ดี จึงได้เปล่งอุทานเนืองๆ ว่า สุขหนอ สุขหนอ ดังนี้ 

ภ. พระพุทธเจ้าข้า เมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นสิน แม้ ภายในพระราชวังก็ได้ 
จัดการรักษาไว้อย่างเรียบร้อย แม้ภายนอกพระราชวังก็ได้จัด การรักษาไว้อย่างเข้มแข็ง แม้ภายใน 
พระนครก็ได้ชัดการรักษาไว้เรียบร้อย แม้ ภายนอกพระนครก็ได้จัดการรักษาไว้อย่างแข็งแรง แม้ 
ภายในชนบทก็ได้จัดการ รักษาไว้เรียบร้อย แม้ภายนอกชนบทก็ได้จัดการรักษาไว้อย่างมื่นคง 
พระพุทธ เจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้านั้น แม้เป็นผู้อันเขาทั้งหลายรักษาคุ้มครองแล้ว อย่างนี้ก็ ยังกลัว 
ยังหวั่น ยังหวาด ยังสะดุ้งอยู่ แต่บัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าไปสู่ป่าก็ดี ไป สู่โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่าง 
ก็ดี ลำพังผู้เดียวก็ไม , กลัว ไม , หวั่น ไม , หวาด ไม , สะดุ้ง ขวนขวายน้อย มีขนอันราบเรียบ เป็นอยู่ 
ด้วยปัจจัย ๔ ที่ผู้อื่นให้ มีใจดุจ มฤคอยู่ ข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์นี้แล ไป 
สู่ป่าก็ดี ไปสู่ โคนไม้ก็ดี ไปสู่เรือนว่างก็ดี -.. จึงเปล่งอุทานเนืองๆ ว่า สุขหนอ สุขหนอ 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ทรงเปล่งอุทานใน เวลานั้น ว่าดังนี้: 

อุทานคาถา 

[๓๔๗] บุคคลใดไม่มีความโกรธภายในจิต และก้าวล่วงภพน้อยภพ ใหญ่มี 

ประการเป็นอันมากเสียได้ เทวดาทั้งหลายไม , อาจเล็งเห็น วาระจิตของ 
บคคลนั้น ผ้ปลอดภัย มีสข ไม่มีโศก ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 109 

[๓๔๘] ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในอนุปิยนิคม ตามพุทธาภิรมย์ แล้วเสด็จจาริก 
ทางเมืองโกส้มพี เสด็จจาริกโดยลำดับถึงเมืองโกสัมพีแล้ว ทราบ ว่า พระองค์ประทับอยู่ที่ 
โฆสิตาราม เขตเมืองโกส้มพีนั้น ฯ 

เรื่องพระเทวทัต 

[๓๔๙] ครั้งนั้น พระเทวทัตหลีกเร้นอยู่ในที่สงัด เกิดความปริวิตก แห่งจิตอย่างนี้ว่า 
เราจะพึงยังใครหนอให้เลื่อมใส เมื่อผู้ใดเลื่อมใสต่อเราแล้ว ลาภสักการะเป็นอันมากจะพึงเกิดขึ้น 
ลำดับนั้น พระเทวทัตไต้คิดต่อไปว่า อชาตสัตตุกุมารนี้แล ยังหนุ่ม ยังเจริญต่อไป ไฉนเราพึง 
ยังอชาตสัตตุกุมารให้ เลื่อมใส เมื่ออชาตสัตตุกุมารนั้นเลื่อมใสต่อเราแล้ว ลาภสักการะเป็นอันมาก 
จักเกิดขึ้น ลำดับนั้น พระเทวทัตเก็บเสนาสนะแล้ว ถือบาตร จีวร เดินทางไปยัง กรุงราชคฤห์ 
ถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับ แล้วแปลงเพศของตนนิรมิตเพศเป็น กุมารน้อยเอางูพันสะเอว ได้ 
ปรากฏบนพระเพลาของอชาตสัตตุกุมาร 

ทีนั้น อชาตสัตตุกุมารกลัว หวั่นหวาด สะดุ้ง ตกพระทัย 

พระเทวทัตจึงได้กล่าวกะอชาตสัตตุกุมารว่า พระกุมาร ท่านกลัวฉัน หรือ 

อ. จ้ะ ฉันกลัว ท่านเป็นใคร 

ท. ฉัน คือ พระเทวทัต 

อ. ท่านเจ้าข้า ถ้าท่านเป็นพระผู้เป็นเจ้าเทวทัต ขอจงปรากฏด้วยเพศ ของตนท่เดียวเถิด 
ทันใดนั้น พระเทวทัตกลับเพศกุมารน้อยแล้ว ทรงสังฆาฏิ บาตร และ จีวร ได้ยืนอยู่ 
ข้างหน้าอชาตสัตตุกุมาร 

ครั้งนั้น อชาตสัตตุกุมารเลื่อมใสยิ่งนัก ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นี้ของพระ เทวทัต ได้ไปสู่ 
ที่บำรุงทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้า ด้วยรถ ๕๐๐ ลัน และนำภัตตาหาร ๕๐๐ สำรับไปด้วย 
ครั้งนั้น พระเทวทัต อันลาภสักการะและความสรรเสริญครอบงำ รึงรัด ชิต และเกิด 
ความปราถนาเห็นปานนี้ว่า เราชักปกครองภิกษุสงฆ์ พระเทวทัต ได้เสื่อมจากฤทธนั้น พร้อมกับ 
จิตตุปบาทท่เดียว ฯ 

เรื่องกักกุธโกฬิยบุตร 

[๓๕๐] สมัยนั้น โกฬิยบุตรชื่อกักกุธะ เป็นอุปัฏฐากของท่านพระมหา โมคคัลลานะ 
ผู้ตายไม่นาน ได้เข้าถึงมโนมัยกายอย่างหนึ่ง อัตภาพเห็นปานดังนี้ที่เขาได้มีขนาดเท่ากับคามเขต 
ของชาวมคธ ๒ หรือ ๓ แห่ง เขาย่อมไม่ยังตนและ คนอื่นให้ลำบาก เพราะอัตภาพที่เขาได้นั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 110 

ครั้งนั้น กักกุธะเทพบุตร เข้าไปหา ท่านพระมหาโมคต้ลลานะ อภิวาทแล้วยืน ณ ที่ควรส่วนข้าง 
หนึ่ง ครั้นแล้วได้ กล่าวกะท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า ท่านเจ้าข้า พระเทวทัตอันลาภสักการะ 
และ ความสรรเสริญ ครอบงำ รึงรัดจิต แล้วได้เกิดความปราถนาเห็นปานนี้ว่า เรา ชักปกครอง 
ภิกษุสงฆ์ ท่านเจ้าข้า พระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธนั้นแล้ว พร้อมคับ จิตตุปบาททีเดียว กักกุธะ 
เทพบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้ว จึงอภิวาทท่านพระมหา โมคคัลลานะ กระท่าประทักษิณแล้วหายไป 
ณ ที่นั้นเอง ฯ 

[๓๕๑] ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้วนึ่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า โกฬิยบุตรชื่อกักกุธะ เป็นอุปัฏฐากของ 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ตายไม่นาน ได้เข้าถึงมโนมัยกาย อย่างหนึ่ง อัตภาพเห็นปานดังนี้ที่เขาได้มีขนาด 
เท่ากับคามเขตของชาวมคธ ๒หรือ ๓ แห่ง เขาย่อมไม่ยังตนและคนอื่นให้ลำบาก เพราะอัตภาพ 
ที่เขาได้นั้น พระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้น กักกุธะเทพบุตรเข้าไปหาข้าพระพุทธเจ้าอภิวาทแล้ ได้ยืนอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กล่าวกะข้าพระพุทธเจ้าว่า ท่านเจ้าข้า พระเทวทัตอันลาภ 
สักการะครอบงำ รึงรัดจิตแล้ว ได้เกิดความปราถนาเห็นปานนี้ว่า เราชักปกครองภิกษุสงฆ์ 
ท่านเจ้าข้า พระเทวทัตเสื่อมจากฤทธนั้นแล้วพร้อม กับจิตตุปบาททีเดียว พระพุทธเจ้าข้า กักกุธะ 
เทพบุตรได้กล่าวอย่างนีแล้ว อภิวาท ข้าพระพุทธเจ้า กระท่าประทักษิณแล้วหายไป ณ ที่นันเอง 
พ. ดูกรโมคคัลลานะ ก็กักกุธะเทพบุตรอันเธอกำหนดรู้ซึ่งจิตด้วยจิต แล้วหรือว่า กักกุ 
ธะเทพบุตรกล่าวคำอย่างหนึ่งอย่างใด คำนั้นทั้งหมดย่อมเป็น อย่างนั้นทีเดียว ไม่เป็นอย่างอื่น 
ม. พระพุทธเจ้าข้า กักกุธะเทพบุตรอัน 1 ข้าพระพุทธเจ้ากำหนดรู้จิตด้วย จิตแล้วว่า กักกุธะ 
เทพบุตรกล่าวคำอย่างหนึ่งอย่างใด คำนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่าง นั้นทีเดียว ไม , เป็นอย่างอื่น 
พ. ดูกรโมคคัลลานะ เธอจงรักษาวาจานั้น ดูกรโมคคัลลานะ เธอจง รักษาวาจานั้น 
บัดนี้ โมฆบุรุษนั้นชักกระท่าตนให้ปรากฏด้วยตนเอง ฯ 

เรื่องศาสดา ๕ จำพวก 

[๓๕๒] ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลก ๕ จำพวกเป็น 
ไฉน ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลไม , บริสุทธิ ๙ ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีศีล 
บริสทธ และว่า ศีลของเราบรัสทธิ ๙ ผดผ่อง ไม่เศร้าหมอง สาวกทั้งหลายย่อมรัซึ่งศาสดานั้นนั่น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 111 

อย่างนี้ว่า ศาสดาผู้เจริญนี้แล เป็นผู้มีศีลไม , บริสุทนั้ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธ และ'ว่า 
ศีลของเรา บริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก , พวกคฤหัสถ์ศาสดา นั้น 
ไม่พึงมีความพอใจ ก็ความไม่พอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกล่าวกะศาสดา นั้นด้วยความไม่ 
พอใจนั้นอย่างไร ก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวร บิณฑบาตเสนาสนะ และ คิลานปัจจัย 
เภสัชบริขาร ท่านจักกระทำกรรมใดไว้ ท่านก็จัก ปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวก 
ทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็น ปานนั้นโดยศีล ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ย่อมหวังการรักษาโดย 
ศีลจากสาวกทั้งหลาย ฯ 

[๓๕๓] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีอาชีวะ ไม , บริสุทธิ” , 

ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ” , และว่า อาชีวะของเราบริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง สาวก 
ทั้งหลายย่อมรู้ 1 ซึ่งศาสดานั้นนั่นอย่างนี้ว่า ศาสดา ผู้เจริญนี้แล เป็นผู้มีอาชีวะไม่บริสุทธิ” , ปฏิญาณ 
ว่า เราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ” , และว่า อาชีวะของเราบริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม , เศร้าหมอง ก็พวกเรา 
นี่แหละพึงบอก แก่พวกคฤหัสถ์ ศาสดานั้นไม่พึงมีความพอใจ ก็ความไม่พอใจใดแลพึงมี พวก 
เราจะพึงกล่าวกะศาสดานั้นด้วยความไม่พอใจนั้นอย่างไร ก็ศาสดานั้นย่อมนับถือ บูชาเราด้วยจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ท่านจักกระ ทำกรรมใดไว้ ท่านก็จักปรากฏ 
ด้วยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะสาวกทั้งหลาย ย่อมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แล 
ศาสดาเห็นปานนัน ย่อมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย ฯ 

[๓๕๔] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีธรรม เทศนาไม , บริสุทธ 
ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ” , และว่า ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่เศร้า 
หมอง สาวกทั้งหลายย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้น นั่นอย่างนั้ว่า ศาสดาผู้เจริญนี้แล เป็นผู้มีธรรมเทศนา 
ไม , บริสุทธิ” , ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ” , และว่า ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ” , ผุดผ่อง 
ไม่เศร้าหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก , พวกคฤหัสถ์ ศาสดานั้นไม่พึงมีความ พอใจ ก็ความ 
ไม่พอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกล่าวกะศาสดานั้นด้วยความไม่ พอใจนั้นอย่างไร ก็ศาสดานั้น 
ย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ท่านจักกระทำ 
กรรมใดไว้ ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายย่อมรักษาศาสดา 
เห็นปานนั้นโดยธรรม เทศนา ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ย่อมหวังเฉพาะซึ่งการรักษา โดยธรรม 
เทศนา จากสาวกทั้งหลายฯ 

[๓๕๕] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มี ไวยากรณ์'ใม่บริสุทธิ” , 
ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มี'ไวยากรณ์บริสุทธิ” , และว่า ไวยากรณ์ ของเราบริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม , เศร้าหมอง 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๗ จุลวรรคภาค๒ - หน้าที่ 112 

สาวกทั้งหลายย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้นนั่นอย่าง นี้ว่า ศาสดาผู้เจริญนี้แล เป็นผู้มี 1 ไวยากรณ์'ไม , บริสุทธ 
ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มี ไวยากรณ์บริสุทธิ” , และว่า ไวยากรณ์ของเราบริสุทธ ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง 
ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก , พวกคฤหัสถ์ศาสดานั้นไม , พึงมีความพอใจ ก็ความ ไม่พอใจใดแลพึงมี 
พวกเราพึงกล่าวกะศาสดานั้นด้วยความไม่พอใจนั้นอย่างไร ก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัย เภสัชบริขาร ท่านจักกระทำกรรมใดไว้ ท่านก็จักปรากฏ 
ด้วยกรรมนั้นเอง ดูกร โมคคัลลานะ สาวกทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยไวยากรณ์ ก็แล 
ศาสดาเห็นปานนั้น ย่อมหวังเฉพาะซึ่งการรักษาโดยไวยากรณ์จากสาวกทั้งหลาย ฯ 
[๓๕๖] ดูกรโมคคัลลานะ อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีญาณ ทัสสนะไม่ 
บริสุทธ ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีญาณบัสสนะบริสุทธิ” , และว่า ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ” , ผุดผ่อง 
ไม่เศร้าหมอง สาวกทั้งหลายย่อมรู้ซึ่ง ศาสดานั้นนั่นอย่างนี้ว่า ศาสดาผู้เจริญนี้แล เป็นผู้มีญาณ 
ท้สสนะไม , บริสุทธิ” , ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีญาณท้สสนะบริสุทธิ ๙ และว่า ญาณท้สสนะของเรา 
บริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก่พวกคฤหัสถ์ศาสดานั้นไม , พึงมีความ 
พอใจ ก็ความไม , พอใจใดแลพึงมี พวกเราจะพึงกล่าวกะศาสดานั้นด้วย ความไม่พอใจนั้นอย่างไร 
ก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 
ท่านจักกระทำกรรมใดไว้ ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรมนั้นเอง ดูกรโมคคัลลานะ สาวกทั้งหลาย 
ย่อมรักษาศาสดาเห็นปานนั้น โดยญาณทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ย่อมหวังเฉพาะซึ่ง 
การรักษาโดย ญาณทัสสนะจากสาวกทั้งหลาย 

ดูกรโมคคัลลานะ ศาสดา ๕ จำพวก เหล่านี้แล มีปรากฏอยู่ในโลก ฯ 

[๓๕๗] ดูกรโมคคัลลานะ ก็เราแลเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ”ปฏิญาณ-ว่า เรา เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ” , 

และว่า ศีล'ของเราบริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง แลสาวกทั้งหลายย่อมไม่รักษาเราโดยศีล 
และเราก็ไม , หวังเฉพาะ ซึ่งการรักษาโดยศีล จาก สาวกทั้งหลาย 
อนึ่ง เราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ”ก่- 
อนึ่ง เราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ”นี้. 

อนึ่งเราเป็นผู้มีไวยากรณ์บริสุทธ... 

อนึ่ง เราเป็นผู้มีญาณหัสสนะบริสุทธิ” , ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีญาณ ทัสสนะบรสุทธิ” , 

และว่า ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง แลสาวกทั้งหลายย่อมไม่รักษาโดย 
ฌาณทัสสนะ และเราก็ไม่หวังเฉพาะ ซึ่งการ รักษาโดยฌาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย ฯ 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๗ จุลวรรคภาค๒ - หน้าที่ 113 
เรื่องพระเทวทัต 

[๓๕๘] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เมืองโกส้มพี ตามพุทธา ภิรมย์ แล้วเสด็จ 
จาริกไปทางกรุงราชคฤห์ เสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงกรุงราชคฤห์ แล้ว ทราบว่า พระองค์ประทับ 
อยู่ที่เวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่พระราชทาน เหยื่อแก่กระแต เขตกรุงราชคฤห์นั้น ฯ 

[๓๕๙] ครั้งนั้น ภิกษุเป็นอันมากเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม แล้วนั่ง ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า อชาต สัตตุกุมารได้ไปสู่ที่บำรุงของ 
พระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้า ด้วยรถ ๕๐๐ ดัน แลนำภัตตาหาร ๕๐๐ สำรับไปด้วย 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าพอใจลาภสักการะ และความสรรเสริญ 
ของเทวทัตเลย อชาตสัตตุกุมาร จักไปสู่ที่บำรุงของเทวท้ต ทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเช้า ด้วยรถ ๕๐๐ 
คัน แลชักนำ ภัตตาหาร ๕๐๐ สำรับไปด้วย สักกี่วัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตพึงหวังความ 
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายถ่ายเดียว หวังความเจริญไม , ได้ เปรียบเหมือนคน ทั้งหลายพึงทานั้าดีหมี 
ที่จมูกลูกสุนัขที่ดุร้าย ลูกสุนัขนั้นจะเป็นสัตว์ดุร้ายขึ้นยิ่งกว่า ประมาณ ด้วยอาการอย่างนี้แล 
แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย อชาตสัตตุกุมาร จักไปสู่ที่บำรุงของเทวทัต ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเช้า 
ด้วยรถ ๕๐๐ คัน แลชักนำ ภัตตาหาร ๕๐๐ สำรับไปด้วย สักกี่วัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวท้ต 
พึงหวังความ เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ถ่ายเดียว หวังความเจริญไม , ได้ ฉันนั้นเหมือนกัน 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อฆ่าตน ลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวท้ตเพื่อความวอดวาย ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ต้นกล้วยย่อมเผล็ดผลเพื่อ 
ฆ่าตน ย่อมเผล็ดผลเพื่อความวอดวาย ฉันใด ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดขึ้นแก่เทวทัต 
เพื่อฆ่าตน ลาภสักการะและ ความสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือนกัน 
แล ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ไม้ไผ่ย่อมตกขุยเพื่อฆ่าตน ย่อมตกขุยเพื่อความวอดวาย แม้ฉันใด 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริญก็เกิดขึ้นแก่เทวท้ตเพื่อฆ่าตน ลาภสักการะ 
และความสรรเสริญเกิดขึ้นแก , เทวทัตเพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือน กันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ไม้อ้อย , อมตกขุยเพื่อฆ่าตน ย่อมตกขุยเพื่อความวอดวาย แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ 
และความสรรเสริญเกิดขึ้นแก , เทวท้ต เพื่อฆ่าตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นแก่เทวท้ต 
เพื่อความวอดวาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย แม่ม้าอัสดรย่อมตั้งครรภ์เพื่อฆ่าตน 
ย่อม ตั้งครรภ์เพื่อความวอดวาย แม้ฉันใด ดกรภิกษทั้งหลาย ลาภสักการะและความสรรเสริฌ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 114 

ก็เกิดขึ้นแก , เทวทัตเพื่อฆ่าตน ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้น แก่เทวท้ต เพื่อความวอดวาย 
ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 

[๓๖๐] พระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณ์บาลีนี้แล้ว จึงตรัสคาถาประพันธ์ ดังต่อไปนี้: 

ผลกล้วยย่อมฆ่าต้นกล้วย ขุยไผ่ย่อมฆ่าต้นไผ่ 
ขุยอ้อย่อมฆ่าต้นอ้อ สักการะย่อมฆ่าคนชั่ว 
เหมือนม้าอัสดรซึ่งเกิดในครรภ์ ย่อมฆ่าแม่ม้า 
อัสดรฉะนั้น ฯ 

ปฐมภาณวาร จบ 


พระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ 

[๓๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคอันบริษัทหมู , ใหญ่ แวดล้อม แล้ว ประพับ 
นั่งแสดงธรรมแก่บริษัทพร้อมทั้งพระราชาครั้งนั้น พระเทวพัตลุกจาก อาสนะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า 
นั่งกระหย่งประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค แล้ว กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้พระผู้มี 
พระภาคทรงพระชราแล้ว เป็นผู้เฒ่า แก , หง่อมแล้ว ล่วงกาลผ่านวัยไปแล้ว บัดนี้ขอพระองค์ 
จงทรงขวนขวายน้อย ประกอบทิฏฐธรรมสุขวิหารอยู่เถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆ์แก , ข้าพระพุทธเจ้า 
ข้าพระพุทธเจ้าจักปกครองภิกษุสงฆ์ 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า อย่าเลย เทวพัต เธออย่าพอใจที่จะปกครอง ภิกษุสงฆ์เลย 
แม้ครั้งที่สอง ... 

แม้ครั้งที่สาม พระเทวพัตก็ไต้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้พระผู้มี 
พระภาคทรงพระชราแล้ว เป็นผู้เฒ่า แก , หง่อมแล้ว ล่วงกาลผ่าน วัยไปแล้ว บัดนี้ขอพระผู้มี 
พระภาคจงทรงขวนขวายน้อย ประกอบทิฏฐธรรม สุขวิหารอยู่เถิด ขอจงมอบภิกษุสงฆ์แก , ข้าพระ 
พุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจักปกครอง ภิกษุสงฆ์ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรเทวพัต แม้แต่สารีบุตรและโมคคัลลานะ เรายังไม , มอบภิกษุ 
สงฆ์ให้ ไฉนจะพึงมอบให้เธอผู้ เช่นทรากศพ ผู้บริโภคปัจจัย เช่นก้อนเขฬะเล่า 

ทีนั้น พระเทวพัตคิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงรุกรานเรากลางบริษัทพร้อม ด้วยพระราชา 
ด้วยวาทะว่าบริโภคปัจจัยดุจก้อนเขฬะ ทรงยกย่องแต่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ดังนี้ 
จึงโกรธ น้อยใจ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำ ประทักษิณแล้วกลับไป 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 115 

นี่แหละ พระเทวทัตได้ผูกอาฆาตในพระผู้มีพระภาค เป็นครั้งแรก ฯ 
ปกาสนึยกรรม 

[๓๖๒] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆ์จงลงปกาสนึยกรรมในกรุงราชคฤห์แก , เทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็น 
อย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตทำ อย่างใด ด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า 
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ เป็น อย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวท้ตเอง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงทำอย่างนี้ 

ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรม วาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาทำปกาสนึยกรรม 

ท่านเจ้าข้า ขอพระสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงทำปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์แก , พระเทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็น 
อย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งพระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม , พึงเห็นว่า 
พระพุทธ พระ ธรรม หรือพระสงฆ์ เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง 
นี้ เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์ทำปกาสนึยกรรมใน กรุงราชคฤห์แก , 

พระเทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง 
พระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่ พึงเห็นว่าพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ 
เป็นอย่างนั้น พึงเห็น เฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การทำปกาสนึยกรรมในกรุงราชคฤห์ 
แก , พระ เทวทัตว่า ปกติของพระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่าง หนึ่ง 
พระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่าพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ 
เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัต เอง ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม , ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ปกาสนียกรรมในกรุงราชคฤห์อันสงฆ์กระทำแล้ว แก , พระ เทวทัตว่า ปกติของ 
พระเทวทัตก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีก อย่างหนึ่ง พระเทวทัตทำอย่างใดด้วยกาย 
วาจา ไม่พึงเห็นว่า พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะ 
ตัวพระ เทวทัตเอง ชอบแก , สงฆ์เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 116 

[๓๖๓] ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะท่านพระสารีบุตรว่า ดูกร สารีบุตร ถ้ากระนั้น 
เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห์ 

ท่านพระสารีบุตรทูลถามว่า เมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้ากล่าวชมพระเทวทัต ในกรุงราชคฤห์ 
ว่า โคธิบุตรมีฤทธมาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก ข้าพระพุทธเจ้าจะประกาศพระเทวทัตในกรุง 
ราชคฤห์อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า 

พ. ดูกรสารีบุตร เธอกล่าวชมเทวท้ตในกรุงราชคฤห์แล้ว เท่าที่เป็น จริงว่า โคธิบุตร 
มีฤทธิมาก โคธิบุตรมีอนุภาพมาก 

ส. อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 

พ. ดูกรสารีบุตร เธอจงประกาศเทวทัตในกรุงราชคฤห์เท่าที่เป็นจริง เหมือนอย่างนั้นแล 

ท่านพระสารีบุตร ทูลรับสนองพระพุทธพจน์แล้ว ฯ 

[๓๖๔] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล สงฆ์จงสมมติสารีบุตรเพื่อประกาศเทวทัตในกรุงราช คฤห์ว่า ปกติของพระเทวทัตก่อน 
เป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระ เทวทัตท่าอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม , พึงเห็น 
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวเทวทัตเอง ฯ 

วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆ์พึงสมมติอย่างนี้ 

พึงขอร้องสารีบุตรก่อน ครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศ ให้สงฆ์ทราบด้วย 
ญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาสมมติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงสมมติท่านพระสารีบุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตใน กรุงราชคฤห์ว่า ปกติของพระ 
เทวทัต ก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็น อีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท่าอย่างใดด้วยกาย 
วาจา ไม่พึงเห็นว่า พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะ 
ตัว พระเทวทัตเอง นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สงฆ์สมมติท่านพระ สารีบุตรเพื่อประกาศ 
พระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่า ปกติของพระเทวทัต ก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 117 

อย่างหนึ่ง พระเทวทัตทำอย่างใด ด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่าพระพุทธ พระธรรม 
หรือพระสงฆ์ เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง การสมมติท่านพระ สารี 
บุตรเพื่อประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่า ปกติของพระเทวทัต ก่อนเป็นอย่างหนึ่ง 
เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตทำอย่างใด ด้วยกาย วาจา ไม , พึงเห็นพระพุทธ 
พระธรรม หรือพระสงฆ์ เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่าน ผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ท่านพระสารีบุตรอันสงฆ์สมมติแล้ว เพื่อประกาศพระเทวทัต ในกรุงราชคฤห์ว่า 
ปกติของพระเทวทัต ก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้ เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท่า 
อย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็น ว่าพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ เป็นอย่างนั้น 
พึงเห็นเฉพาะ ตัวพระเทวทัตเอง ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ ไว้ 
ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๓๖๕] ก็ท่านพระสารีบุตรได้รับสมมติแล้ว จึงเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์ พร้อมกับภิกษุ 
มากรูป แล้วได้ประกาศพระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ว่า ปกติของ พระเทวทัต ก่อนเป็นอย่างหนึ่ง 
เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระเทวทัตท่าอย่างใด ด้วยกาย วาจา ไม , พึงเห็นว่าพระพุทธ พระธรรม 
หรือพระสงฆ์เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวทัตเอง 

ประชาชนในกรุงราชคฤห์นั้นพวกที่ไม่มีศรัทธา ไม , เลื่อมใสไร้ปัญญา ต่างกล่าวอย่างนี้ว่า 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้เป็นคนริษยา ย่อม เกียดกันลาภสักการะของพระเทวทัต 
ส่วนประชาชนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส เป็นบัณฑิต มีปัญญาดี กล่าว อย่างนี้ว่า 
เรื่องนี้คงชักไม่ใช่เรื่องเล็กห้อย เพราะพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประกาศ พระเทวทัตในกรุงราชคฤห์ 

เรื่องอชาตสัตตุกุมาร 

[๓๖๖] ครั้งนั้น พระเทวทัตเข้าไปหาอชาตสัตตุกุมาร แล้วได้กล่าวว่า ดูกรกุมาร เมื่อ 
ก่อนคนทั้งหลายมีอายุยืน เดี๋ยวนี้มีอายุสั้น ก็การที่ท่านจะพึงตาย เสียเมื่อยังเป็นเด็ก นั่นเป็นฐานะ 
จะมีได้ ดูกรกุมาร ล้ากระนั้น ท่านจงปลง พระชนม์พระชนกเสียแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อาตมา 
ชักปลงพระชนม์พระผู้มี พระภาคแล้วเป็นพระพุทธเจ้า ครั้งนั้น อชาตสัตตุกุมารคิดว่า พระผู้เป็น 
เจ้า เทวทัต มีฤทธมาก มีอนุภาพมาก พระผู้เป็นเจ้าเทวทัตพึงทราบแน่ แล้วเหน็บกฤชแนบ 
พระเพลา ทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุ้งพระทัยรีบเสด็จเข้าไปภายในพระราชวังแต่เวลากลางวัน 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๗ จุลวรรคภาค๒ - หน้าที่ 118 

พวกมหาอำมาตย์ผู้รักษาภายในพระราชวัง ได้แลเห็นอชาตสัตตุ กุมารทรงกลัว หวั่นหวาด สะดุ้ง 
พระนัยรีบเสด็จเข้ามาภายในพระราชวัง แต่เวลา กลางวัน จึงรีบขับไว้ มหาอำมาตย์เหล่านั้น 
ตรวจค้นพบกฤชเหน็บอยู่ที่พระเพลา แล้วได้ทูลถามอชาตสัตตุกุมารว่า พระองค์ประสงค์จะทำการ 
อันใด พระเจ้าข้า 

อ. เราประสงค์จะปลงพระชนม์พระชนก 
ม. ใครใช้พระองค์ 
อ. พระผู้เป็นเจ้าเทวทัต 

มหาอำมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่า ควรปลงพระชนม์พระกุมาร ควร ฆ่าพระเทวทัต 
และภิกษุทั้งหมด 

มหาอำมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่า ไม่ควรฆ่าพวกภิกษุ เพราะพวก ภิกษุไม , ผิดอะไร 
ควรปลงพระชนม์พระกุมาร และฆ่าพระเทวท้ต 

มหาอำมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่า ไม่ควรปลงพระชนม์พระกุมารไม่ควรฆ่าพระ 
เทวทัต ไม่ควรฆ่าพวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับสั่ง อย่างใด พวกเราจักทำอย่างนั้น ฯ 
[๓๖๗] ครั้งนั้น มหาอำมาตย์เหล่านั้นคุมอชาตสัตตุกุมารเข้าไปเฝ็า พระเจ้าพิมพิสารจอม 
เสนามาคธราช กราบทูลเรื่องนั้นแด'พระเจ้าพิมพิสารจอม เสนามาคธราช 
พิ. ดูกรพนาย มหาอำมาตย์ทั้งหลายลงมติอย่างไร 

ม. ขอเดชะ มหาอำมาตย์บางพวกได้ลงมติอย่างนี้ว่า ควรปลงพระชนม์ พระกุมาร 
ควรฆ่าพระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด มหาอำมาตย์บางพวกได้ลงมติ อย่างนี้ว่า ไม่ควรฆ่าพวกภิกษุ 
เพราะพวกภิกษุไม่ผิดอะไร ควรปลงพระชนม์ พระกุมารและฆ่าพระเทวทัต มหาอำมาตย์บางพวก 
ได้ลงมติอย่างนี้ว่า ไม่ควรปลง พระชนม์พระกุมาร ไม่ควรฆ่าพระเทวทัต ไม่ควรฆ่าพวกภิกษุ 
ควรกราบทูล พระราชา พระราชารับสั่งอย่างใด พวกเราจักทำอย่างนั้น 

พิ. ลูกรพนาย พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ จักทำอะไรได้ ชั้นแรกทีเดียว 
พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประกาศพระเทวท้ต ในกรุงราชคฤห์มิใช่ หรือว่า ปกติของพระเทวทัต 
ก่อนเป็นอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้เป็นอีกอย่างหนึ่ง พระ เทวทัตทำอย่างใดด้วยกาย วาจา ไม่พึงเห็นว่า 
พระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆ์ เป็นอย่างนั้น พึงเห็นเฉพาะตัวพระเทวท้ตเอง 

บรรดามหาอำมาตย์ เหล่านั้น พวกที่ลงมติอย่างนี้ว่า ควรปลงพระชนม์ พระกุมาร ควรฆ่า 
พระเทวทัต และภิกษุทั้งหมด พระราชาได้ทรงถอดยศ พวกเธอเสีย 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๗ จุลวรรคภาค๒ - หน้าที่ 119 

พวกที่ลงมติอย่างนี้ว่า ไม่ควรฆ่าพวกภิกษุ เพราะพวกภิกษุไม่ผิดอะไร ควรปลงพระชนม์ 
พระกุมาร และฆ่าพระเทวทัต พระราชาได้ทรงลดตำแหน่งพวกเธอ 

พวกที่ลงมติอย่างนี้ว่า ไม่ควรปลงพระชนม์พระกุมาร ไม่ควรฆ่า พระเทวทัต ไม่ควรฆ่า 
พวกภิกษุ ควรกราบทูลพระราชา พระราชารับสั่งอย่างใด พวกเราจักทำอย่างนั้น พระราชาได้ทรง 
เลื่อนตำแหน่งพวกเธอ 

ลำดับนั้น พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนามาคธราช ได้รับสั่งถาม อชาตสัตตุกุมาร ว่า ลูก 
เจ้าต้องการฆ่าพ่อเพื่ออะไร 

อชาตสัตตุกุมารกราบทูลว่า หม่อมฉันต้องการราชสมบัติพระพุทธเจ้าข้า 

พระราชาตรัสว่า ลูก ถ้าเจ้าต้องการราชสมบัติ ราชสมบัตินั้นเป็นของเจ้า แล้วทรงมอบ 
ราชสมบัติแก , อชาตสัตตุกุมาร ฯ 

พระเทวทัตส่งคนไปปลงพระชนม์พระศาสดา 

[๓๖๘] ครั้งนั้น พระเทวทัตเข้าไปหาอชาตสัตตุกุมาร แล้วถวายพระพร ว่า ขอถวาย 
พระพร ขอมหาบพิตรจงรับสั่งใช้ ราชบุรุษผู้ชักปลงพระชนม์ พระสมณโคดม ลำดับนั้น อชาต 
สัตตุกุมาร รับสั่งใช้คนทั้งหลายว่า พนาย พระ ผู้เป็นเจ้าเทวทัตสั่งอย่างใด ท่านทั้งหลายจงทำ 
อย่างนั้น ลำดับนั้น พระเทวทัตจึง สั่งราชบุรุษคนหนึ่งว่า เจ้าจงไป พระสมณโคดมประทับอยู่ 
ในโอกาสโน้น จง ปลงพระชนม์พระองค์แล้วจงมาทางนั้ดังนั้ซุ่มราชบุรุษไว้ ๒ คนริมทางนั้น 
ด้วย สั่งว่า ราชบุรุษใดมาทางนั้ลำพังผู้เดียว เจ้าทั้งสองจงฆ่าราชบุรุษนั้นแล้วมาทางนั้ ได้ซุ่มราช 
บุรุษไว้ ๔ คนริมทางนั้นด้วยสั่งว่า ราชบุรุษเหล่าใดมาทางนั้ ๒ คน เจ้าทั้ง ๔ คน จงฆ่าราชบุรุษ 
๒ คนนั้น แล้วมาทางนั้ได้ซุ่มบุรุษไว้ ๘ คนริมทาง นั้นด้วยสั่งว่า ราชบุรุษเหล่าใดมาทางนั้ 
๔ คน เจ้าทั้ง ๘ คน จงฆ่าราชบุรุษ ๔ คน นั้นแล้วมาทางนั้ได้ซุ่มราชบุรุษไว้ ๑๖ คนริมทางนั้น 
ด้วยสั่งว่า ราชบุรุษเหล่าใด มาทางนั้ ๘ คน เจ้าทั้ง ๑๖ คน จงฆ่าราชบุรุษ ๘ คนนั้นแล้วมา ฯ 

ทรงแสดงอนุปุพพิกถา 

[๓๖๙] ครั้งนั้น บุรุษคนเดียวนั้นถือดาบและโส่ห์ผูกสอดแล่งธนู แล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มี 
พระภาค กลัว หวั่นหวาด สะทกสะท้าน มีกายแข็ง ได้ยืน อยู่ในที่ไม , ไกลพระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้น ผู้กลัว หวั่นหวาดสะทกสะท้าน มีกายแข็ง 
ยืนอยู่ ครั้นแล้วได้ตรัสกะบุรุษนั้นว่า มาเถิด เจ้า อย่ากลัวเลย จึงบุรุษนั้นวางดาบและโล่ห์ 
ปลดแล่งธนวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วเข้าไปเฝ็าพระผมพระภาค ซบศรีษะลงแทบพระบาท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 120 

ยุคลของพระผู้มีพระภาค แล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า โทษมาถึงซึ่งข้าพระพุทธเจ้าตามความ 
โง่ตามความหลง ตามอกุศล เพราะข้าพระพุทธเจ้ามีจิตคิดประทุษร้าย มีจิตคิดจะฆ่า เข้ามาถึงที่นี้ 
ขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับโทษของข้าพระพุทธเจ้านั้น โดยความ เป็นโทษ เพื่อความสำรวมต่อไป 
พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เอาเถอะเจ้า โทษมาถึงเจ้าตามความโง่ ตาม ความหลง ตามอกุศล 
เพราะเจ้ามีชิตคิดประทุษร้าย มีชิตคิดจะฆ่า เข้ามาถึงที่นี้เมื่อใดเจ้าเห็นโทษ โดยความเป็นโทษ 
แล้วทำคืนตามธรรม เมื่อนั้น เรารับโทษนั้นของเจ้า เพราะผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้ว 
ทำคืนตามธรรม ถึงความ สำรวมต่อไป ข้อนั้น เป็นความเจริญในอริยวินัย 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่บุรุษนั้น คือทรง แสดงทาน ศีล 
สวรรค์ และอาทีนพ ความตํ่าทราม ความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย แล้วจึงทรงประกาศ 
อานิสงส์ในการออกจากกาม เมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงทราบว่า บุรุษนั้นมีจิตคล่อง มีจิตอ่อน 
มีชิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตสูงขึ้น มีจิตผ่องใส จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ทรงยกขึ้นแสดง ด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรมปราศจาก 
ธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความ ดับเป็น 
ธรรมดา ได้เกิดแก่บุรุษนั้น ณ ที่นั่นนั้นแล ดุจผ้าที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รับนั้าย้อมเป็น 
อย่างดี ฉะนั้น 

ครั้งนั้น บุรุษนั้นมีธรรมอันเห็นแล้ว ได้บรรลุธรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว มีธรรม 
อันหยั่งลงแล้ว ข้ามความสงสัย ได้แล้ว ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้แกล้ว 
กล้าไม , ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ ควํ่าเปิดของที่'ปิด บอกทางแก่คน 
หลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมี จักษุจักเห็นรูป ดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึง 
พระผู้มีพระภาค พระธรรม และภิกษุ สงฆ์ว่าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำ 1 ข้าพระพุทธ 
เจ้าว่า เป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกะบุรุษนั้นว่า เจ้าอย่าไปทางนี้จงไป ทางนี้แล้วทรง 
ล่งไปทางอื่น ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 121 

[๓๗๐] ครั้งนั้น บุรุษสองคนนั้นคิดว่า ทำไมหนอ บุรุษคนเดียวนั้น จึงมาช้านัก แล้ว 
เดินสวนทางไป ได้พบพระผู้มีพระภาคประทับนั่ง ณ โคนไม้ แห่งหนึ่ง แล้วเข้าไปเฝ็าพระผู้มี 
พระภาคถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนช้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก , บุรุษ 
๒ คนนั้น -.. พวกเขา -.. ไม่ต้อง เชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
ช้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก พระพุทธ 
เจ้าช้า -.. ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองว่า เป็นอุบาสกผู้มอบ ชีวิตถึงสรณะ 
จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกะบุรุษทั้งสองนั้นว่า เจ้าทั้งสองอย่าไป ทางนี้จงไป 
ทางนี้แล้วทรงส่งไปทางอื่น ฯ 

[๓๗๑] ครั้งนั้น บุรุษ ๔ คนนั้น -.. 

ครั้งนั้น บุรุษ ๘ คนนั้น -.. 

ครั้งนั้น บุรุษ ๑๖ คนนั้น คิดว่าทำไมหนอ บุรุษ ๘ คนนั้นจึงมาช้านัก แล้วเดินสวน 
ทางไป ได้ไปพบพระผู้มีพระภาคประทับนั่ง ณ ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง จึงเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค 
ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระ ภาคทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก , บุรุษ ๑๖ คน 
นั้น คือ ทรงแสดงทาน ศีล .-. พวกเขา... ไม , ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า ข้า แต่พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ 
ไพเราะนัก พระพุทธเจ้าข้า -.. ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระพุทธเจ้าทั้ง ๑๖ คนว่า เป็น อุบาสก 
ผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ครั้งนั้น บุรุษคนเดียวนั้นได้เข้าไปหาพระเทวทัต แล้วได้กล่าวว่า ท่าน เจ้าข้า กระผม 
ไม่สามารถจะปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ เพราะ พระองค์มีฤทธิมาก มีอานุภาพ 
มาก พระเทวทัตจึงกล่าวว่า อย่าเลยเจ้า อย่าปลง พระชนม์พระสมณโคดมเลย เรานี้แหละจัก 
ปลงพระชนม์พระสมฌโคดม ฯ 

พระเทวทัตทำโลหิตุปบาท 

[๓๗๒] สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ ณ เขาคิชฌกูฏบรรพต ครั้งนั้น 
พระเทวทัตขึ้นสู่คิชฌกูฏบรรพต แล้วกลิ้งศิลาก้อนใหญ่ด้วยหมายใจว่า จักปลงพระชนม์พระสมณ 
โคดมด้วยศิลานี้ยอดบรรพตทั้งสองน้อมมารับศิลานั้น ไว้ สะเก็ดกระเด็นจากศิลานั้นต้องพระบาท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 122 

ของพระผู้มีพระภาค ทำพระโลหิตให้ ห้อขึ้นแล้ว ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแหงนขึ้นไปได้ 
ตรัสกะพระเทวทัตว่า ดูกร โมฆบุรุษ เธอสั่งสมบาปมิใช่บุญไว้มากนัก เพราะมีจิตคิดประทุษร้าย 
มีจิตคิดฆ่า ยังโลหิตของตถาคตให้ห้อขึ้น ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้จัดเป็นอนันตริยกรรมข้อที่ ๑ ที่เทวทัตสั่งสมแล้ว เพราะเธอ มีจิตคิดประทุษ 
ร้าย มีจิตคิดฆ่า ทำโลหิตของตถาคตให้ห้อขึ้น ภิกษุทั้งหลายได้ สดับข่าวว่า พระเทวทัตได้ 
ประกอบการปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค ก็ภิกษุ เหล่านั้นจงกรมอยู่รอบๆ วิหารของพระผู้มี 
พระภาค ทำการสาธยายมีเสียงสูง เสียงดัง เพื่อรักษาคุ้มครองป้องกันพระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคทรงสดับเสียงสาธยาย มีเสียงเซงแซ่ แล้วรับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่า ดูกรอานนท์ 
นั่นเสียง สาธยาย มีเสียงเซงแซ่ อะไรกัน 

ท่านอานนท์ทูลตอบว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุทั้งหลายได้สดับข่าวว่า พระเทวทัตได้ 
ประกอบการปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค ก็ภิกษุเหล่านั้นจงกรมอยู่รอบ รอบวิหารของพระผู้มี 
พระภาคทำการสาธยายมีเสียงเซงแซ่ เพื่อรักษาคุ้มครอง ป้องกันพระผู้มีพระภาค เสียงนั้นนั่น 
เป็นเสียงสาธยาย มีเสียงเซงแซ่พระพุทธ เจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ล้ากระนั้น เธอจงเรียกภิกษุทั้งหลาย เหล่านั้นมา 
ตามคำของเราว่า พระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลาย 

ท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระพุทธพจน์ แล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น แจ้งให้ทราบว่า 
พระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลาย 

ภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระอานนท์แล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง ณ 
ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อภิกษุเหล่านั้นนั่งเรียบร้อยแล้ว พระ ผู้มีพระภาครับสั่งว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ข้อที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคตด้วยความ พยายามของผู้อื่นนั่น มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส 
เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่น 

เรื่องศาสดา ๕ จำพวก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดา ๕ จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก ๕ จำพวกเป็น ไฉน คือ ศาสดา 
บางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลไม , บริสุทธ ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มี ศีลบริสุทธิ” , และว่า ศีลของเรา 
บริสุทธิ” , ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง สาวกทั้งหลาย ย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้นนั่นอย่างนี้ว่า ศาสดา 
ผู้เจริญนี้แล เป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิยอม ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ” , และว่า ศีลของเรา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 123 

บริสุทธี้ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง ก็พวกเรานี่แหละพึงบอกแก่พวกคฤหัสถ์ศาสดานั้นไม่พึงมี 
ความพอใจก็ความไม่พอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกล่าวกะศาสดานั้นด้วยความไม่พอ ใจนั้น 
อย่างไร ก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเราด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช 
บริขาร ท่านจักทำกรรมใดไว้ ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรม นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลาย 
ย่อมรักษาศาสดาเห็นปานนี้โดยศีล ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ย่อมหวังการรักษาโดยศีลจากสาวก 
ทั้งหลาย ฯ 

[๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีอาชีวะ ไม , บริสุทธ 
ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธ...ดูกรภิกษุทั้งหลายสาวก ทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็น 
ปานนั้นโดยอาชีวะ ก็แลศาสดาเห็นปานนั้น ย่อม หวังการรักษาโดยอาชีวะจากสาวกทั้งหลาย ฯ 

[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีธรรม เทศนาไม่บริสุทธ 
ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธ...ดูกรภิกษุ ทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมรักษาศาสดา 
เห็นปานนั้น โดยธรรมเทศนา ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ย่อมหวังการรักษา โดยธรรมเทศนา 
จากสาวกทั้งหลาย ฯ 

[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มี ไวยากรณ์ไม่บริสุทนั้ 
ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีไวยากรณ์บริสุทธ...ดูกรภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็น 
ปานนั้นโดยไวยากรณ์ ก็แล ศาสดา เห็นปานนั้น ย่อมหวังการรักษา โดยไวยากรณ์ จากสาวก 
ทั้งหลาย ฯ 

[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีญาณทัสสนะไม่ 
บริสุทธ ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีญาณทัสสนะบริสุทธ และว่า ญาณทัสสนะของเราบริสุทธ 
ผุดผ่อง ไม , เศร้าหมอง สาวกทั้งหลายย่อมรู้ซึ่งศาสดานั้นนั่นอย่างนี้ว่า ศาสดาผู้เจริญนี้แล 
เป็นผู้มีญาณท่ล , สนะไม , บริสุทธ ปฏิญาณว่าเราเป็นผู้มีญาณทัสสนะบริสุทธ และว่า ญาณทัสสนะ 
ของเราบริสุทธ ผุดผ่องไม่เศร้าหมอง ก็พวกเรานี้แหละพึงบอกแก , พวกคฤหัสถ์ ศาสดานั้นไม , 

พึงมีความ พอใจ ก็ความไม , พอใจใดแลจะพึงมี พวกเราจะพึงกล่าวกะศาสดานั้นด้วยความ ไม , พอใจ 
นั้นอย่างไร ก็ศาสดานั้นย่อมนับถือบูชาเรา ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานป้จจัย 
เภสัชบริขาร ท่านจักท่ากรรมใดไว้ ท่านก็จักปรากฏด้วยกรรม นั้นเอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาวก 
ทั้งหลายย่อมรักษาศาสดาเห็นปานนั้นโดยญาณ ทัสสนะ ก็แล ศาสดาเห็นปานนั้น ย่อมหวังการ 
รักษา โดยญาณทัสสนะ จาก สาวกทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 124 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศาสดา ๕ จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราเป็นผู้มีศีลบริสุทธี้ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีศีล บริสุทธี้และว่า 
ศีลของเราบริสุทธี้ ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง และสาวกทั้งหลาย ย่อมไม่รักษาเราโดยศีล และเราก็ 
ย่อมไม , หวังการรักษาโดยศีล จากสาวกทั้งหลาย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เราเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธี้... 

-.. เป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธี้... 

-.. เป็นผู้มีไวยากรณ์บริสุทธ... 

-.. เป็นผู้มีญาณทัสสนะบริสุทธี้ปฏิญาณว่า เราเป็นผู้มีญาณทัสสนะ บริสุทธี้และว่า 
ญาณทัสสนะ'ของเราบริสุทธี้ผุดผ่อง ไม่เศร้าหมอง และ สาวกทั้งหลายย่อมไม่รักษาเราโดยญาณ 
ทัสสนะ และเราก็ย่อมไม , หวังการรักษาโดยญาณทัสสนะ จากสาวกทั้งหลาย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลจะปลงชีวิตตถาคต ด้วยความพยายามของ ผู้อื่นนั้น 
มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลาย ย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของ 
ผู้อื่น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไปที่อยู่ตามเดิม พระตถาคตทั้งหลายอัน พวกเธอไม่ต้อง 
รักษา ฯ 

เรื่องปล่อยช้างนาฬาคิรี 

[๓๗๗] สมัยนั้น ในกรุงราชคฤห์มีช้างชื่อนาฬาคิรี เป็นสัตว์ดุร้าย ฆ่ามนุษย์ ครั้ง 
นั้น พระเทวทัตเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์แล้วไปยังโรงช้างได้กล่าวกะพวกควาญช้างว่า พนาย เรา 
เป็นพระราชญาติ สามารถจะแต่งตั้งผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง ตํ่าไว้ในตำแหน่งสูงได้ สามารถจะเพิ่มได้ 
ทั้งเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือน พนาย ล้า กระนั้นเวลาใดพระสมณโคดมทรงพระดำเนินมาตรอกนี้ 
เวลานั้น พวกท่านจง ปล่อยช้างนาฬาคิรีเข้าไปยังตรอกบี้ควาญช้างเหล่านั้นรับคำพระเทวทัต 
แล้ว 

ครั้นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแล้วทรงถือบาตร จีวร เสด็จเข้าไป 
ยังกรุงราชคฤห์พร้อมกับภิกษุมากรูป ทรงพระดำเนินถึงตรอกนั้น ควาญช้าง เหล่านั้นได้แลเห็น 
พระผู้มีพระภาคทรงพระดำเนินถึงตรอกนั้น จึงปล่อยช้างนาฬา คิรีให้ไปยังตรอกนั้น 

ช้างนาฬาคิรีได้แลเห็นพระผู้มีพระภาค ทรงพระดำเนินมา แต่ไกลเทียว แล้วได้ชูงวง หูชัน 
หางชี้วิ่งรี่ไปทางพระผมพระภาค ภิกษเหล่านั้นได้แลเห็นช้างนาฬาคิรีวิ่งมาแต่ไกลเทียว แล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 125 

ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ช้างนาฬาคิรีนี้ดุร้าย หยาบช้า ฆ่ามนุษย์ เดิน 
เข้ามายังตรอก นี้แล้ว ขอพระผู้มีพระภาคจงเสด็จกลับเถิด ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด 
พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธออย่ากลัวเลย ข้อที่ บุคคลจะปลง 
ชีวิตตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่นนั่นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสเพราะพระตถาคตทั้งหลาย 
ย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่น 
แม้ครั้งที่สอง ภิกษุเหล่านั้น -.. 

แม้ครั้งที่สาม ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ช้างนาฬาคิรี 
นี้ดุร้าย หยาบช้า ฆ่ามนุษย์ เดินเข้ามายังตรอกนี้แล้ว ขอพระผู้มี พระภาคจงเสด็จกลับเถิด 
ขอพระสุคตจงเสด็จกลับเถิด พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า มาเถิดภิกษุทั้งหลาย อย่ากลัวเลย ข้อที่บุคคล จะปลงชีวิต 
ตถาคตด้วยความพยายามของผู้อื่น นั่นไม่ใช่ฐานะ ไม , ใช่โอกาส เพราะพระตถาคตทั้งหลาย 
ย่อมไม่ปรินิพพานด้วยความพยายามของผู้อื่น ฯ 

[๓๗๘] คราวนั้น คนทั้งหลาย หนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทม้าง บนเรือน โล้นบ้าง บน 
หลังคาบ้าง บรรดาคนเหล่านัน พวกที่ไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ไร้ปัญญา กล่าวอย่างนีว่า 
ชาวเราผู้เจริญ พระมหาสมณโคดม พระรูปงาม จัก ถูกช้างเบียดเบียน 

ส่วนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส ฉลาด มีปัญญา กล่าวอย่างนี้ว่า ชาวเรา ผู้เจริญ ไม่ 
นานเท่าไรนัก พระพุทธนาคจักทรงท่าสงครามกับช้าง 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาฬาคิรี 

ลำดับนั้น ช้างนาฬาคิรีได้สัมผัสพระเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคแล้ว ลดงวงลงแล้ว 
เข้าไปทางพระผู้มีพระภาค แล้วได้ยืนอยู่ตรงพระพักตร์พระผู้มีพระภาค 

ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาฬาคิรี พลางตรัสกะช้าง 
นาฬาคิรี ด้วยพระคาถา ว่าดังนี้: 

[๓๗๙] ดูกรกุญชร เจ้าอย่าเข้าไปหาพระพุทธนาค เพราะการเข้าไปหา 
พระพุทธนาคด้วยวธกะจิตเป็นเหตุแห่งทุกข์ ผู้ฆ่าพระพุทธนาค 
จากชาตินี้ไปส่ชาติหน้าไม่มีสคติเลย เจ้าอย่าเมา และอย่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 126 

ประมาท เพราะคนเหล่านั้น เป็นผู้ประมาทแล้ว จะไปสู่สุคติ 
ไม , ได้ เจ้านี่แหละ จักทำโดยประการที่จักไปสู่สุคติได้ ฯ 

[๓๘๐] ลำดับนั้น ช้างนาฬาคิรีเอางวงลูบละอองธุลีพระบาทของพระผู้มี พระภาคแล้วพ่น 
ลงบนกระหม่อม ย่อตัวถอยออกไปชั่วระยะที่แลเห็นพระผู้มี พระภาค ไปสู่โรงช้างแล้วได้ยืนอยู่ 
ณ ที่ของตน 

ก็แล ช้างนาฬาคิรีเป็นสัตว์อันพระพุทธนาคทรงทรมานแล้วด้วยประการ นั้น ฯ 
[๓๘๑] สมัยนั้น คนทั้งหลายขับร้องคาถานี้ว่าดังนี้: 

คนพวกหนึ่งย่อมแกช้างและม้า ด้วยใช้ท่อนไม้ม้าง ใช้ขอบ้าง 
ใช้'แส้'บ้าง สมเด็จพระพุทธเจ้าผู้แสวงพระคุณใหญ่ทรงทรมาน 
ช้างโดยมิต้องใช้ท่อนไม้ มิต้องใช้ศัสตรา 

คนทั้งหลายต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า พระเทวทัตนี้เป็นคน มีบาป ไม , มีบุญ 
เพราะพยายามปลงพระชนม์พระสมณโคดม ผู้มีฤทธิ”มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ลาภ 
สักการะของพระเทวทัตเสื่อม ส่วนลาภสักการะของ พระผู้มีพระภาคเจริญยิ่งขึ้น ฯ 

[๓๘๒] สมัยต่อมา พระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะแล้ว พร้อมทั้งบริษัท ได้เที่ยวขอใน 
สกุลทั้งหลายมาฉัน ประชาชนทั้งหลายต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตร จึงเที่ยวขอในสกุลทั้งหลาย มาฉันเล่า ของที่ปรุงเสร็จแล้วใครจะไม่พอใจ 
ของที่ดีใครจะไม , ชอบใจ 

ภิกษุทั้งหลาย ได้ยินพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ พวกที่ เป็นผู้มักน้อย 
-.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระเทวทัตพร้อม กับบริษัท จึงเที่ยวขอในสกุลทั้ง 
หลายมาฉันเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสถามว่า ดูกรเทวทัต ข่าวว่า เธอพร้อมกับบริษัท เที่ยวขอในสกุล 
ทั้งหลายมาฉัน จริงหรือ 

พระเทวทัตทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียน -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะ ภิกษุทั้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติโภชนะสำหรับ ๓ คนในสกุลแก , ภิกษุทั้งหลาย I 
อำนาจประโยชน์ ๓ ประการ คือ เพื่อข่ม บคคลผ้เล้อยาก ๑ เพื่ออย่ผาสกของภิกษผ้มีศีลเป็นที่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 127 

รัก ๑ เพื่ออนุเคราะห์สกุลด้วย หวังว่า ภิกษุทั้งหลายที่มีความปรารถนาลามกอย่าอาศัยฟิกฝายทำลาย 
สงฆ์ ๑ ในการ ฉันเป็นหมู , พึงปรับอาบัติตามธรรม ฯ 

เรื่องวัตถุ ๕ ประการ 

[๓๘๓] ครั้งนั้น พระเทวทัตเข้าไปหาพระโกกาลิกะ พระกตโมรกติส สกะ พระขัณฑ 
เทวีบุตร พระสมุททัตตะ แล้วได้กล่าวว่า มาเถิดท่านทั้งหลาย พวกเราจักทำสังฆเภท จักร 
เภท แก , พระสมณโคดม 

เมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้ แล้วพระโกกาลิกะได้กล่าวว่า พระสมณโคดมมีถุทธมาก 
มีอานุภาพมาก พวกเราชักทำสังฆเภท จักรเภท แก , พระสมณโคดมอย่างไรได้ 

พระเทวทัตกล่าวว่า มาเถิดท่านทั้งหลาย พวกเราจักเข้าไปเฝ็าพระสมณ โคดม แล้ว 
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการว่า พระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้ มักน้อย ความสันโดษ ความ 
ขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม่ สั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย 
พระพุทธเจ้าข้า วัตถุ ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย ความเป็นผู้สันโดษ 
ความขัดเกลา ความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใส การไม , สั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนก 
ปริยาย ข้าพระพุทธเจ้า ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทังหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัตรตลอด ชีวิต 
รูปใดอาศัยบ้านอยู่ รูปนั้นพึงต้องโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรตลอดชีวิต 
รูปใดยินดีกิจนิมนต์ รูปนั้นพึงต้องโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใด 
ยินดีคหบดีจีวร รูปนั้นพึงต้องโทษ ภิกษุ ทั้งหลายพึงถืออยู่โคนไม้เป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดเข้า 
อาศัยที่มุงที่บัง รูปนั้นพึงต้อง โทษ ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลา 
และเนื้อ รูปนั้นพึงต้องโทษ พระสมณโคดมจักไม่ทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้แต่พวกเรานั้น 
จักให้ประชาชนเชื่อถือวัตถุ ๕ ประการนี้ 

พระโกกาลิกะกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย พวกเราสามารถเพื่อทำสังฆเภทจักรเภท แก่ 
พระสมณโคดมด้วยวัตถุ ๕ ประการนี้แน่ เพราะมนุษย์ทั้งหลายเลื่อมใส ในความปฏิบัติเศร้า 
หมอง ฯ 

[๓๘๔] ครั้งนั้น พระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมแล้ว 
นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูล พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า 
พระผ้มีพระภาคตรัสคณแห่งความเป็นผ้มักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด อาการ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 128 

ที่น่าเลื่อมใส ความไม , สั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจ้าข้า วัตถุ ๕ 
ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย ความเป็นผู้สันโดษ ความขัดเกลา ความกำจัด 
อาการที่น่าเลื่อมใส ความไม , สั่งสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้าพระพุทธเจ้า 
ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่ป่าเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบ้านอยู่ 
รูปนั้นพึงต้องโทษ ภิกษุทั้งหลายพึงถือเที่ยว บิณฑบาตเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีกิจนิมนต์ 
รูปนั้นพึงต้องโทษ ภิกษุ ทั้งหลายพึงถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดยินดีคหบดีจีวร รูป 
นั้นพึงต้องโทษภิกษุทั้งหลายพึงถือการอยู่โคนไม้เป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดเข้าอาศัยที่มุงที่บัง รูป 
นั้นพึงต้องโทษ ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและ เนื้อ รูปนั้นพึง 
ต้องโทษ 

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า อย่าเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนา ภิกษุนั้น จงถือการอยู่ป่า 
เป็นวัตร รูปใดปรารถนา จงอยู่ในบ้าน รูปใดปรารถนา จงถือ เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร รูปใด 
ปรารถนา จงยินดีกิจนิมนต์ รูปใดปรารถนา จง ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร รูปใดปรารถนา จงยินดี 
คหบดีจีวร เราอนุญาตโคนไม้เป็น เสนาสนะ ๘ เดือน เราอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ”โดย 
ส่วนสาม คือ ไม , ได้เห็น ไม , ได้ยิน ไม่รังเกียจ 

ครั้งนั้น พระเทวทัตคิดว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาต วัตถุ ๕ ประการ นี้จึง 
ร่าเริงดีใจพร้อมกับบริษัทลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณ แล้ว 
กลับไป ฯ 

พระเทวทัตโฆษณาวัตถุ ๕ ประการ 

[๓๘๕] ต่อมา พระเทวทัตพร้อมกับบริษัทเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์แล้ว ประกาศให้ 
ประชาชนเข้าใจวัตถุ ๕ ประการว่า ท่านทั้งหลาย พวกอาตมาเข้าไปเฝ็า พระสมณโคดมทูลขอวัตถุ 
๕ ประการว่า พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสคุณ แห่งความเป็นผู้มักน้อย -.. การปรารภความ 
เพียร โดยอเนกปริยาย พระพุทธเจ้าข้า วัตถุ ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย 
.-. การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลาย 
พึงถืออยู่ป่าเป็นวัตรตลอดชีวิต รูปใดอาศัยบ้านอยู่ รูปนั้นพึงต้องโทษ -.. ภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงฉัน 
ปลาและเนื้อตลอดชีวิต รูปใดฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงต้องโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้ 
พระสมณโคดมไม่ทรงอนุญาต แต่พวกอาตมาสมาทานประพฤติตาม วัตถุ ๕ ประการนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 129 

[๓๘๖] บรรดาประชาชนเหล่านั้น พวกที่ไม , มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส ไร้ปัญญา กล่าว 
อย่างนี้ว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหล่านี้เป็นผู้กำจัด มีความ ประพฤติขัดเกลา ส่วน 
พระสมณโคดมประพฤติมักมาก ย่อมคิดเพื่อความมักมาก 

ส่วนพวกที่มีศรัทธา เลื่อมใส เป็นผู้ฉลาด มีปัญญา ย่อมเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉนพระเทวทัตจึงได้พยายามเพื่อทำลายสงฆ์ เพื่อทำลายจักรเล่า ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกนั้น 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่ บรรดาที่เป็นผู้มักห้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า 
ไฉนพระเทวทัตจึงได้พยายามเพื่อทำ ลายสงฆ์ เพื่อทำลายจักร แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ 
มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรเทวทัต ข่าวว่า เธอพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ 
เพื่อทำลายจักร จริงหรือ 

พระเทวทัตทูลรับว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่าเลย เทวทัต เธออย่าชอบใจการทำลายสงฆ์ เพราะการ 
ทำลายสงฆ์มีโทษหนักนัก ผู้ใดทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันย่อมประสพ โทษตั้งกัป ย่อมไหม้ 
ในนรกตลอดกัป ส่วนผู้ใดสมานสงฆ์ผู้แตกกันแล้วให้พร้อม เพรียงกัน ย่อมประสพบุญอัน 
ประเสริฐ ย่อมบรรเพิงในสวรรค์ตลอดกัป อย่าเลย เทวทัต เธออย่าชอบใจการทำลายสงฆ์เลย 
เพราะการทำลายสงฆ์มีโทษ หนักนัก ฯ 

[๓๘๗] ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า ท่านพระอานนท์บุ่งอันตรวาสก ถือบาตร จีวร เข้าไป 
บิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ พระเทวทัตได้พบท่านพระอานนท์กำลังเที่ยว บิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ 
จึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ แล้วได้กล่าวว่า ท่าน อานนท์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมจักทำอุโบสถ 
จักทำสังฆกรรม แยกจากพระผู้มี พระภาค แยกจากภิกษุสงฆ์ ครั้นท่านพระอานนท์เที่ยว 
บิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ แล้ว เวลาปัจฉาภัตร กลับจากบิณฑบาตเข้าเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวาย 
บังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า เมื่อเช้านี้ 
ข้าพระพุทธเจ้าบุ่งอันตรวาสก ถือบาตร และจีวร เข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ พระเทวทัต 
พบข้าพระพุทธเจ้ากำลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ แล้วเข้ามาหา ข้าพระพุทธเจ้า ครั้นแล้ว 
กล่าวว่า ท่านอานนท์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผมชักทำ อุโบสถ ชักทำสังฆกรรม แยกจากพระผู้มี 
พระภาค แยกจากภิกษสงฆ์ วันนี้พระเทวทัตจักทำลายสงฆ์ พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 130 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ทรงเปล่งอุทานในเวลา นั้น 
ว่าดังนี้: 

[๓๘๘] ความดี คนดีทำง่าย ความดี คนชั่วทำยาก ความชั่ว 
คนชั่วทำง่าย แต่อารยชน ทำความชั่วได้ยาก ฯ 

ทุติยภาณวาร จบ 

พระเทวทัตหาพรรคพวก 

[๓๘๙] ครั้งนั้น ถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตลุกจากอาสนะ ประกาศให้ ภิกษุทั้งหลาย 
จับสลากว่า ท่านทั้งหลาย พวกเราเข้าไปเฝ็าพระสมณโคดมแล้วทูลขอวัตถุ ๕ ประการว่า 
พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสคุณแห่งความเป็นผู้ มักห้อย -.. การปรารภความเพียรโดย 
อเนกปริยาย วัตถุ ๕ ประการนี้ ย่อมเป็น ไปเพื่อความเป็นผู้มักน้อย -.. การปรารภความเพียร 
โดยอเนกปริยาย ข้าพระพุทธเจ้า ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลายพึงถืออยู่ป่าเป็นวัตรตลอด 
ชีวิต รูปใด อาศัยบ้านอยู่ รูปนั้นพึงต้องโทษ -.. ภิกษุทั้งหลายไม , พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต 
รูปใดพึงฉันปลาและเนื้อ รูปนั้นพึงต้องโทษ วัตถุ ๕ ประการนี้พระสมณโคดม ไม่ทรงอนุญาต 
แต่พวกเรานั้นย่อมสมาทาน ประพฤติตามวัตถุ ๕ ประการนี้วัตถุ ๕ ประการนี้ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นจงจับสลาก ฯ 

[๓๙๐] สมัยนั้น พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ประมาณ ๕๐๐ รูป เป็น พระบวชใหม่ 
และรู้พระธรรมวินัยน้อย พวกเธอจับสลากด้วยเข้าใจว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ลำดับนั้น 
พระเทวทัตทำลายสงฆ์แล้ว พาภิกษุประมาณ๕๐๐ รูป หลีกไปทางคยาสีสะประเทศ ฯ 

[๓๙๑] ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อท่านพระสารีบุตรนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระ 
เทวทัตทำลายสงฆ์แล้ว พาภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปหลีกไปทางคยาสีสะประเทศ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรสารีบุตร โมคศัลลานะ พวกเธอจักมีความ การุญในภิกษุใหม่ 
เหล่านั้นมิใช่หรือ พวกเธอจงรีบไป ภิกษุเหล่านั้นกำลังจะถึง ความย่อยยับ 

พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะทูลรับสนองพระพุทธพจน์แล้ว ลุกจาก อาสนะถวายบังคม 
พระผู้มีพระภาค ทำประทักษิณแล้วเดินทางไปคยาสีสะประเทศ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 131 
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 

[๓๙๒] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ไม , ไกลพระผู้มีพระภาค จึง พระผู้มีพระภาค 
ตรัสถามภิกษุนั้นว่า ดูกรภิกษุ เธอร้องไห้ทำไม 

ภิกษุนั้นกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกของ 
พระผู้มีพระภาค ไปในสำนักพระเทวทัต คงจะชอบใจธรรมของพระเทวทัต 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ ข้อที่สารีบุตรโมคคัลลานะ จะพึงชอบ ใจธรรมของ 
เทวทัต นั่นมิ'ใช่ฐานะ มิใช่โอกาส แต่เธอทั้งสองไปเพื่อซ้อมความ เข้าใจกะภิกษุ ฯ 

พระอัครสาวกพาภิกษุ ๕๐๐ กลับ 

[๓๙๓] สมัยนั้น พระเทวท้ตอันบริษัทหมู , ใหญ่แวดล้อม แล้วนึ่งแสดง ธรรมอยู่ เธอได้ 
เห็นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ มาแต่ไกล จึงเตือนภิกษุ ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เห็น 
ไหม ธรรมเรากล่าวดีแล้ว พระสารีบุตร โมคคัลลานะอัครสาวกของพระสมณโคดม พากัน 
มาสู่สำนักเรา ต้องชอบใจธรรม ของเรา เมื่อพระเทวทัตกล่าวอย่างนี้แล้ว พระโกกาลิกะ ได้กล่าว 
กะพระเทวทัตว่า ท่านเทวทัต ท่านอย่าไว้วางใจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เพราะเธอ 
ทั้งสองมีความปรารถนาลามก ลุอำนาจแก , ความปรารถนาลามก พระเทวท้ตกล่าวว่า อย่าเลย 
คุณ ท่านทั้งสองมาดี เพราะชอบใจธรรมของเรา 

ลำดับนั้น ท่านพระเทวท้ตนิมนต์ท่านพระสารีบุตรด้วยอาสนะกึ่งหนึ่งว่า มาเถิด ท่านสารี 
บุตร นิมนต์นึ่งบนอาสนะนี้ท่านพระสารีบุตรห้ามว่า อย่าเลยท่านแล้วถืออาสนะแห่งหนึ่งนึ่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แม้ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ก็ถืออาสนะแห่งหนึ่งนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้าง 
หนึ่ง ลำดับนั้น พระเทวทัตแสดงธรรม กถาให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง 
หลายราตรี แล้วเชื้อเชิญ ท่านพระสารีบุตรว่า ท่านสารีบุตร ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะแล้ว 
ธรรมีกถา ของภิกษุทั้งหลายจงแจ่มแจ้งกะท่าน เราเมื่อยหลังจักเอน ท่านพระสารีบุตรรับคำ 
พระเทวทัตแล้ว ลำดับนั้น พระเทวทัตปูผ้าสังฆาฏิ ๔ ชั้น แล้วจำวัตรโดยข้างเบื้องขวา เธอเหน็ด 
เหนื่อยหมดสติสัมปชัญญะ ครู , เดียวเท่านั้น ก็หลับไป ฯ 

[๓๙๔] ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรกล่าวสอน พรํ่าสอนภิกษุทั้งหลายด้วยธรรมีกถาอัน 
เป็นอนุศาสนึเจือด้วยอาเทสนาปาฏิหาริย์ท่านพระมหาโมคคัลลานะ กล่าวสอน พรํ่าสอน ภิกษุ 
ทั้งหลายด้วยธรรมีกถาอันเป็นอนุศาสนึเจือด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ ขณะเมื่อภิกษุเหล่านั้นอันท่านพระ 
สารีบุตรกล่าวสอนอยู่ พรํ่าสอนอยู่ด้วยอนุศาสนีเจือด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์ และอันท่านพระมหา 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 132 

โมคคัลลานะกล่าว สอนอยู่ พรํ่าสอนอยู่ ด้วยอนุศาสนีเจือด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ ดวงตาเห็นธรรม 
ที่ ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด 
มีความดับเป็นธรรมดา ที่นั้น ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลาย มาว่า ท่านทั้งหลาย เราจักไป 
เฝ็าพระผู้มีพระภาค ผู้ใดชอบใจธรรมของพระผู้มี พระภาคนั้น ผู้นั้นจงมา 

ครั้งนั้น พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ พาภิกษุ ๕๐๐ รูปนั้นเข้า ไปทางพระเวฬุวัน 
ครั้งนั้น พระโกกาลิกะปลุกพระเทวท้ตให้ลุกขึ้นด้วยคำว่าท่านเทวทัต ลุก ขึ้นเถิด 
พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะพาภิกษุเหล่านั้นไปแล้ว เราบอกท่านแล้ว มิใช่หรือว่า อย่าไว้วางใจ 
พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะ เพราะเธอทั้งสองมีความ ปรารถนาลามก ถึงอำนาจความปรารถนา 
ลามก 

ครั้งนั้น โลหิตร้อนได้พุ่งออกจากปากพระเทวทัต ในที่นั้นเอง ฯ 
[๓๙๕] ครั้งนั้น พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนึ่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เมื่อท่านพระสารีบุตรนึ่งเรียบร้อยแล้ว ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
พระพุทธเจ้าข้า ขอประทานพระวโรกาส ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลาย พึงอุปสมบท 
ใหม่ 

พ. อย่าเลย สารีบุตร เธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของพวกภิกษุผู้ ประพฤติตามภิกษุ 
ผู้ทำลายเลย ดูกรสารีบุตร ล้าเช่นนัน เธอจงให้พวกภิกษุผู้ ประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายแสดงอาบัติ 
ถุลลัจจัย ก็เทวท้ตปฏิบัติแก , เธออย่างไร 

ส. พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาให้ภิกษุทั้งหลาย เห็นแจ้ง สมา 
ทาน อาจหาญ ร่าเริง ตลอดราตรีเป็นอันมาก แล้วได้รับสิ่งกะ ข้าพระพุทธเจ้าว่า ดูกรสารีบุตร 
ภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทธะแล้ว ธรรมีกถาของภิกษุ ทั้งหลายจงแจ่มแจ้งแก่เธอ เราเมื่อยหลัง ดังนี้ 
ฉันใด พระเทวทัต ก็ได้ปฏิบัติ ฉันนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

[๓๙๖] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสิ่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคย 
มีมาแล้ว มีสระใหญ่อยู่ในราวป่า ช้างทั้งหลายอาศัยสระนั้นอยู่ และพวกมันพากันลงสระนั้น 
เอางวงถอนเง่าและรากบัวล้างให้สะอาดจนไม่มีตม แล้วเคี้ยวกลืนกินเง่าและรากบัวนั้น เง่าและ 
รากบัวนั้น ย่อมบำรุงวรรณะและคำลังของช้างเหล่านั้น และช้างเหล่านั้นก็ไม่เข้าถึงความตาย หรือ 
ความทุกข์ปางตาย มีข้อนั้นเป็นเหตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนลูกช้างตัวเล็กๆ เอาอย่างช้างใหญ่ 
เหล่านั้น และพากันลงสระนั้น เอางวงถอนเง่าและรากบัวแล้วไม , ล้างให้สะอาดเคี้ยวกลืน กินทั้งที่มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 133 

ตม เง่าและรากบัวนั้น ย่อมไม่บำรุงวรรณะและกำลังของลูกช้างเหล่านั้น และพวกมันย่อมเช้า 
ถึงความตาย หรือความทุกข์ปางตาย มีข้อนั้นเป็นเหตุดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตเลียนแบบเรา 
จักตายอย่างคนกำพร้า อย่างนั้น เหมือนกัน ฯ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสประพันธคาถา ว่าดังนี้: 

[๓๙๗] เมื่อช้างใหญ่คุมฝูง ขุดดิน กินเง่าบัวอยู่ในสระใหญ่ ลูกช้าง 
กินเง่าบัวทั้งที่มีตมแล้วตาย ฉันใด เทวท้ตเลียนแบบเราแล้ว 
ชักตายอย่างคนกำพร้า ฉันนั้น ฯ 

องค์แห่งทูต 

[๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ ควรทำหน้าที่ทูต องค์ ๘ เป็นไฉน 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
๑. รับฟิง 
๒. ให้ผู้อื่นฟ้ง 
๓. กำหนด 
๔. ทรงจำ 
๕. เช้าใจความ 
๖. ให้ผู้อื่นเช้าใจความ 
๗. ฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ 
๘. ไม่ก่อความทะเลาะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล ควรทำหน้าที่ทูต ฯ 
[๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ ควรทำหน้าที่ ทูต องค์ ๘ 
เป็นไฉน คือ: 

๑. สารีบุตรเป็นผู้รับฟิง 
๒. ให้ผู้อื่นฟ้ง 
๓. กำหนด 
๔. ทรงจำ 
๕. เช้าใจความ 
๖. ให้ผู้อื่นเช้าใจความ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 134 

๗. ฉลาดต่อประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ 
๘. ไม่ก่อความทะเลาะ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แล ควรทำ หน้าที่ทูต 
พระผู้มีพระภาคตรัสประพันธคาถา ว่าดังนี้: 

[๔๐๐] ภิกษุใด เข้าไปสู่บริษัทที่พูดคำหยาบก็ไม่สะทกสะท้าน 
ไม่ยังคำพูดให้เสีย ไม่ปกปิดข่าวสาส์นพูดจนหมดความสงสัย 
และถูกถามก็ไม , โกรธ ภิกษุผู้เช่นนั้นแล ย่อมควรทำหน้าที่ทูต ฯ 
พระเทวท้ตจักเกิดในอบาย 

[๔๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๘ ประการครอบงำ ยํ่ายีแล้ว 
จักเกิดในอบาย ตกนรกชั่วกัปช่วยเหลือไม , ได้ อสัทธรรม ๘ ประการ เป็นไฉน คือ 
๑. เทวท้ตมีจิตอันลาภครอบงำ ยํ่ายีแล้ว จักเกิดในอบายตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป 
ช่วยเหลือไม , ได้ 

๒. เทวทัตมีชิตอันความเสื่อมลาภครอบงำ ยํ่ายีแล้ว ... 

๓. เทวท้ต มี จิตอันยศครอบ งำ ยํ่ายีแล้ว ... 

๔. เทวท้ตมีจิตอันความเสื่อมยศครอบงำ ยํ่ายีแล้ว ... 

๕. เทวท้ตมีจิตอันสักการะครอบงำ ยํ่ายีแล้ว ... 

๖. เทวท้ตมีจิตอันความเสื่อมสักการะครอบงำ ยํ่ายีแล้ว ... 

๗. เทวท้ตมีจิตอันความปรารถนาลามกครอบงำ ยํ่ายีแล้ว ... 

๘. เทวท้ตมีจิตอันความเป็นมิตรชั่วครอบงำ ยํ่ายีแล้วจักเกิดในอบาย ตกนรก ตั้งอยู่ 
ตลอดกัป ช่วยเหลือไม , ได้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีชิตอันอสัทธรรม ๘ ประการนี้แล ครอบงำ ยํ่ายีแล้ว ชักเกิด 
ในอบาย ตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม , ได้ 

ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงครอบงำ ยํ่ายี ลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

... ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

... ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

... สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 135 

... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

ภิกษุพึงครอบงำ ยํ่ายี ความเป็นมิตรลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็ภิกษุ 
อาศัยอำนาจประโยชน์อะไร จึงครอบงำ ยํ่ายี ลาภที่เกิดขึ้น แล้วอยู่ 
... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 
-.. ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 
... ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 
-.. สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 
... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 
... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 
ภิกษุครอบงำ ยํ่ายี ความเป็นมิตรลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุนั้นไม่ครอบงำลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ อาสวะ ทั้งหลาย ที่ทำ 
ความคับแค้นและรุ่มร้อนพึงเกิดขึ้น เมื่อครอบงำ ยํ่ายี ลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ อาสวะเหล่านั้น 
ที่ทำความคับแค้นและรุ่มร้อน ย่อมไม่มีแก่เธอ ด้วย อาการอย่างนี้ 
ก็เมื่อเธอไม่ครอบงำความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ... 

... ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ... 

... ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ... 

... สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ... 

... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ... 

... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ... 

เมื่อเธอไม่ครอบงำความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ อาสวะทั้งหลาย ที่ทำ ความคับแค้น 
และรุ่มร้อน พึงเกิดขึ้น 

... ครอบงำ ยํ่ายี ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ ... 

... ครอบงำ ยํ่ายี ความมีมิตรลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ อาสวะเหล่านั้นที่ทำความคับแค้น 
และรุ่มร้อน ย่อมไม่มีแก่เธอ ด้วยอาการอย่างนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล พึงครอบงำ ยํ่ายี ลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 
... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ -.. 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 136 

-.. ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ -.. 

-.. ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ -.. 

-.. สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ -.. 

... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ -.. 

... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ -.. 

พึงครอบงำ ยํ่ายี ความมีมิตรชั่วที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาว่า พวกเราจักครอบงำ ยํ่ายีลาภที่เกิด 

*,,11 

ขนแลวอยู่ 

... ความเสื่อมลาภที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

-.. ยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

... ความเสื่อมยศที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

-.. สักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

... ความเสื่อมสักการะที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

... ความปรารถนาลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ 

พวกเราจักครอบงำยํ่ายีความมีมิตรลามกที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย 
พวกเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล ฯ 

[๔๐๒]ดูกรภิกษุทั้งหลายเทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม๓ประการ ครอบงำยํ่ายีชักเกิด 
ในอบาย ตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม , ได้อสัทธรรม ๓ ประการ เป็นไฉน คือ: 

๑. ความปรารถนาลามก 
๒. ความมีมิตรชั่ว 

๓. พอบรรลุคุณวิเศษเพียงคั่นตํ่า ก็เลิกเสีย ในระหว่าง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ ประการนี้แล ครอบงำ ยํ่ายี จักเกิดใน 
อบาย ตกนรก ตั้งอยู่ตลอดกัป ช่วยเหลือไม , ได้ 

นิคมคาถา 

[๔๐๓] ใครๆ จงอย่าเกิดเป็นคนปรารถนาลามก ในโลก ท่านทั้งหลายจง 
รู้จักเทวทัตนั้นตามเหตุแม้นี้ว่า มีคติเหมือนคติของคนปรารถนา 
ลามก เทวทัตปรากฏว่า เป็นบัณฑิต รู้กันว่าเป็นผู้อบรมตนแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 137 

เราก็ได้ทราบว่าเทวทัตตั้งอยู่ดุจผู้รุ่งเรืองด้วยยศ เธอสั่งสมความ 
ประมาทเบียดเบียนตถาคตนั้น จึงตกนรกอเวจี มีประตูถึง ๔ ประตู 
อันน่ากลัว ก็ผู้ใดประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้ไม่ทำบาปกรรม 
บาปย่อมถูกต้องเฉพาะผู้นั้น ผู้มี'จิตประทุษร้าย ไม , เอื้อเฟือ 
ผู้ใดตั้งใจประทุษร้ายมหาสมุทร ด้วยยาพิษเป็นหม้อๆ ผู้นั้นไม่ควร 
ประทุษร้ายด้วยยาพิษนั้นเพราะมหาสมุทรเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉันใด 
ผู้ใดเบียดเบียนตถาคตผู้เสด็จไปดีแล้ว มีพระนัยสงบด้วย 
กล่าวติเตียน การกล่าวติเตียนในตถาคตนั้นฟืงไม่ขึ้น ฉันนั้น 
เหมือนกัน ภิกษุผู้ดำเนินตามมรรคาของพระพุทธเจ้า หรือสาวก 
ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใด พึงถึงความสิ้นทุกข์ บัณฑิตพึง 
กระทำพระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้เช่นนั้น 
ให้เป็นมิตร และพึงคบหาท่าน ฯ 

สังฆราชี 

[๔๐๔] ครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคถวายบังคม แล้วนั่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง เมื่อท่านพระอุบาลีนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า 
สังฆราชี สังฆราชี ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเป็น สังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท ด้วยเหตุเพียง 
เท่าไร เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุหนึ่งรูป ฝ่ายหนึ่งมี ๒ รูป รูปที่ ๔ 
ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ 
สลากนี้ ดูกรอุบาลี แม้ด้วยเหตุอย่างนี้ เป็น สังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท 

ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี ๒ รูป รูปที่ ๕ ประกาศ ให้จับสลากว่า 
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ สลากนี้ดูกรอุบาลี แม้ด้วย 
เหตุอย่างนี้ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท 

ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๒ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๓ รูป รูปที่ ๖ ประกาศ ให้จับสลากว่า 
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จง ชอบใจสลากนี้ดูกรอุบาลี แม้ด้วย 
เหตุอย่างนี้ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท 

ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗ ประกาศให้จับสลากว่า 
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้ดูกรอุบาลี แม้ด้วย 
เหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 138 

ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งก็มี ๓ รูป รูปที่ ๗ ประกาศให้จับสลากว่า 
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ ดูกรอุบาลี แม้ด้วย 
เหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท 

ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๓ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๘ ประกาศ ให้จับสลากว่า 
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจ สลากนี้ดูกรอุบาลี แม้ด้วย 
เหตุอย่างนี้ ก็เป็นสังฆราชี แต่ไม่เป็นสังฆเภท 

ดูกรอุบาลี ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๔ รูป ฝ่ายหนึ่งมี ๔ รูป รูปที่ ๙ ประกาศ ให้จับสลากว่า 
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้จงชอบใจสลากนี้ดูกรอุบาลี แม้ด้วย 
เหตุอย่างนี้แล เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท 

ดูกรอุบาลี ภิกษุ ๙ รูป หรือเกินกว่า ๙ รูป เป็นทั้งสังฆราชี และสังฆเภท 

ดูกรอุบาลี ภิกษุณีท่าลายสงฆ์ย่อมไม , ได้ แต่พยายามเพื่อจะท่าลายได้ 

สิกขมานา ก็ท่าลายสงฆ์ไม , ได้ 

สามเณรก็ท่าลายสงฆ์ไม , ได้ 

สามเณรีก็ท่าลายสงฆ์ไม , ได้ 

อุบาสกก็ทำลายสงฆ์ไม่ได้ 

อุบาสิกาก็ทำลายสงฆ์ไม , ได้ แต่พยายามเพื่อจะทำลายได้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุปกตัตตะ มีสังวาสเสมอกัน อยู่ในสีมาเดียวกัน ย่อม ทำลายสงฆ์ได้ ฯ 

สังฆเภท 

[๔๐๕] ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า สังฆเภท สังฆเภท 
ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไร สงฆ์จึงแตก 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 
๑. ย่อมแสดงอธรรมว่า เป็นธรรม 
๒. ย่อมแสดงธรรมว่า เป็นอธรรม 
๓. ย่อมแสดงสิ่งไม่เป็นวินัยว่า เป็นวินัย 
๔. ย่อมแสดงวินัยว่า ไม่เป็นวินัย 

๕. ย่อมแสดงคำอันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำอันตถาคตตรัส ภาษิตไว้ 
๖. ย่อมแสดงคำอันตถาคตตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำอันตถาคตมิได้ตรัส ภาษิตไว้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 139 

๗. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่า เป็นกรรมอันตถาคต ประพฤติมา 

๘. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาว่า เป็นกรรมอันตถาคตมิได้ ประพฤติมา 

๙. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ 

๑๐. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ 

๑๑. ย่อมแสดงอนาบัติว่า เป็นอาบัติ 

๑๒. ย่อมแสดงอาบัติว่า เป็นอนาบัติ 

๑๓. ย่อมแสดงอาบัติเบาว่า เป็นอาบัติหนัก 

๑๔. ย่อมแสดงอาบัติหนักว่า เป็นอาบัติเบา 

๑๕. ย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่า เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

๑๖. ย่อมแสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ว่า เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ 

๑๗. ย่อมแสดงอาบัติชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ 

๑๘. ย่อมแสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติชั่วหยาบ 

พวกเธอย่อมประกาศให้แตกแยกกัน ด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ย่อมแยก ทำอุโบสถ แยก 
ทำปวารณา แยกทำสังฆกรรม 

ดูกรอุบาลี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล สงฆ์เป็นอันแตกกันแล้ว 

สังฆสามัคคี 

[๔๐๖] ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า พระองค์ตรัสว่า สังฆสามัคคี สังฆ 
สามัคคี ดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรสงฆ์จึงพร้อมเพรียงกัน 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 
๑. ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่า ไม , เป็นธรรม 
๒. ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่า เป็นธรรม 
๓. ย่อมแสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่า มิใช่วินัย 
๔. ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่า เป็นวินัย 

๕. ย่อมแสดงคำอันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำอันตถาคตมิได้ ตรัสภาษิตไว้ 
๖. ย่อมแสดงคำอันตถาคต ตรัสภาษิตไว้ว่า เป็นคำอันตถาคตตรัส ภาษิตไว้ 
๗. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่า เป็นกรรมอันตถาคต มิได้ประพฤติมา 
๘. ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแล้วว่า เป็นกรรมอันตถาคต ประพฤติมาแล้ว 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 140 

๙. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคต มิได้บัญญัติไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตถาคตมิได้ บัญญัติไว้ 

๑๐. ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่า เป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ 

๑๑. ย่อมแสดงอนาบัตึว่า เป็นอนาบัติ 

๑๒. ย่อมแสดงอาบัติว่า เป็นอาบัติ 

๑๓. ย่อมแสดงอาบัติเบาว่า เป็นอาบัติเบา 

๑๔. ย่อมแสดงอาบัติหนักว่า เป็นอาบัติหนัก 

๑๕. ย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่า เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ 

๑๖. ย่อมแสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ว่า เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ 

๑๗. ย่อมแสดงอาบัติชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติชั่วหยาบ 

๑๘. ย่อมแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ 

พวกเธอย่อมไม่ประกาศให้แตกแยกกันด้วยวัตถุ ๑๘ ประการนี้ ย่อมไม่ แยกทำอุโบสถ 
ย่อมไม่แยกทำปวารณา ย่อมไม่แยกทำสังฆกรรม 

ดูกรอุบาลี ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล สงฆ์เป็นอันพร้อมเพรียงกัน ฯ 
[๔๐๗] ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า ก็ภิกษุนั้นทำลายสงฆ์ ผู้พร้อมเพรียง 
กันแล้ว จะได้รับผลอย่างไร 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมได้รับผล 
ชั่วร้าย ตั้งอยู่ชั่วกัป ย่อมไหม้ในนรกตลอดกัป ฯ 

นิคมคาถา 

[๔๐๘] ภิกษุทำลายสงฆ์ ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ชั่วกัป 
ภิกษุผู้ยินดีในการแตกพวก ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมเสื่อมจาก 
ธรรมอันเกษมจากโยคะ ภิกษุทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้ว 
ย่อมไหม้ในนรกตลอดกัป ฯ 

[๔๐๙] ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า ก็ภิกษุสมานสงฆ์ที่ แตกกันแล้วให้ 
พร้อมเพรียงกัน จะได้รับผลอย่างไร 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุสมานสงฆ์ที่แตกกันแล้วให้ พร้อมเพรียงกัน 
ย่อมได้บฌอันประเสริช ย่อมบรรเพิงในสรวงสวรรค์ตลอดกัป ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 141 
นิคมคาถา 

[๔๑๐] ความพร้อมเพรียงของหมู่ เป็นเหตุแห่งสุข และการ 
สนับสนุนผู้พร้อมเพรียงกัน ก็เป็นเหตุแห่งสุข ภิกษุผู้ยินดีใน 
ความพร้อมเพรียงตั้งอยู่ในธรรม ย่อมไม , เสื่อมจากธรรมอัน เกษม 
จากโยคะ ภิกษุสมานสงฆ์ ให้พร้อมเพรียงกันแล้ว ย่อมบรรเพิง 
ในสรวงสวรรค์ตลอดกัป ฯ 

ผู้ทำลายสงฆ์ต้องเกิดในอบาย 

[๔๑๑] ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า มีหรือ พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ทำ ลายสงฆ์ต้องเกิดใน 
อบาย ตกนรก อยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือไม , ได้ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มี อุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ชั่วกัป 
ช่วยเหลือไม , ได้ 

อุ. และมีหรือ พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม , ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรก 
อยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้ 

พ. มี อุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ไม่ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรก อยู่ ชั่วกัป พอช่วย 
เหลือได้ 

อุ. พระพุทธเจ้าข้า ก็ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือ 
ไม , ได้ เป็นไฉน 

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงอธรรมว่า เป็นธรรม มีความเห็นในธรรม 
นั้นว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นอธรรม อำพรางความเห็น อำพรางความถูกใจ 
อำพรางความชอบใจ อำพรางความจริง ย่อมประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ 
ท่านทั้งหลายจงจับ สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แม้นี้แล ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ ชั่วกัป ช่วยเหลือ 

11 11ๅ 

พ เด 

อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงอธรรมว่า เป็นธรรม มีความเห็นในธรรม นั้นว่าเป็นอธรรม 
มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม อำพรางความเห็น อำพรางความถูกใจ อำพรางความ 
ชอบใจ อำพรางความจริง ย่อมประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลาย 
จงจับสลากนี้จงชอบ ใจสลากนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 142 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์นี้แล ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ชั่ว กัป ช่วยเหลือ 

1ๅ 11/1 3) 

พ เด 

อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม มีความเห็นในธรรม นั้นว่าเป็นอธรรม 
มีความสงสัยในความแตกกัน อำพรางความเห็น อำพราง ความถูกใจ อำพรางความชอบใจ 
อำพรางความจริง ย่อมประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับ 
สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แม้นี้แล ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ชั่วกัป ช่วยเหลือ 

ไๅ 11/1 3) 

พ เด 

อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม มีความเห็นในอธรรม นั้นว่าเป็นธรรม 
มีความเห็นในการแตกกันว่าเป็นอธรรม ... 

... มีความเห็นในอธรรมนั้นว่าเป็นธรรมมีความสงสัยในความแตกกัน -.. 

... มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็น อธรรม ... 

... มีความสงสัยในอธรรมนั้นมีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม ... 

... มีความสงสัยในอธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน อำพราง ความเห็น อำพราง 
ความถูกใจ อำพรางความชอบใจ อำพรางความจริง ย่อม ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย 
นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับ สลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แม้นี้แล ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ ชั่วกัป ช่วยเหลือ 

1เ1 11ๅ 3) 

เม เด 

อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรม ... ย่อมแสดงสิ่งมิใช่ วินัยว่าเป็นวินัย 
ย่อมแสดงวินัยว่ามิใช่วินัย ย่อมแสดงคำอันตถาคตมิได้ตรัส ภาษิตไว้ ว่าเป็นคำอันตถาคตตรัส 
ภาษิตไว้ ย่อมแสดงคำอันตถาคตตรัสภาษิตไว้ ว่าเป็นคำอันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ ย่อมแสดง 
กรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่า เป็นกรรมอันตถาคตประพฤติมาแล้ว ย่อมแสดงกรรมอันตถาคต 
ประพฤติมาแล้ว ว่าเป็นกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาแล้ว ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติ 
ไว้ ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตมิ ได้บัญญัติ 
ไว้ ย่อมแสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัติ ย่อมแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัดึ ย่อม แสดงอาบัติเบาว่าเป็น 
อาบัติหนัก ย่อมแสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบา ย่อมแสดง อาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็น 
อาบัติหาส่วนเหลือมิได้ ย่อมแสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ ว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ ย่อมแสดง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 143 

อาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม , ชั่วหยาบ ย่อมแสดงอาบัติไม , ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบ 
มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นอธรรม มีความเห็นใน 
ธรรมนั้นว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็น 
อธรรม มี ความสงสัยในความแตกกัน มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นธรรม มีความเห็นในความ 
แตกกันว่าเป็นอธรรม มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นธรรม มีความสงสัยใน ความแตกกัน มีความ 
สงสัยในธรรมนั้น มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นอธรรม มีความสงสัยในธรรมนั้น มีความ 
เห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม มีความสงสัย ในธรรมนั้น มีความสงสัยในความแตกกัน 
อำพรางความเห็น อำพรางความถูก ใจ อำพรางความชอบใจ อำพรางความจริง ย่อมประกาศให้ 
จับสลากว่า นี้ธรรมนี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ท่าลายสงฆ์แม้นี้แล ต้องเกิดในอบาย ตกนรก อยู่ ชั่วกัป ช่วยเหลือ 

1เๅ 11)1 3 ) 

พ เด 

ผู้ท่าลายสงฆ์ไม่ต้องเกิดในอบาย 

[๔๑๒] ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า ก็ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ ไม , ต้องเกิดในอบาย 
ไม่ตกนรก อยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้ เป็นไฉน 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงอธรรมว่า เป็นธรรม 
มีความเห็นในอธรรมนั้นว่าเป็นธรรม มีความเห็นในความแตกกันว่า เป็นธรรม ไม , อำพรางความเห็น 
ไม , อำพรางความถูกใจ ไม , อำพรางความชอบใจ ไม , อำพรางความจริง ย่อมประกาศให้จับสลากว่า 
นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แม้นี้แล ไม , ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรก อยู่ชั่วกัป 
พอช่วยเหลือได้ 

อนึ่ง อุบาลี ภิกษุย่อมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรม ... ย่อมแสดงอาบัติชั่ว หยาบว่าเป็นอาบัติ 
ไม่ชั่วหยาบ มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นธรรม มีความเห็นใน ความแตกกันว่าเป็นธรรม ไม , 
อำพรางความเห็น ไม , อำพรางความถูกใจ ไม , อำพราง ความชอบใจ ไม , อำพรางความจริง ย่อม 
ประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลาย จงจับสลากนี้ จงชอบใจ 
สลากนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 144 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แม้นี้แล ไม , ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรก อยู่ชั่วกัป 
พอช่วยเหลือได้ ฯ 


ตติยภาณวาร จบ 
สงฆ์เภทข้นธกะ ที่ ๗ จบ 


หัวข้อประจำข้นธกะ 

[๔๑๓] เรื่องพระพุทธเจ้าประทับที่อนุปิยนิคม เรื่องศากยกุมารผู้มีชื่อเสียง เรื่องพระ 
อนุรุทธะสุขุมาลชาติไม , ปรารถนาจะทรงผนวชเรื่องไถหว่านไขนี้าถอน หญ้าเกี่ยวข้าวขนข้าว 
ตั้งลอม นวดข้าว สงฟาง โปรยข้าวลีบ ขนขึ้นฉางเรื่องการงาน ไม่สิ้นสุด มารดา บิดา ปูย่า 
ตายาย ตายไปหมด เรื่องพระภัททิยะ พระอนุรุทธะ พระอานนท์ พระภัคคุ พระกิมพิละ 
สำคัญพระองค์ว่าเป็นศากยะ เรื่องพระพุทธเจ้า ประทับที่เมืองโกสัมพี เรื่องพระเทวทัตเสื่อมจาก 
ถุทสิ้เรื่องกักกุธะโกฬิยบุตรตาย เรื่องประกาศพระเทวท้ต เรื่องปลงพระชนม์พระชนก เรื่องส่ง 
บุรุษ เรื่องกลิ้งศิลาเรื่องปล่อยช้างนาฬาคิรี เรื่องอำนาจประโยชน์ ๓ ประการ เรื่องวัตถุ ๕ 
ประการ เรื่องทำลายสงฆ์มีโทษหนัก เรื่องพระเทวทัตทำลายสงฆ์ เรื่องให้ภิกษุผู้ประพฤติตามภิกษุ 
ผู้ทำลายสงฆ์แสดงอาบัติถุลลัจจัย เรื่ององค์ ๘ สามเรื่อง เรื่องอสัทธรรม ๓ ประการ เรื่องสังฆราชี 
เรื่องสังฆเภท ฯ 

หัวข้อประจำข้นธกะ จบ 


วัตตข้นธกะ 
เรื่องพระอาคันตุกะ 

[๔๑๔] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ 
อนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตลี ครั้งนั้นพระอาคันตุกะ สวม รองเท้าเข้าไปสู่อารามก็มี 
กั้นร่มเข้าไปสู่อารามก็มี คลุมศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี พาด จีวรบนศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี ล้างเท้า 
ด้วยนั้าฉันก็มี ไม , ไหว้ภิกษุเจ้าถิ่นผู้แก่พรรษา กว่าก็มี ไม , ถามเสนาสนะก็มี มีพระอาคันตุกะรูปหนึ่ง 
ถอดลิ่มแล้วผลักบานประตู เข้าไปสู่วิหารที่ไม่มีใครอยู่โดยพลัน งูตกจากเบื้องบนลงมาที่คอของเธอ 
เธอกลัว ร้องขึ้นสดเสียง ภิกษทั้งหลายรีบเข้าไปถามว่า ท่านร้องสดเสียงทำไม เธอจึงบอก เรื่องนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 145 

แก่ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระ 
อาคันตุกะจึงสวมรองเท้าเข้าไปสู่อารามก็มี กั้นร่มเข้าไปสู่ อารามก็มี คลุมศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี 
พาดจีวรบนศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี ล้างเท้าด้วย นํ้าฉั1นก็มี ไม , ไหว้ภิกษุเจ้าถิ่นผู้แก่พรรษากว่าก็มี 
ไม , ถามเสนาสนะก็มี แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่าภิกษุอาคันตุกะ สวมรองเท้า 
เข้าไปสู่อารามก็มี กั้นร่มเข้าไปสู่อารามก็มี คลุมศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี พาดจีวรบนศีรษะเข้าไป 
สู่อารามก็มี ล้างเท้าด้วยนํ้าฉันก็มี ไม , ไหว้ภิกษุเจ้าถิ่นผู้แก่ พรรษากว่าก็มี ไม , ถามเสนาสนะก็มี 
จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุอาคันตุกะ จึงได้ 
สวมรองเท้าเข้าไปสู่อารามก็มี กั้นร่มเข้าไปสู่อารามก็มี คลุมศีรษะเข้าไป สู่อารามก็มี พาดจีวร 
บนศีรษะเข้าไปสู่อารามก็มี ล้างเท้าด้วยนาฉันก็มี ไม , ไหว้ภิกษุ เจ้าถิ่นผู้แก , พรรษากว่าก็มี ไม , ถาม 
เสนาสนะก็มี ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำของภิกษุเหล่านั้นนั่น ไม , เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของ 
ชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
เหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย จะพึง 
ประพฤติเรียบร้อย ฯ 

อาคันตุกวัตร 

[๔๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาคันตุกะคิดว่า จักเข้าไปสู่อารามเดี๋ยวนี้ พึงถอดรองเท้า 
เคาะ แล้วถือไปตํ่าๆ ลดร่ม เปิดศีรษะ ลดจีวรบนศีรษะลงไว้ที่บ่า ไม่ ต้องรีบร้อน พึงเข้าไปสู่อาราม 
ตามปกติ เมื่อเข้าไปสู่อารามพึงสังเกตว่า ภิกษุเจ้าถิ่น ประชุมกันที่ไหน ภิกษุเจ้าถิ่นประชุมกันที่ใด 
คือ ที่โรงฉัน มณฑป หรือโคนไม้ พึง ไปที่นั่น วางบาตรไว้ที่แห่งหนึ่ง วางจีวรไว้ที่แห่งหนึ่ง 
พึงถืออาสนะที่สมควรนั่ง พึง ถามถึงนั้าฉัน พึงถามถึงนั้าใช้ว่า ไหนนั้าฉัน ไหนนั้าใช้ ล้าต้องการ 
นั้าฉัน พึงตักนา ฉันหาดื่ม ล้าต้องการนั้าใช้ พึงตักนั้าใช้มาล้างเท้า เมื่อล้างเท้าพึงรดนั้าด้วยมือ 
ข้าง หนึ่ง พึงล้างเท้าด้วยมือข้างหนึ่ง รดนั้าด้วยมือใด ไม่พึงล้างเท้าด้วยมือนั้น พึงถาม ถึงผ้าเช็ด 
รองเท้าแล้วจึงเช็ดรองเท้า เมื่อจะเช็ดรองเท้า พึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อน ใช้ ผ้าเปียกเช็ดทีหลัง พึงซัก 
ผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึ่งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ล้าภิกษุเจ้าถิ่นแก , พรรษากว่า พึงอภิวาท ถ้าอ่อนพรรษากว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 146 

พึงให้เธออภิวาท พึงถามถึงเสนาสนะ ว่า เสนาสนะไหนถึงแก่ผม พึงถามถึงเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่ 
หรือที่ไม่มีภิกษุอยู่ พึง ถามถึงโคจรคาม พึงถามถึงอโคจรคาม พึงถามถึงสกุลทั้งหลายที่ได้รับสมมติ 
ว่าเป็นเสกขะ พึงถามถึงที่ถ่ายอุจจาระ พึงถามถึงที่ถ่ายปัสสาวะ พึงถามถึงนํ้าฉั1น พึงถามถึง นาใช้ 
พึงถามถึงไม้เท้า พึงถามถึงกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า ควรเข้าเวลาเท่าไร ควรออก เวลาเท่าไร ถ้าวิหาร 
ไม่มีภิกษุอยู่ พึงเคาะประตูรออยู่สักครู , หนึ่งแล้วถอดลิ่มผลักบานประตู ยืนอยู่ข้างนอกแลดูให้ทั่ว 
ถ้าวิหารรก หรือเตียงซ้อนอยู่บนเตียง หรือตั่งซ้อนอยู่บนตั่ง เสนาสนะมีละอองจับอยู่เบื้องบน 
ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงชำระเสีย เมื่อจะชำระวิหาร พึงขนเครื่องลาดพื้นออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง 
ก่อน พึงขนเขียง รองเท้าเตียงออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พึงขนฟูกและหมอนออกไปวางไว้ที่ควร 
แห่งหนึ่ง พึงขนผ้านิสีทนะและผ้าปูนอนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เตียง ตั่ง อัน ภิกษุพึงยกตํ่าๆ 
ทำให้เรียบร้อย อย่าให้ครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนไป วางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง กระโถน 
พึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พนักอิงพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ถ้าในวิหารมีหยาก 
เยื่อ พึงกวาดแด , เพดานลงมาก่อน พึงเช็ด กรอบหน้าต่าง ประตูและมุมห้อง ถ้าฝาทานํ้ามันขึ้นรา 
พึงเอาผ้าชุบนํ้าบิดแล้วเช็ดถ้าพื้นทาสีดำขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบนํ้าบิดแล้วเช็ด ถ้าพื้นไม , ได้ทา พึงเอา 
นาพรมแล้วกวาด ด้วยคิดว่าอย่าให้ฝนกลบวิหาร พึงเก็บกวาดหยากเยื่อไปทั้งเสีย ณ ที่ควรแห่ง 
หนึ่ง เครื่องลาดพื้น พึงผึ่งแดดชำระเคาะปัด แล้วขนกลับไปปูไว้ตามเดิม เขียง รองเท้าเตียง 
พึงผึ่งแดด ขัด เช็ดแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะ ยกตํ่าๆ ทำให้ดี 
อย่าให้ครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไว้ ตามเดิม ฟูกและหมอนตากแห้งแล้ว 
เคาะปัดให้สะอาด ขนกลับวางไว้ตามเดิม ผ้า ปูนั่งและผ้าปูนอนตากแห้งแล้ว สลัดให้สะอาด 
ขนกลับปูไว้ตามเดิม กระโถน พนักอิง ตากแล้ว พึงเช็ด ขนกลับไปตั้งไว้ตามเดิม พึงเก็บบาตร 
จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียงหรือใต้ตั่ง แล้วเก็บ 
บาตรแต่อย่าเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือ 
ข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเตียง พึงทำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน เก็บ จีวร ถ้ามีลมเจือ 
ด้วยผงคลีพัดมาทางทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทาง 
ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ถ้ามีลมเจือ ด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่าง 
ด้านเหนือ ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว กลางวัน 
พึงเปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดูร้อน กลางวันพึงปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงเปิด ถ้าบริเวณ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 147 

ซุ้มนา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้านํ้าฉัน นั้าใช้ไม่มี พึงชัดตั้งไว้ ถ้านา 
ในหม้อชำระไม่มี พึงตักน'าษาไว้'ในหม้อชำระ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายซึ่งภิกษุอาคัน ตุกะทั้งหลาย 
พึงประพฤติเรียบร้อย ฯ 

อาวาสิกวัตร 

[๔๑๖] สมัยนั้น ภิกษุเจ้าถิ่นเห็นพระอาคันตุกะแล้ว ไม่ปูอาสนะ ไม่ตั้งนั้าล้างเท้า 
ไม่ตั้งตั่งรองเท้าไม่ตั้งกระเบื้องเช็ดเท้าไว้ ไม , ลุกรับบาตรจีวร ไม , ถาม ด้วยนั้าฉัน ไม , ถามด้วย 
นั้าใช้ ไม , ไหว้พระอาคันตุกะแม้ผู้แก , กว่า ไม่ชัดเสนาสนะให้ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. 

ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุเจ้าถิ่น เห็นพระอาคันตุกะแล้ว จึงไม่ปูอาสนะ 
ไม่ตั้งนั้าล้างเท้า ไม่ตั้งตั่งรองเท้า ไม่ตั้งกระเบื้องเช็ดเท้า ไม , ลุกรับบาตร จีวร ไม , ถามด้วยนั้าฉัน 
ไม , ถามด้วยนั้าใช้ ไม่ไหว้ พระอาคันตุกะผู้แก , กว่า ไม่ชัดเสนาสนะให้ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายข่าวว่า ... จริงหรือ 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าช้า 

พระผู้มีพระภาคทรงติเตียน -.. ครั้นแล้ว , ทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราชัก บัญญัติวัตรแก่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุเจ้าถิ่น 
ทั้งหลายจะพึงประพฤติเรียบร้อย ฯ 

[๔๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจ้าถิ่นเห็นภิกษุอาคันตุกะผู้แก , กว่าแล้ว พึงปูอาสนะ 
พึงตั้งนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงลุกรับบาตร จีวร พึง ถามด้วยนั้าฉัน พึงถาม 
ด้วยนั้าใช้ ล้าอุตสาหะ พึง เช็ดรองเท้า เมื่อจะเช็ดรองเท้าพึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ด 
ทีหลัง พึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วผึ่งไว้ ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง พึงอภิวาท ภิกษุอาคันตุกะผู้แก่กว่า 
พึงชัดเสนาสนะถวายว่า เสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน พึง บอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่ หรือไม่มีภิกษุอยู่ 
พึงบอกโคจรคาม พึง บอกอโจรคาม พึง บอกสกุลที่เป็นเสกขะสมมติ พึงบอกที่ถ่ายอุจจาระ พึงบอก 
ที่ถ่ายปัสสาวะ พึง บอกนาฉัน พึง บอกนั้าใช้ พึง บอกไม้เท้า พึง บอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า เวลานี้ 
ควรเช้า เวลานี้ควรออก ล้าภิกษุอาคันตุกะอ่อนพรรษากว่า พึงนั่งบอกว่า ท่านจงวางบาตรที่นั่น 
จงวางจีวรที่นั่น จงนั่งอาสนะนี้พึงบอกนั้าฉัน พึง บอกนา , ใช้ พึง บอกผ้าเช็ดรองเท้า พึง แนะนำ 
ภิกษอาคันตกะให้อภิวาท พึง บอกเสนาสนะว่า เสนาสนะนั่นถึงแก่ท่าน พึงบอกเสนาสนะที่มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 148 

ภิกษุอยู่ หรือไม , มีภิกษุอยู่ พึงบอก โคจรคาม พึงบอกอโคจรคาม พึงบอกสกุลที่เป็นเสกขะสมมติ 
พึงบอกที่ถ่ายอุจจาระ พึงบอกที่ถ่ายปัสสาวะ พึงบอกนาฉัน พึงบอกนํ้าใช้ พึงบอกไม้เท้า 
พึงบอกกติกา สงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า เวลานี้ควรเช้า เวลานี้ควรออก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายซึ่งภิกษุเจ้าถิ่น ทั้งหลาย 
พึงประพฤติเรียบร้อย ฯ 

คมิกวัตร 

[๔๑๘] สมัยนั้น ภิกษุผู้เตรียมจะไปไม่เก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน เปิดประตู หน้าต่างทิ้งไว้ 
ไม่มอบหมายเสนาสนะ แล้วหลีกไป เครื่องไม้ เครื่องดิน เสียหาย เสนาสนะไม่มีใครรักษา 
บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่าไฉนภิกษุผู้เตรียมจะไป จึงไม่เก็บ 
เครื่องไม้ เครื่องดิน เปิดประตูหน้าต่าง ทิ้งไว้ ไม่มอบหมายเสนาสนะ แล้วหลีกไป เครื่องไม้ 
เครื่องดินเสียหาย เสนาสนะ ไม่มีใครรักษา จึงกราบทูลเรื่องนั้น แด'พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทิ้งหลาย ข่าวว่า ... จริงหรือ 
ภิกษุทิ้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุผู้เตรียมจะไป โดยประการ ที่ภิกษุผู้เตรียมจะไปพึง 
ประพฤติเรียบร้อย ฯ 

[๔๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงเก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน ปิด ประตู 
หน้าต่าง มอบหมายเสนาสนะ ถ้าภิกษุไม่มี พึงมอบหมายสามเณร ถ้าสามเณร ไม่มี พึงมอบ 
หมายคนวัด ถ้าคนวัดไม่มี พึงมอบหมายอุบาสก ถ้าไม่มีภิกษุ สามเณร คนวัดหรืออุบาสก 
พึงยกเตียงขึ้น วางไว้บนศิลา ๔ แผ่น แล้วพึงยกเตียง ซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั้ง แล้วกองเครื่อง 
เสนาสนะไว้ข้างบน เก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน ปิดประตูหน้าต่าง แล้วจึงหลีกไป ล้าวิหารฝนรั่ว 
ล้าอุตสาหะอยู่ พึงมุง หรือพึงทำ ความขวนขวายว่า จะมุงวิหารได้อย่างไร ล้าได้ตามความขวน 
ขวายอย่างนี้นั่นเป็น ความดี ล้าไม , ได้ ที่ใดฝนไม่รั่ว พึงยกเตียงขึ้นวางบนศิลา ๔ แผ่น ในที่นั้น 
แล้วพึงยกเตียงช้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั่ง แล้วกองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน เก็บเครื่องไม้ 
เครื่องดิน ปิดประตูหน้าต่างแล้วจึงหลีกไป ล้าวิหารฝนรั่วทุกแห่ง ล้าอุตสาหะอยู่ พึงขน 
เครื่องเสนาสนะเข้าบ้าน หรือพึงทำความขวนขวายว่า จะขนเครื่องเสนาสนะ เข้าบ้าน อย่างไร 
ล้าได้ตามความขวนขวายอย่างนี้ นั่นเป็นความดี ล้าไม , ได้ พึงยก เตียงขึ้นวางบนก้อนศิลา ๔ แผ่น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 149 

ในที่แจ้ง แล้วพึงยกเตียงซ้อนเตียง ยกตั่งซ้อนตั่ง กองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบนเก็บเครื่องไม้ 
เครื่องดิน แล้วคลุมด้วยหญ้าหรือใบไม้ แล้วจึงหลีกไปด้วยคิดว่า อย่างไรเสีย ส่วนของเตียงตั่ง 
คงเหลืออยู่บ้าง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุผู้เตรียมจะไป ซึ่งภิกษุผู้เตรียม จะไปพึงประพฤติ 
เรียบร้อย ฯ 

ภัตตานุโมทนา 

[๔๒๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม , อนุโมทนาในโรงฉัน คนทั้งหลาย จึงเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ ไม , อนุโมทนาในโรงฉัน ภิกษุทั้งหลาย 
ได้ยินคนพวกนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู่จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้อนุโมทนาในโรงฉัน ฯ 
[๔๒๑] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า ใครหนอพึงอนุโมทนาในโรงฉัน แล้วจึงกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเล้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้เถระอนุโมทนาในโรงฉัน 
[๔๒๒] สมัยนั้น ประชาชนหมู , หนึ่งถวายภัตรแก , พระสงฆ์ ท่านพระ สารีบุตรเป็น 
สังฆเถระ ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ ผู้เถระอนุโมทนาในโรงฉัน 
จึงเหลือท่านพระสารีบุตรไว้รูปเดียว แล้วพากัน กลับไป 

ลำดับนั้น ท่านพระสารีบุตรแสดงความยินดีกะคนเหล่านั้น แล้วได้ไป ทีหลังรูปเดียว 
พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระสารีบุตรเดินมาแต่ไกลรูป เดียว จึง รับสั่ง 
ถามว่า ดูกรสารีบุตร ภัตรมีมากมายกระมัง 

ท่านพระสารีบุตรทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ภัตรมีมากมาย แต่ภิกษุทั้งหลาย ละข้าพระพุทธ 
เจ้าไว้ผู้เดียว แล้วพากันกลับไป 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเล้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ภิกษุเถรานุเถระ 
๔-๕ รปรออย่ในโรงฉัน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 150 

[๔๒๓] สมัยต่อมา พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระรออยู่ในโรงฉัน เธอ กลั้นอุจจาระอยู่ 
จนสลบล้มลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆรับสั่งว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีกรณียกิจ เราอนุญาตให้บอกลาภิกษุผู้นั่งอยู่ในลำดับ แล้วไปได้ ฯ 

ภัตตัคควัตร 

[๔๒๔] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์นุ่งห่มไม่เรียบร้อย ไม่มีมรรยาทไปสู่ โรงฉัน เดินแซง 
ไปข้างหน้าพระเถระทั้งหลายบ้าง นั่งเบียดเสียดพระเถระบ้าง เกียดกันพวกภิกษุใหม่ด้วยอาสนะ 
บ้าง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบ้านบ้าง บรรดา ภิกษุผู้ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉน พระฉัพพัคคีย์จึงได้นุ่งห่มไม่เรียบร้อย ไม , มีมรรยาทไปสู่โรงฉัน เดินแซง 
ไปข้างหน้าพระเถระ ทั้งหลายบ้าง นั่งเบียดเสียดพระเถระบ้าง เกียดกันพวกภิกษุใหม่ด้วย 
อาสนะบ้าง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบ้านบ้าง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุ ฉัพพัคคีย์'นุ่งห่ม 
ไม่เรียบร้อย ไม่มีมรรยาทไปสู่โรงฉัน เดินแซงไปข้างหน้าพระเถระทั้งหลายบ้าง นั่งเบียดเสียด 
พระเถระบ้าง เกียดกันพวกภิกษุใหม่ด้วยอาสนะบ้าง นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบ้านบ้าง จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติวัตรในโรงฉันแก่ภิกษุทั้งหลายโดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย 
พึงประพฤติเรียบร้อยในโรงฉัน ฯ 

[๔๒๕] ถ้าภัตตุเทสก์บอกภัตกาลในอาราม ภิกษุเมื่อปกปิดมณฑล ๓ พึงนุ่งให้เป็น 
ปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้าซ้อน ๒ ชั้นกลัดลูกดุม ล้างบาตรแล้วถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อย 
ไม่ต้องรีบร้อน ไม่พึงเดินแซงไปข้างหน้าพระเถระ ทั้งหลาย พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวก 
บ้าน พึงสำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน อย่าเวิกผ้าไปในละแวก 
บ้าน อย่าหัวเราะสั่นไป ในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน อย่าโยกกายไปใน 
ละแวกบ้าน อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน อย่าโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน อย่าคํ้ากาย ไปใน 
ละแวกบ้าน อย่าคลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน อย่าเดินกระโหย่ง ไปในละแวกบ้าน พึงปกปิดกาย 
ด้วยดีนั่งในละแวกบ้าน พึงสำรวมด้วยดีนั่งใน ละแวกบ้าน พึงมีตาทอดลงนั่งในละแวกบ้าน 
อย่าเวิกผ้านั่งในละแวกบ้าน อย่า หัวเราะสั่นนั่งในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยนั่งในละแวกบ้าน อย่า 
โยกกายนั่งใน ละแวกบ้าน อย่าไกวแขนนั่งในละแวกบ้าน อย่าโคลงศีรษะนั่งในละแวกบ้าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 151 

อย่าคํ้ากายนั่งในละแวกบ้าน อย่าคลุมศีรษะนั่งในละแวกบ้าน อย่านั่งรัดเข่าใน ละแวกบ้าน อย่านั่ง 
เบียดเสียดพระเถระ อย่าเกียดกันภิกษุใหม่ด้วยอาสนะ อย่า นั่งทับสังฆาฏิในละแวกบ้าน เมื่อเขา 
ถวายนํ้า พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับนํ้า พึงล้างบาตรถือตํ่าๆ ให้ดี อย่าให้ครูดสี ถ้า 
กระโถนมี พึงค่อยๆ เทนาลงในกระโถน ด้วยคิดว่า กระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยนํ้า ภิกษุใกล้ 
เคียงอย่าถูกนํ้า กระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกนากระเซ็น ถ้ากระโถนไม , มี พึงค่อยๆ เททั้าลงที่พื้นดิน 
ด้วยคิดว่า ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกพื้ากระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกนากระเซ็น เมื่อเขาถวายข้าวสุก 
พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับข้าวสุก พึงเว้นเนื้อที่ไว้ สำหรับแกง ถ้ามีเนยใส นื้ามัน หรือ 
แกงอ่อม พระเถระควรบอกว่า จงขัด ถวายภิกษุทั้งหลายเท่าๆ กันทุกรูป พึงรับบิณฑบาต 
โดยเคารพ พึงมีความสำกัญในบาตรรับบิณฑบาต พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง พึงรับบิณฑบาต 
พอเสมอขอบปากบาตร พระเถระไม่พึงฉันก่อนจนกว่าข้าวสุกจะทั่วถึงภิกษุทุกรูป พึงฉันบิณฑบาต 
โดยเคารพ พึงมีความสำคัญในบาตรฉันบิณฑบาต พึงฉันบิณฑบาต ตามลำดับ พึงฉันบิณฑบาต 
ไม่พึงฉันบิณฑบาตขยุ้มแต่ยอดลงไป ไม่พึงกลบแกง หรือกับข้าวด้วยข้าวสุก เพราะอยากได้มาก 
ไม , อาพาธ ไม่พึง ขอแกง หรือข้าวสุกเพื่อประโยชน์แก , ตนมาฉัน ไม่พึงแลดูบาตรของภิกษุเหล่า 
อื่น ด้วยหมายจะยกโทษ ไม่พึงทำคำข้าวให้ใหญ่นัก พึงทำคำข้าวให้กลมกล่อม เมื่อคำข้าวยังไม , ถึง 
ปาก ไม่พึงอ้าปาก คำลังฉันไม่พึงสอดมือทั้งหมดเข้าในปาก ปาก ยังมีคำข้าวไม่พึงพูด ไม่พึงฉัน 
เดาะคำข้าว ไม่พึงฉันกัดคำข้าว ไม่พึงฉันทำ กะทุ้งแก้มให้ตุ่ย ไม , พึงฉันสลัดมือ ไม่พึงฉันทำ 
เมล็ดข้าวตก ไม่พึงฉันแลบลิ้น ไม่พึงฉันทำเสียงดังจั๊บๆ ไม่พึงฉันทำเสียงซู๊ดๆ ไม่พึงฉันเลียมือ 
ไม่พึงฉัน ขอดบาตร ไม่พึงฉันเลียริมแปาก ไม่พึงรับโอนื้าด้วยมือเปอนอามิส พระเถระ ไม่พึงรับ 
นื้าก่อนจนกว่าภิกษุทั้งหมดฉันเสร็จ เมื่อเขาถวายนื้า พึงใช้มือทั้งสอง ประคองบาตรรับนื้า พึงค่อยๆ 
ล้างบาตรถือตํ่าๆ ให้ดี อย่าให้ครูดลี อ้ากระโถนมี พึงค่อยๆ เทนื้าลงในกระโถน ด้วยคิดว่า 
กระโถนอย่าเลอะเทอะด้วยนื้า ภิกษุ ใกล้เคียงอย่าถูกนื้ากระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าถูกนื้ากระเซ็น 
อ้ากระโถนไม่มี พึง ค่อยๆ เทนื้าลงบนพื้นดิน ด้วยคิดว่า ภิกษุใกล้เคียงอย่าถูกนื้ากระเซ็น 
ผ้าสังฆาฏิ อย่าถูกนื้ากระเซ็น ไม่พึงเทนื้าล้างบาตรมีเมล็ดข้าวในละแวกบ้าน เมื่อกลับ ภิกษุใหม่ 
พึงกลับก่อน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึงสำรวมด้วยดีไป 
ในละแวกบ้าน พึงมีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน ไม , พึงเวิกผ้า ไปในละแวกบ้าน ไม่พึงหัวเราะ 
ลั่นไปในละแวกบ้าน พึงมีเสียงน้อยไปใน ละแวกบ้าน ไม่พึงโยกกายไปในละแวกบ้าน ไม่พึง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 152 

ไกวแขนไปในละแวกบ้านไม่พึงโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน ไม่พึงคํ้ากายไปในละแวกบ้าน 
ไม่พึง คลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน ไม , พึงเดินกระโหย่งไปในละแวกบ้าน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล วัตรในโรงฉันของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติ 
เรียบร้อยในโรงฉัน ฯ 

ปฐมภาณวาร จบ 
ปิฌฑจาริกวัตร 

[๔๒๖] สมัยนั้น ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรนุ่งห่มไม่เรียบร้อย ไม่มี มรรยาทเที่ยว 
บิณฑบาต ไม่กำหนดเข้าไปสู่นิเวศน์บ้าง ไม , กำหนดออกไปบ้าง รีบร้อนเข้าไปบ้าง รีบร้อนออก 
ไปบ้าง ยืนไกลเกินไปบ้าง ยืนใกล้เกินไปบ้าง ยืนนานเกินไปบ้าง กลับเร็วเกินไปบ้าง ภิกษุผู้เที่ยว 
บิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง ไม่กำหนดเข้าไปสู่นิเวศน์ เธอเข้าใจว่าประตูเข้าไปสู่ห้องน้อยแห่งหนึ่ง 
ใน ห้องน้อยนั้นมีหญิงเปลือยกายนอนหงายอยู่ เธอได้เห็นหญิงนั้นแล้ว รู้ว่านี้ไม่ใช่ ประตู นี้เป็น 
ห้องน้อย จึงออกจากห้องน้อยนั้นไป สามีของหญิงนั้นได้เห็น หญิงนั้นเปลือยกายนอนหงายก็ 
สำคัญว่า ภิกษุนี้ประทุษร้ายภรรยาของเรา จึงจับ ภิกษุนั้นทุบตี ในทันใด หญิงนั้นตื่นขึ้น เพราะ 
เสียงนั้นจึงถามสามีว่า นาย ท่านทุบตีภิกษุนี้ทำไม เขาตอบว่า เพราะภิกษุนี้ประทุษร้ายเธอ 
นางตอบว่า นาย ภิกษุนี้ไม , ได้ประทุษร้ายฉันเลย ท่านไม , ได้ท่าอะไร แล้วให้ปล่อยภิกษุนั้น ภิกษุ 
นั้นไปอารามบอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรจึงนุ่งห่ม ไม , เรียบร้อย ไม่มีมรรยาทเที่ยวบิณฑบาต 
ไม , กำหนดเข้าไปสู่นิเวศน์บ้าง ไม่กำหนดออกไปบ้าง รีบร้อนเข้าไปบ้าง รีบร้อนออกไปบ้าง 
ยืนไกลเกินไปบ้าง ยืนใกล้เกินไปบ้าง ยืนนานเกินไปบ้าง กลับเร็วเกินไปบ้าง จึงกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ... จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค ... ครั้นแล้วทรงท่าธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติวัตรแก่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาต เป็นวัตร โดยประการที่ภิกษุผู้เที่ยว 
บิณฑบาตเป็นวัตร พึงประพฤติเรียบร้อย ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 153 

[๔๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร คิดว่า ชักเข้า บ้านในบัดนี้ 
เมื่อปกปิดมณฑลสาม พึง นุ่งให้เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้าซ้อน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม 
ล้างบาตรแล้ว ถือเข้าบ้านโดยเรียบร้อยไม่ต้อง รีบร้อน พึง ปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึง 
สำรวมด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึง มีตาทอดลงไปในละแวกบ้าน อย่าเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน 
อย่าหัวเราะลั่นไป ในละแวกบ้าน พึง มีเสียงน้อยไปในละแวกบ้าน อย่าโยกกายไปในละแวกบ้าน 
อย่าไกวแขนไปในละแวกบ้าน อย่าโคลงศีรษะไปในละแวกบ้าน อย่าคำกายไป ในละแวกบ้าน 
อย่าคลุมศีรษะไปในละแวกบ้าน อย่าเดินกระหย่งไปในละแวก บ้าน เมื่อเข้านิเวศน์พึงกำหนดว่า 
ชักเข้าทางนี้ชักออกทางนี้อย่ารีบร้อนเข้าไป อย่ารีบร้อนออกเร็วนัก อย่ายืนไกลนัก อย่ายืน 
ใกล้นัก อย่ายืนนานนัก อย่ากลับ เร็วนัก พึง ยืนกำหนดว่า เขาประสงค์จะถวายภิกษา หรือไม่ 
ประสงค์จะถวาย ล้าเขาพักการงาน ลุกจากที่นั่งขับทัพพี หรือจับภาชนะ หรือตั้งไว้ พึงยืนด้วยคิดว่า 
เขาประสงค์จะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย พึง น้อม บาตรเข้าไปด้วยมือ 
ขวา แล้วพึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไม , พึง มองดูหน้าผู้ถวายภิกษา พึงกำหนดว่าเขา 
ประสงค์จะถวายแกงหรือไม , ประสงค์จะ ถวาย ล้าเขาขับทัพพี ขับภาชนะ หรือตั้งไว้ พึงยืนอยู่ด้วย 
คิดว่า เขาประสงค์ จะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษาแล้ว พึงคลุมบาตรด้วยผ้าช้อน แล้วกลับโดยเรียบร้อย 
ไม , ต้องรีบร้อน พึง ปกปิดกายด้วยดี ไปในละแวกบ้าน พึงสำรวมด้วยดีไปใน ละแวกบ้าน พึง มีตา 
ทอดลงไปในละแวกบ้าน ไม่พึงเวิกผ้าไปในละแวกบ้าน ไม , พึงหัวเราะลั่นไปในละแวกบ้าน พึง มี 
เสียงน้อยไปในละแวกบ้าน ไม่พึงโยกกาย ไปในละแวกบ้าน ไม่พึงไกวแขนไปในละแวกบ้าน 
ไม , พึงโคลงศีรษะไปใน ละแวกบ้าน ไม่พึงตั้ากายไปในละแวกบ้าน ไม่พึงคลุมศีรษะไปในละแวก 
บ้านไม่ พึง เดินกระหย่งไปในละแวกบ้าน ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านก่อน ภิกษุนั้น พึง ปูอาสนะ 
ไว้ พึงขัดตั้งนี้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึงล้างภาชนะ รองของฉันตั้งไว้ พึงตั้งนี้าฉัน 
นี้าใช้ไว้ ภิกษุใดกลับบิณฑบาตจากบ้านทีหลัง ล้าอาหารที่ฉันแล้วยังเหลืออยู่ ล้าจำนงก็พึงฉัน 
ล้าไม่จำนงก็พึงเททิ้ง ในที่ปราศจาก ของเขียวสด หรือ พึง เทลงในนี้าที่ไม่มีตัวสัตว์ ภิกษุนั้น 
พึง รื้อขนอาสนะ เก็บนี้ ไ ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า พึง ล้างภาชนะรองของฉัน เก็บไว้ 
พึงเก็บ นี้าฉัน นี้าใช้ พึง กวาดโรงฉัน ภิกษุใดเห็นหม้อนี้าฉัน หม้อนี้าใช้ หรือหม้อนี้า ชำระว่าง 
เปล่า ภิกษุนั้นพึงขัดหาไปตั้งไว้ ล้าเป็นการสุดวิสัย พึงกวักมือเรียก เพื่อนมา ให้ช่วยกันขัดตั้งไว้ 
แต่ไม่ พึง เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 154 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเป็นวัตรของภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร ซึ่ง ภิกษุผู้เที่ยว 
บิณฑบาตเป็นวัตร พึงประพฤติเรียบร้อย ฯ 

อารัญญกวัตร 

[๔๒๘] สมัยนั้น ภิกษุมากรูปด้วยกันอยู่ในป่า พวกเธอไม่ตั้งนั้าฉัน ไม , ตั้งนั้าใช้ไว้ 
ไม่ติดไฟไว้ ไม่เตรียมไม้สีไฟไว้ ไม , รู้ทางนักษัตร ไม , รู้ทิสาภาค พวกโจรพากันไปที่นั้น ได้ถาม 
ภิกษุเหล่านั้นว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย มีนั้าดื่ม หรือไม่ 
ภ. ไม่มี ท่านทั้งหลาย 
จ. มีนั้าใช้หรือไม่ 
ภ. ไม่มี ท่านทั้งหลาย 
จ. มีไฟหรือไม่ 
ภ. ไม่มี ท่านทั้งหลาย 


จ. มีไม้สึไฟหรือไม่ 
ภ. ไม่มี ท่านทั้งหลาย 
จ. วันนี้ประกอบด้วยฤกษ์อะไร 
ภ. พวกเราไม , รู้เลย ท่านทั้งหลาย 
จ. นี้ทิศอะไร 

ภ. พวกเราไม , รู้เลย ท่านทั้งหลาย 

ลำดับนั้น โจรเหล่านั้นคิดกันว่า พวกนี้นั้าดื่มก็ไม่มี นี้าใช้ก็ไม่มี ไฟก็ ไม่มี ไม 7 สีไฟ 
ก็ไม่มี ทางนักษัตรก็ไม , รู้ ทิสาภาคก็ไม , รู้ พวกนี้เป็นโจร พวกนี้ ไม่ใช่ภิกษุ จึงทุบตีแล้วหลีกไป จึง 
ภิกษุเหล่านั้น แจ้งเรื่องนั้นแก , ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงท่าธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
แรกเกิดนั้น แล้วตรัสกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ เหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตร 
แก , พวกภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร โดยประการที่ภิกษุผู้อยู่ ป่าเป็นวัตร พึงประพฤติเรียบร้อย ฯ 
[๔๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร พึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู , พึงสวมลุงบาตร 
คล้องบ่า พาดจีวรบนไหล่ สวมรองเม้า เก็บเครื่องไม้ เครื่องสิน ปิดประตูหน้าต่าง แล้วออก 
จากเสนาสนะ กำหนดรู้ว่าจักเข้าม้านเดี๋ยวนี้ พึงถอด รองเม้า เคาะตํ่าๆ แล้วใส่ลุง คล้องบ่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 155 

เมื่อปกปิดมณฑลสาม พึงนุ่งให้เป็น ปริมณฑล คาดประคดเอว ห่มผ้าซ้อน ๒ ชั้น กลัดลูกดุม 
ล้างบาตรแล้วถือเข้า บ้านโดยเรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน พึงปกปิดกายด้วยดีไปในละแวกบ้าน พึง 
สำรวม ด้วยดีไปในละแวกบ้าน -.. อย่าเดินกระหย่งไปในละแวกบ้าน เมื่อเข้าสู่นิเวศน์พึง 
กำหนดว่า ชักเข้าทางนี้ชักออกทางนี้อย่ารีบร้อนเข้าไป อย่ารีบร้อนออกมา อย่ายืนไกลนัก 
อย่ายืนใกล้นัก อย่ายืนนานนัก อย่ากลับเร็วนัก ยืนอยู่พึงกำหนดว่า เขาประสงค์จะถวายภิกษา 
หรือไม่ประสงค์จะถวาย ล้าเขาพักการงาน ลุกจาก ที่นั่ง ขับทัพพี ขับภาชนะ หรือตั้งไว้ พึง 
ยืนอยู่ด้วยคิดว่า เขาประสงค์จะถวายเมื่อเขาถวายภิกษา พึงแหวกผ้าซ้อนด้วยมือซ้าย พึงน้อม 
บาตรเข้าไปด้วยมือขวา พึงใช้มือทั้งสองประคองบาตรรับภิกษา และไม่พึงมองดูหน้าผู้ถวายภิกษา 
พึงกำหนดว่า เขาประสงค์จะถวายแกง หรือไม่ประสงค์จะถวาย ล้าเขาขับทัพพี ขับภาชนะ 
หรือตั้งไว้ พึงยืนอยู่ด้วยคิดว่าเขาประสงค์จะถวาย เมื่อเขาถวายภิกษาแล้ว พึงคลุมบาตรด้วย 
ผ้าซ้อนแล้วกลับโดยเรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน พึงปกปิดกายด้วยดี ไปในละแวกบ้าน -.. ไม่พึง 
เดินกระหย่งไปในละแวกบ้าน ออกจากบ้านแล้ว เข้า ถุงบาตร คล้องบ่า พับจีวร วางบนศีรษะ 
สวมรองเท้าเดินไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร พึงตั้งนี้าฉัน พึงตั้งนี้าใช้ พึงติด 
ไฟไว้ พึงเตรียมไบ้สีไฟไว้ พึงเตรียมไม้เท้าไว้ พึงเรียนทางนักษัตรทั้งสิ้น หรือบางส่วนไว้ 
พึงเป็นผู้ฉลาดในทิศ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรของภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัตร ซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่า เป็นวัตร 
พึงประพฤติเรียบร้อย ฯ 

เสนาสนวัตร 

[๔๓๐] สมัยนั้น ภิกษุมากรูปด้วยกันทำจีวรกรรมในที่แจ้งพระฉัพพัคคีย์ เคาะ 
เสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่ง 
โทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุฉัพพัคศีย์จึงได้เคาะเสนาสนะ ที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลาย 
ถูกธุลีกลบ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุ ฉัพพัคคีย์เคาะ 
เสนาสนะบนที่สูงเหนือลม ภิกษุทั้งหลายถูกธุลีกลบ จริง หรือ 
ภิกษทั้งหลายกราบทลว่า จริง พระพทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 156 

พระผู้มีพระภาค ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราชักบัญญัติเสนาสนวัตรแก่ภิกษุทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย 
พึงประพฤติเรียบร้อยในเสนาสนะ ฯ 

[๔๓๑] ภิกษุอยู่ในวิหารใด ถ้าวิหารนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงชำระ เมื่อจะชำระ 
วิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่งก่อน พึงขนผ้า ปูนึ่ง ผ้าปูนอน ออกวาง 
ไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พึงขนฟูก หมอน ออกไปวางไว้ที่ ควรแห่งหนึ่ง เตียงพึงยกตํ่าๆ ขนออกไปให้ดี 
อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทก บานและกรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง ตั้งพึงยกตํ่าๆ ขน 
ออกไปให้ดี อย่าให้ครูดสีกระทบกระแทกบานและกรอบประตู แล้วตั้งไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เขียงรองเท้า 
เตียง 

พึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง กระโถนพึงขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง พนักอิงพึงขน 
ออกไปวางไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เครื่องลาดพื้นพึงกำหนด ที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกไปวางไว้ที่ควรแห่ง 
หนึ่ง ล้าในวิหารมีหยากไย่ พึงกวาด แต่เพดานลงมาก่อน พึงเช็ดกรอบหน้าต่าง ประตูและ 
มุมห้อง ล้าฝาทานั้ามันขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบนั้าบิดแล้วเช็ด ล้าพื้นทาสีดำขึ้นรา พึงเอาผ้าชุบนั้าบิด 
แล้วเช็ด ล้าพื้น ไม , ไต้ทำ พึงเอานั้าพรมแล้วกวาดด้วยคิดว่า อย่าให้ฝุนกลบวิหาร พึงกวาด 
หยาก เยื่อไปทั้งเสีย ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง ไม่พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกล้ภิกษุ ไม่พึงเคาะ เสนาสนะ 
ในที่ใกล้วิหาร ไม , พึงเคาะเสนาสนะในที่ใกสันั้าฉัน ไม่พึงเคาะเสนาสนะ ในที่ใกล้นั้าใช้ ไม , พึง 
เคาะเสนาสนะบนที่สูงเหนือลม พึงเคาะเสนาสนะในที่ใต้ ลม เครื่องลาดพื้นพึงผึ่งแดดในที่ควร 
แห่งหนึ่ง ชำระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับไป ปูไว้ตามเติม เขียงรองเท้า เตียง พึงผึ่งแดดไว้ 
ในที่ควรแห่งหนึ่ง เช็ดแล้วขนกลับตั้ง ไว้ตามเติม เตียง ตั้ง พึงผึ่งแดดไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง 
ขัดสี เคาะ ยกตํ่าๆ ทำให้ดี อย่าให้ครูดสี กระทบบานและกรอบประตู ขนกลับตั้งไว้ตามเดิม 
ฟูกและหมอน พึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เคาะ ปัดให้สะอาดแล้วขนกลับตั้งไว้ตามเติม ด้าปูนึ่ง 
และผ้าปูนอน พึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง สลัดให้สะอาดแล้วขนไปปูไว้ตามเติม กระโถน 
พนักอิง พึงตากไว้ที่ควรแห่งหนึ่ง เช็ดแล้วขนไปตั้งไว้ตามเติม พึง เก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บ 
บาตร พึงเอามือข้างหนึ่งขับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ ใต้เตียงหรือใต้ตั้งแล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บ 
บาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อ จะเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบ 
ราวจีวร หรือสายระเดียง พึงทำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน เก็บจีวร ล้ามีลมเจือด้วย 
ผงคลีพัดมาทางทิศ ตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ล้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศ 
ตะวันตก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ล้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือ พึงปิด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 157 

หน้าต่างด้านเหนือ ถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศใต้ พึงปิดหน้าต่าง ด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว 
กลางวันพึงเปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงปิด ถ้าฤดูร้อน กลางวัน พึงปิดหน้าต่าง กลางคืนพึงเปิด 
ถ้าบริเวณ ซุ้มนา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้านาฉัน นั้าใช้ไม่มี พึงขัดตั้ง 
ไว้ ถ้านาในหม้อชำระไม , มี พึง ตักนํ้ามาไว้ในหม้อชำระ ถ้าอยู่ในวิหารหลังเดียวกับภิกษุผู้แก่กว่า 
ยังไม , อาปุจฉา ภิกษุผู้แก , กว่า ไม่พึงให้อุเทศ ไม่พึงให้ปริปุจฉา ไม่พึงทำการสาธยาย ไม่พึง 
แสดงธรรม ไม่พึงตามประทีป ไม่พึงดับประทีป ไม่พึงเปิดหน้าต่าง ไม่พึงปิด หน้าต่าง ถ้าเดิน 
จงกรมในที่จงกรมเดียวกับภิกษุผู้แก'กว่า พึงเดินคล้อยตามภิกษุผู้แก , กว่า และไม่พึงกระทบ 
กระทั่งภิกษุผู้แก่กว่า ด้วยชายผ้าสังฆาฏิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นเสนาสนวัตรของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุทั้งหลายพึง 
ประพฤติเรียบร้อยในเสนาสนะ ฯ 

ชันตาฆรวัตร 

[๔๓๒] สมัยนั้น พระฉัพพัคคีย์ถูกพระเถระทั้งหลายในเรือนไฟห้ามอยู่ อาศัยความไม , 

เอื้อเฟิอ ใส่ฟินมาก ติดไฟ ปิดประตูแล้วทั่งที่ประตู ส่วนพระ เถระทั้งหลายถูกความร้อนแผด 
เผา ออกประตูไม , ได้ สลบล้มลง บรรดาภิกษุที่เป็น ผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์อันพระเถระ ทั้งหลายในเรือนไฟห้ามอยู่ จึงอาศัยความไม่เอื้อเฟิอ 
ใส่ฟืนมาก ติดไฟปิดประตูแล้วทั่งที่ประตู ส่วนพระเถระทั้งหลายถูกความร้อนแผดเผา ออก 
ประตูไม , ได้ สลบล้มลง จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

ประชุมสงฆ์ทรงสอบถาม 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุ ฉัพพัคคีย์อันพระเถระ 
ทั้งหลายในเรือนไฟห้ามอยู่ อาศัยความไม่เอื้อเฟิอ ใส่ฟืนมาก ติดไฟ ปิดประตู แล้วนั่งที่ 
ประตู ภิกษุทั้งหลายถูกความร้อนแผดเผา ออกประตู ไม , ได้ สลบล้มลง จริง หรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าช้า 

พระผู้มีพระภาค ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุอันพระเถระในเรือนไฟห้ามอยู่ ไม่พึงอาศัยความไม่เอื้อเฟิอ ใส่ฟืนมาก ติดไฟ รูปใด 
ติดไฟต้องอาบัติทุกกฏ 

อนึ่ง ภิกษุไม่พึงปิดประตู แล้วนั่งขวางประตู รูปใดนั่ง ต้องอาบัติทุกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 158 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรในเรือนไฟแก , ภิกษุ ทั้งหลาย 
โดยประการที่ภิกษุทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบร้อยในเรือนไฟ ฯ 

[๔๓๓] ภิกษุใดไปสู่เรือนไฟก่อน ถ้ามีเถ้ามาก พึงเทเถ้าทิ้งเสีย ถ้า เรือนไฟรก 
พึงกวาดเสีย ถ้าชานภายนอกรก พึงกวาดเสีย ถ้าบริเวณ ซุ้มประตู ศาลาเรือนไฟรก พึงกวาด 
เสีย พึงบดจุณไว้ พึงแช่ดินเหนียว พึงตักนํ้าไว้ในราง นา เมื่อจะเข้าไปสู่เรือนไฟ พึงเอาดิน 
เหนียวทาหน้าปิดทิ้งข้างหน้าข้างหลังแล้ว จึงเข้าไปสู่เรือนไฟไม่พึงนั่งเบียดเสียดพระเถระ 
ไม่พึงเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงทำบริกรรมแก่พระเถระในเรือนไฟ เมื่อ 
ออกจากเรือนไฟ พึง ถือตั่งสำหรับเรือนไฟแล้วปิดทิ้งข้างหน้าข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ ถ้า 
อุตสาหะอยู่ พึงทำบริกรรมแก่พระเถระแม้ในนํ้า ไม , พึงอาบนํ้าข้างหน้าพระเถระ แม้เหนือนาก็ 
ไม , พึงอาบ อาบแล้วเมื่อจะขึ้น พึงให้ทางแก , พระเถระผู้จะลง ภิกษุใดออกจากเรือนไฟภายหลัง 
ถ้าเรือนไฟเปรอะเปอน พึงล้างให้สะอาด พึงล้างรางแช่ดินเก็บตั่งสำหรับเรือนไฟ ดับไฟ ปิด 
ประตู แล้วจึงหลีกไป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นวัตรในเรือนไฟของภิกษุทั้งหลาย ซึ่งภิกษุ ทั้งหลายพึง 
ประพฤติเรียบร้อยในเรือนไฟ ฯ 

มูลเหตุวัจจกุฎีวัตร 

[๔๓๔] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเป็นชาติพราหมณ์ ถ่ายอุจจาระแล้วไม่ ปรารถนาจะชำระ 
ด้วยรังเกียจว่าใครชักจับต้องของเลว มีกลิ่นเหม็นนี้ได้ ในวัจจมรรคของเธอ มีหมู , หนอนมั่ว 
สุมอยู่ ต่อมาเธอได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุทั้งหลายถามว่า ก็ท่านถ่ายอุจจาระแล้ว ไม่ชำระ หรือ ขอรับ 

ภิกษุนั้นตอบว่า อย่างนั้น ขอรับ 

บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน ภิกษุถ่ายอุจจาระ 
แล้ว จึงไม่ชำระ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุ ข่าวว่า เธอถ่ายอุจจาระ แล้วไม่ชำระ 
จริงหรือ 

ภิกษุนั้นกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุถ่ายอุจจาระแล้ว เมื่อนั้ามีอยู่ จะไม่ชำระไม่ได้ รูปใดไม , ชำระ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 159 

[๔๓๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลาย ถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎีตามลำดับผู้แก่ กว่า นวกะภิกษุ 

*- 2 , ,111211',111111III121, 

บังหลายมาถงก่อนปวดอุจจาระกิตองรอพวกเธอกลนอุจจาระจน สลบลมลงภิกษุบังหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค...ทรงสอบถามว่าดูกรภิกษุทั้งหลายข่าวว่าภิกษุ ทั้งหลายถ่ายอุจจาระ 
ในวัจจกุฎี -.. ตามลำดับผู้แก , กว่า นวกะภิกษุทั้งหลายมาถึงก่อน ปวดอุจจาระก็ต้องรอ พวกเธอ 
กลั้นอุจจาระจนสลบล้มลง จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค -..รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ พึงถ่ายอุจจาระใน 
วัจจกุฎีตามลำดับผู้แก่กว่ารูปใดถ่ายต้องอาบัติทูกกฏดูกร ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถ่าย 
อุจจาระตามลำดับของผู้มาถึง ฯ 

[๔๓๖]สมัยนั้นพระฉัพพัคคีย์เข้าวัจจกุฎีเร็วเกินไปบ้างเวิกผ้าเข้าไปบ้าง ถอนหายใจ 
ใหญ่พลางถ่ายอุจจาระบ้างเคี้ยวไม้ชำระฟ้นพลางถ่ายอุจจาระบ้างถ่าย อุจจาระนอกรางอุจจาระบ้าง 
ถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสวะบ้าง บ้วนเขฬะลงในราง ปัสสาวะบ้าง ชำระด้วยไม้หยาบบ้าง ทิ้ง 
ไม้ชำระลงในช่องถ่ายอุจจาระบ้างออกมา เร็วเกินไปบ้างเวิกผ้าออกมาบ้างชำระมีเสียงดังจะปุ 
จะปุบ้างเหลือนั้าไว้ใน กระบอกชำระบ้างบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย-..ต่างก็เพ่งโทษติเตียน 
โพนทะนาว่าไฉนพระฉัพพัคคีย์จึงได้เข้าวัจจกุฎีเร็วเกินไป เวิกผ้าเข้าไปบ้าง ถอนหายใจ 
ใหญ่พลาง ถ่ายอุจจาระบ้าง เคี้ยวไม้ชำระพ่นพลางถ่ายอุจจาระบ้าง ถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระบ้าง 
ถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะบ้าง บ้วนเขฬะลงในรางปัสสาวะบ้าง ชำระด้วย ไม้หยาบบ้าง ทิ้งให้ 
ชำระลงในช่องถ่ายอุจจาระบ้าง ออกมาเร็วเกินไปบ้าง เวิกผ้า ออกมาบ้าง ชำระมีเสียงดังจะปุจะปุบ้าง 
เหลือนั้าไว้ในกระบอกชำระบ้าง แล้ว กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทิ้งหลาย ข่าวว่า... จริงหรือ 
ภิกษุทิ้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติวัจจกุฎีวัตรแก่ภิกษุทั้งหลายโดย ประการที่ภิกษุทั้งหลายพึง 
ประพฤติเรียบร้อยในวัจจกุฎี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 160 
วัจจกุฎี'วัตร 

[๔๓๗] ภิกษุใดไปวัจจกุฎี ภิกษุนั้นยืนอยู่ข้างนอก พึงกระแอมขึ้น แม้ภิกษุผู้นั่งอยู่ 
ข้างในก็พึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไว้บนราวจีวร หรือบนสาย ระเตียง แล้วเข้าวัจจกุฎี ทำให้ 
เรียบร้อย ไม , ต้องรีบร้อน ไม่พึงเข้าไปเร็วนัก ไม , พึงเวิกผ้าเข้าไป ยืนบนเขียงถ่ายอุจจาระ แล้ว 
จึงค่อยเวิกผ้า ไม่พึงถอนหายใจใหญ่พลางถ่ายอุจจาระ ไม่พึงเคี้ยวไม้ชำระฟ้นพลางถ่ายอุจจาระ 
ไม่พึงถ่ายอุจจาระนอกรางอุจจาระ ไม่พึงถ่ายปัสสาวะนอกรางปัสสาวะ ไม่พึงม้วนเขฬะลงในราง 
ปัสสาวะ ไม่พึงชำระด้วยไม้หยาบ ไม่พึงทิ้งไม้ชำระลงในช่องถ่ายอุจจาระ ยืน บนเขียงถ่ายแล้ว 
พึงปิดผ้า ไม่พึงออกมาเร็วนัก ไม่พึงเวิกผ้าออกมา ยืนบนเขียง ชำระแล้วพึงเวิกผ้า ไม่พึงชำระให้มี 
เสียงดังจะปุจะปุ ไม่พึงเหลือนั้าไว้ในกระบอก ชำระ ยืนบนเขียงชำระแล้วพึงปิดผ้า ล้าวัจจกุฎีอัน 
ภิกษุถ่ายไว้เลอะเทอะ ต้อง ล้างเสีย ล้าตะกร้าใส่ไม้ชำระเต็ม พึงเทไม้ชำระ ล้าวัจจกุฎีรก พึง 
กวาดวัจจกุฎีล้าชานภายนอก บริเวณ ซุ้มประตูรก พึงกวาดเสีย ล้านั้าในหม้อชำระไม่มี จึง 
ตักนั้ามาไว้ในหม้อชำระ 

ดูกรภิกษุทิ้งหลาย นี้แล เป็นวัจจกุฎีวัตรของภิกษุทิ้งหลาย ซึ่งภิกษุ ทิ้งหลาย พึง 
ประพฤติเรียบร้อยในวัจจกุฎี ฯ 

มูลเหตุอุปัชฌายวัตร 

[๔๓๘] สมัยนั้น สัทธิริหาริกทิ้งหลายไม่ประพฤติชอบในพระอุปัชฌายะ บรรดาภิกษุ 
ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน สี'ทธิ ริหาริกทิ้งหลายจึงไม่ประพฤติ 
ชอบในพระอุปัชฌายะ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทิ้งหลาย ข่าวว่า สีทธิ , วิ , หาริก ทิ้งหลาย ไม่ 
ประพฤติชอบในพระอุปัชฌายะ จริงหรือ 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกรภิกษุทิ้งหลาย ไฉน สีทธิ ริหาริกทิ้งหลายจึง 
ได้ไม่ประพฤติชอบในพระอุปัชฌายะ ดูกรภิกษุทิ้งหลาย การ กระทำของพวกเธอนั่น ไม , เป็นไป 
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม , เลื่อมใส -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทิ้งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทิ้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอุปัชฌายวัตรแก่สัทธิวิหาริกทั้งหลาย โดย 
ประการที่ลัทธิ วิหา , ริกทั้งหลาย พึงประพฤติเรียบร้อยในอุปัชฌายะ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 161 
อุปัชฌายวัตร 

[๔๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัทธิริหาริกพึงประพฤติชอบในอุปัชฌายะวิธีประพฤติ 
ชอบในอุปัชฌายะนั้น ดังต่อไปนี้ 

สัทธิวิหาริกพึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู , ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่า แล้วถวาย ไม้ชำระปัน 
ถวายนั้าล้างหน้า ปูอาสนะไว้ ล้ายาคูมี พึงล้างภาชนะ แล้วน้อม ยาคูเช้าไป เมื่ออุปัชฌายะดื่ม 
ยาคูแล้ว พึงถวายนั้า รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ ล้าง ให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบ แล้วเก็บไว้ 
เมื่ออุปัชฌายะลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ ล้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย 

ล้าอุปัชฌายะประสงค์จะเช้าม้าน พึงถวายผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึง ถวายประคดเอว 
พึงซ้อนผ้าห่มสองชั้นถวาย พึงล้างบาตรแล้ว ถวายพร้อมทั้งนั้าล้าอุปัชฌายะปรารถนาให้เป็น 
ปัจฉาสมณะ พึงปกปิดกายให้มีมณฑลสาม นุ่งให้ เป็นปริมณฑล คาดประคดเอว ซ้อนผ้าห่ม 
สองชั้นห่มคลุมกลัดลูกดุม ล้างบาตร แล้วถือไป เป็นปัจฉาสมณะของอุปัชฌายะ ไม , พึงเดินให้ 
ห่างนัก ให้ชิดนัก พึงรับวัตถุที่เนื่องในบาตร เมื่ออุปัชฌายะกำลังพูด ไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างๆ 
เมื่ออุปัชฌายะกล่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบัติ พึงห้ามเสีย เมื่อกลับ พึงกลับมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ 
พึงวางนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงรับ บาตร จีวร พึงถวายผ้านุ่งผลัด 
พึงรับผ้านุ่งมา ถ้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดสักครู , หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทิ้งไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อ 
จะพับจีวร พึงพับจีวรให้เหลื่อมมุม กัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคด 
เอวไว้ในขนดจีวร 

ล้าบิณฑบาตมี และอุปัชฌายะประสงค์จะฉัน พึงถวายนั้า แล้วน้อม บิณฑบาตเข้าไป 
พึงถามอุปัชฌายะถึงนั้าฉัน เมื่ออุปัชฌายะฉันแล้ว พึงถวายนั้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ ล้างให้ 
เรียบร้อยอย่าให้กระทบ ล้างเช็ดให้หมดนั้าแล้วพึง ผึ่งไว้ที่แดดสักครู , หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทั้งไว้ที่แดด 
พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียง 
หรือใต้ตั่ง แล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอา 
มือข้างหนึ่งถือ จีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเตียง แล้วทำชายจีวรไว้ข้างนอก 
ขนดไว้ข้างใน แล้วเก็บจีวร เมื่ออุปัชฌายะลุกขึ้นแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บนั้า ล้างเท้า ตั่งรอง 
เท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ล้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย 

ล้าอุปัชฌายะใคร่จะสรงนั้า พึงจัดนั้าสรงถวาย ล้าต้องการนั้าเย็น พึงจัดนั้าเย็นถวาย 
ล้าต้องการนั้าร้อน พึงจัดนั้าร้อนถวาย ล้าอปัชฌายะใคร่จะเข้าเรือน ไฟ พึงบดจณ แช่ดิน ถือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 162 

ตั่งสำหรับเรือนไฟแล้วเดินตามหลังอุปัชฌายะไป ถวายตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วรับจีวรมาวางไว้ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงถวายจุณ ถวายดิน ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ 
พึงเอาสินทาหน้าปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ อย่านึ่งเบียดภิกษุผู้เถระ อย่าเกียด 
กัน อาสนะภิกษุใหม่ พึงทำบริกรรมแก , อุปัชฌายะในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่ง 
สำหรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังออกจากเรือนไฟ พึงทำ บริกรรมอุปัชฌายะแม้ในนํ้า 
อาบเสร็จแล้ว พึงขึ้นมาก่อน ทำตัวของตนให้แห้ง นา นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดนาจากตัวของอุปัชฌายะ 
พึงถวายผ้านุ่ง ผ้าสังฆาฏิ ถือตั่ง สำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ พึงวางทั้าล้างเท้า 
ตั่งรองเท้า กระเบื้อง เช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงถามอุปัชฌายะด้วยนํ้าดื่ม 

ถ้าประสงค์จะเรียนบาลี พึงขอให้อุปัชฌายะแสดงบาลีขึ้น ถ้าประสงค์ จะสอบถาม 
อรรถกถา พึงสอบถาม อุปัชฌายะอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุตสาหะอยู่ พึง 
ปัดกวาดเสีย เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกก่อนแล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
พึงขนด้าปูนึ่ง และผ้าปูนอน ฟูกหมอน ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เตียงตั่ง สัทธิริหาริก 
พึงยกตํ่าๆ ทำให้ ดี อย่าให้ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วนข้าง 
หนึ่ง เขียงรองเท้าเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วน ข้างหนึ่ง เครื่อง 
ปูพื้นพึงสังเกตที่ปู'ไว้เดิม แล้วขนออกไปวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้าง หนึ่ง ล้าในวิหารมีหยากเยื่อ 
พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและ มุมห้องพึงเช็ดเสีย ถ้าฝาเขาทำบริกรรมด้วยนำมัน 
หรือพื้นเขาทาสีดำขึ้นรา พึง เอาผ้าชุบนํ้าบิดแล้วเช็ดเสีย ถ้าพื้นเขามิได้ทำ พึงเอานํ้าประพรม 
แล้วเช็ดเสียด้วย คิดว่า อย่าให้ฝุนกลบวิหารดังนี้พึงกวาดหยากเยื่อทั้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้าง 
หนึ่งเครื่องปูพื้นพึงผึ่งแดด ชำระ เคาะ ปัด แล้วขนกลับปูไว้ดังเดิม เขียงรองเท้า เตียงพึง 
ผึ่งแดด ปัด เช็ด แล้วขนกลับไปไว้ที่เดิม เตียงตั่งพึงผึ่งแดด'ขัดสี เคาะยกตํ่าๆ ทำให้ดี อย่า 
ให้ครูดสี กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขน กลับตั้งไว้ตามเดิม ฟูก หมอน ผ้าปูนึ่ง 
ด้าปูนอน กระโถน พนักอิง พึงผึ่ง แดด ชำระล้าง เคาะ ปัดเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตาม 
เดิม พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อ เก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำ 
ใต้เตียง หรือใต้ตั่ง แล้วเก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวรพึง 
เอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แล้วทำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ 
ข้างใน เก็บจีวร ถ้าลมเจือด้วยผงคลีพัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออก ถ้าลม 
เจือผงคลีพัดมาแต่ทิศตะวันตก พึงปิดหน้าต่าง ด้านตะวันตก ถ้าลมเจือผงคลีพัดมาแต่ทิศเหนือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 163 

พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ ถ้าลม เจือผงคลีพัดมาแต่ทิศใต้ พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ ถ้าฤดูหนาว 
พึงเปิดหน้าต่าง กลางวัน กลางคืนพึงปิดเสีย ถ้าฤดูร้อน กลางวันพึงปิด กลางคืนพึงเปิด ถ้า บริเวณ 
ซุ้มนา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย ถ้านาฉัน นั้าใช้ไม่มี พึงชัดตั้งไว้ ถ้านั้า 
ในหม้อชำระไม่มี พึงตักมาไว้ในหม้อชำระ 

ถ้าความกระสันบังเกิดขนแก , อุปัชฌายะ สัทธิริหาริกพึงช่วยระงับ หรือ พึงวานภิกษุอื่น 
ให้ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่อุปัชฌายะนั้น ถ้าความรำคาญบังเกิดแก , อุปัชฌายะ 
สัทธิริหาริกพึงช่วยบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแก , 
อุปัชฌายะ ถ้าทิฐิบังเกิดแก่อุปัชฌายะ สัทธิริหาริกพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย 
หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่ แก่อุปัชฌายะนั้น 

ถ้าอุปัชฌายะต้องอาบัติหนัก ควรแก่ปริวาส สัทธิริหาริก พึงทำความ ขวนขวายว่า 
ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก , อุปัชฌายะ ถ้าอุปัชฌายะ ผู้ควรแก่การชักเช้าหาอาบัติ 
เดิม สัทธิริหาริกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย อย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักอุปัชฌายะเข้าหา 
อาบัติเติม ถ้าอุปัชฌายะผู้ควรแก่มานัด สัทธิวิหาริกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
สงฆ์พึงให้มานัตแก่อุปัชฌายะ ถ้าอุปัชฌายะควรอัพภาน สัทธิวิหาริกพึงทำความขวนขวายว่า 
ด้วย อุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานอุปัชฌายะ ถ้าสงฆ์ใคร่กระทำกรรมแก , อุปัชฌายะ คือ 
ตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนึย กรรม สัทธิริหาริก 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่อุปัชฌายะ หรือสงฆ์ 
พึงน้อมไปเพื่อกรรมเบา หรืออุปัชฌายะนั้นถูกสงฆ์ ลงตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม 
ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว ลัทธิ'วิ'หา , ริก พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไรหนอ อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ สงฆ์พึงระงับกรรม 
นั้นเสีย 

ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องซัก ลัทธิ : ริหาริกพึง 1 ซัก หรือพึงทำความขวน ขวายว่า ด้วย 
อุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอุปัชฌายะ ถ้าจีวรของ อุปัชฌายะจะต้องทำ ลัทธิริหาริก 
พึงทำ หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย อย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำจีวรของอุปัชฌายะ 
ถ้านั้าย้อมของอุปัชฌายะจะต้องต้ม ลัทธิวิหาริกพึงต้มเอง หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไรหนอ ใครๆพึงต้มนั้าย้อมของอุปัชฌายะ ถ้าจีวรของอุปัชฌายะจะต้องย้อม ลัทธิริหาริก 
พึง ย้อม หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของ อุปัชฌายะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 164 

เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี เมื่อหยาดนํ้าย้อมยัง หยดไม่ขาดสาย อย่าหลีกไปเสีย 

สัทธิวิหาริกไม่บอกอุปัชฌายะก่อน อย่าให้บาตรแก่ภิกษุบางรูป อย่ารับ บาตร อย่าให้ 
จีวร อย่ารับจีวร อย่าให้บริขาร อย่ารับบริขารของภิกษุบางรูป อย่าปลงผมให้แก , ภิกษุบางรูป 
อย่าให้ภิกษุบางรูปปลงผมให้ อย่าทำบริกรรมแก่ภิกษุ บางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปทำบริกรรมให้ 
อย่าทำความขวนขวายแก , ภิกษุบางรูป อย่าสั่งให้ภิกษุบางรูปทำความขวนขวาย อย่าเป็นปัจฉาสมณะ 
ของภิกษุบางรูป อย่า พาภิกษุบางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ อย่านำบิณฑบาตไปให้แก่ภิกษุบางรูป 
อย่าให้ภิกษุบางรูปนำบิณฑบาตมาให้ 

ไม่บอกลาอุปัชฌายะก่อน อย่าเข้าบ้าน อย่าไปป่าช้า อย่าหลีกไปสู่ทิศ ถ้าอุปัชฌายะ 
อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นอุปัชฌายะวัตรของสัทธิวิหาริกทั้งหลาย ซึ่ง สัทธิริหาริก 
พึงประพฤติชอบในพระอุปัชฌายะ ฯ 

มูลเหตุสัทธิ วิหาร กวัตร 

[๔๔๐] สมัยนั้น พระอุปัชฌายะทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในสัทธิริหาริก บรรดาภิกษุ 
ที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระ อุปัชฌายะทั้งหลาย จึงไม่ 
ประพฤติชอบในสัทธิวิหารก แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า อุปัชฌายะ ทั้งหลายไม่ 
ประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค -.. ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสัทธิวิหาริกวัตรแก , อุปัชฌายะ ทั้งหลาย โดยประการที่อุปัชฌายะ 
ทั้งหลายพึงประพฤติชอบในสัทธิริหาริก ฯ 

สัทธิริหาริกวัตร 

[๔๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงประพฤติชอบในสัทธิวิหาริก วิธีประพฤติชอบ 
ในสัทธิริหาริกนั้น ดังต่อไปนี้: 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปัชฌายะพึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์สัทธิริหาริกด้วย อุเทศ ปริปุจฉา 
โอวาท อนุศาสนี ล้าอุปัชฌายะมีบาตร สัทธิริหาริกไม่มี อุปัชฌายะพึงให้แก่สัทธิริหาริก หรือ 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร หนอ บาตรพึงบังเกิดแก่สัทธิริหาริก ล้าอุปัชฌายะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 165 

มีจีวร สัทธิริหาริกไม่มีอุปัชฌายะพึงให้แก่สัทธิริหาริก หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไร หนอจีวรพึงบังเกิดแก่สัทธิวิหาริกถ้าอุปัชฌายะมีบริขารสัทธิริหาริกไม่มี อุปัชฌายะ 
พึงให้แก่สัทธิริหาริก หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร หนอ บริขารพึงบังเกิดแก , 

สัทธิ , วิ'หาริก ถ้าสัทธิวิหาริกอาพาธ อุปัชฌายะพึงลุก แต่เช้าตรู , แล้วให้ไม้ชำระฟ้น ให้นํ้าล้างหน้า 
ปูอาสนะ ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะ เสียก่อน แล้วนำยาคูเช้าไปให้ เมื่อสัทธิริหาริกดื่มยาคูแล้ว 
พึงให้นั้า รับ ภาชนะมา ถือตํ่าๆ ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบแล้วเก็บไว้ เมื่อสัทธิริหาริก 
ลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ ล้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย ล้าสัทธิวิหาริกประสงค์ จะเข้าบ้าน พึงให้ 
ผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึงให้ประคดเอว พึงซ้อนผ้าห่ม ๒ ชั้นให้ พึงล้างบาตรให้พร้อมทั้งนั้า 
พึงปูอาสนะไว้ด้วยคิดว่า เพียงเวลาเท่านี้ สัทธิริหาริกลักกลับมา พึงวางนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า 
กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงลุกรับบาตรจีวร พึงให้ผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา ล้าจีวรชุ่มเหงื่อ 
พึงผึ่งที่แดด สักครู่หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทั้งไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อพับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุม 
กัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไว้ในขนดจีวร 

ล้าบิณฑบาตมี และลัทธิ , ริหาริกก็ประสงค์จะฉัน พึงให้นั้าแล้วนำ บิณฑบาตเข้าไป พึงถาม 
สัทธิริหาริกถึงนั้าฉัน เมื่อลัทธิริหาริกฉันแล้ว พึงให้นั้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ ล้างให้ดี อย่าให้ 
ครูดสี เช็ดให้หมดนั้า ผึ่งไว้ที่แดดสักครู , หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทั้งไว้ที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร เมื่อ 
เก็บบาตร พึงเอามือข้าง หนึ่งขับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียง หรือใต้ตั่งแล้วเก็บบาตร 
แต่อย่าเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร เอามือ 
ข้างหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเดียง แล้วทำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้าง ใน แล้วเก็บ 
เมื่อลัทธิริหาริกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ นั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นั้นรก 
พึงกวาดที่นั้นเสีย 

ถ้าลัทธิวิหาริกใคร่จะสรงนั้า พึงลัดนั้าสรงให้ ถ้าต้องการนำเย็น พึงลัด นำเย็นให้ 
ถ้าต้องการนั้าร้อน พึงลัดนั้าร้อนให้ ถ้าลัทธิริหาริกจะใคร่เข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่ง 
สำหรับเรือนไฟไปให้ แล้วรับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควร ส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้ดิน ล้าอุตสาหะอยู่ 
พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาสินทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ 
อย่านึ่งเบียดภิกษุผู้เถระอย่าเกียดกัน อาสนะภิกษุใหม่ พึงทำบริกรรม แก่ลัทธิวิหาริกในเรือนไฟ 
เมื่อเข้า เรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วปิดทั้งข้างหน้าและ ข้างหลัง 
ออกจากเรือนไฟ พึงทำบริกรรมแก่ลัทธิริหาริกแม้ในนั้า อาบเสร็จแล้ว พึง ขึ้นมาก่อนทำตัวของตน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 166 

ให้แห้งนํ้า นุ่งผ้า แล้วพึงเช็ดนํ้าจากตัวสัทธิริหาริกพึงให้ ผ้านุ่ง ผ้าสังฆาฏิ ถือ ตั่งสำหรับเรือน 
ไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ จัดตั้งนำ ล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงถาม 
สัทธิ'วิหาริกด้วยนาฉัน 

สัทธิวิหาริกอยู่ในวิหารแห่งใด ถ้าวิหารแห่งนั้นรก ถ้าอุปัชฌายะอุตสาหะ อยู่ พึงปัดกวาด 
ให้สะอาด เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวรออกก่อน แล้ว วางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ... 

ถ้านั้าในหม้อชำระไม่มี พึงตักมาไว้ในหม้อชำระ 

ถ้าความกระสันบังเกิดแก่สัทธิริหาริก อุปัชฌายะพึงระงับ หรือพึงวาน ภิกษุอื่นให้ช่วยระงับ 
หรือพึงแสดงธรรมกถาแก่สัทธิริหาริกนั้น ถ้าความรำคาญ บังเกิดแก่สัทธิริหาริก อุปัชฌายะ 
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแก , สัทธิริหาริกนั้น ถ้าทิฐิ 
บังเกิดแก , สัทธิริหาริก อุปัชฌายะพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึงแสดงธรรม 
กถาแก , ลัทธิ : วิหาริกนั้น 

ถ้าสัทธิริหาริกต้องอาบัติหนัก ควรแก่ปริวาส อุปัชฌายะพึงทำความขวน ขวายว่า ด้วย 
อุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก , สัทธิริหาริก ถ้าลัทธิ'วิ'หาริก ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม 
อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย อย่างไรหนอ สงฆ์พึงชักสัทธิวิหาริกเข้าหาอาบัติเติม 
ถ้าสัทธิริหาริกควรแก่มานัต อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึง 
ให้มานัตแก , สัทธิริหาริก ถ้าสัทธิริหาริกควรอัพภาน อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวายว่า ด้วย อุบาย 
อย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพภานสัทธิวิหาริก ถ้าสงฆ์ใคร่จะทำกรรมแก่สัทธิ ริหาริก คือ ดัชชนึยกรรม 
นิยสกรรม ปัพพาชนียกรรม ปฏีสารณียกรรม หรือ อุกเขปนียกรรม อุปัชฌายะพึงทำความขวนขวาย 
ว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์ ไม่พึงทำกรรมแก , ลัทธิ : วิหาริก หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมเบา 
หรือลัทธิริหาริก นั้นถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรือ 
อุกเขปนียกรรมแล้ว อุปัชฌายะ พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ลัทธิริหาริก 
พึงประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง ประพฤติแก้ตัวได้ สงฆ์พึงระงับกรรม นั้นเสีย 

ถ้าจีวรของลัทธิริหาริกจะต้องซัก อุปัชฌายะพึงสั่งว่า ท่านพึงซักอย่างนี้หรือพึงทำความ 
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึง 1 ซัก'จีวร'ของลัทธิ วิหาริก ถ้าจีวรของลัทธิวิหาริก 
จะต้องทำ อุปัชฌายะพึงสั่งว่า ท่านพึงทำอย่างนี้ หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร 
หนอ ใครๆ พึงทำจีวรของลัทธิ วิหาริก ถ้านั้าย้อมของลัทธิริหาริกจะต้องต้ม อุปัชฌายะพึงสั่งว่า 
ท่านพึงต้ม อย่างนี้หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงต้มนั้า ย้อม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 167 

ของสัทธิริหาริก ถ้าจีวรของสัทธิริหาริกจะต้องย้อม อุปัชฌายะพึงสั่งว่า ท่าน พึงย้อมอย่างนี้หรือ 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึง ย้อมจีวรของสัทธิริหาริก เมื่อย้อม 
จีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี เมื่อ หยาดนี้าย้อมยังหยดไม่ขาดสาย ไม่พึงหลีกไปเสีย 
ถ้าสัทธิริหาริกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นลัทธิริหาริกวัตรของอุปัชฌายะทั้งหลาย ซึ่งอุปัชฌายะ 
ทั้งหลายพึงประพฤติชอบในลัทธิริหาริก ฯ 

ทุติยภาณวาร จบ 

มูลเหตุอาจริยวัตร 

[๔๔๒] สมัยนั้น อันเตวาสิกทั้งหลายไม , ประพฤติชอบในพระอาจารย์ บรรดาภิกษุที่ 
เป็นผู้มักห้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาว่า ไฉน อันเตวาสิกทั้งหลาย จึงไม่ประพฤติชอบ 
ในพระอาจารย์ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค -.. ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า อันเตวาสิก ทั้งหลาย 
ไม่ประพฤติชอบในอาจารย์ จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค ... ครันแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทังหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอาจริยวัตรแก่ภิกษุอันเตวาสิก ทั้งหลาย โดยประการที่ภิกษุอัน 
เตวาลักทั้งหลายพึงประพฤติชอบในอาจารย์ ฯ 

อาจริยวัตร 

[๔๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันเตวาลึกพึงประพฤติชอบในอาจารย์วิธี ประพฤติชอบใน 
อาจารย์นั้น ดังต่อไปนี้: 

อันเตวาลักพึงลุกแต่เช้าตรู่ ถอดรองเท้า ห่มผ้าเฉวียงบ่าแล้ว ถวายไม้ ชำระฟ้น 
ถวายนั้าล้างหน้า ปูอาสนะไว้ ถ้ายาคูมี พึงล้างภาชนะเสียก่อน แล้ว น้อมยาคูเข้าไป เมื่ออาจารย์ 
ดื่มยาคูแล้ว พึงถวายนั้า รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบแล้วเก็บไว้ 
เมื่ออาจารย์ลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ ถ้าที่นั้นรก พึงกวาดที่นั้นเสีย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 168 

ถ้าอาจารย์ประสงค์จะเข้าบ้าน พึงถวายผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึงถวาย ประคดเอว 
พึงซ้อนผ้าห่มสองชั้นถวาย พึงล้างบาตรแล้วถวายพร้อมทั้งนํ้า ถ้า อาจารย์ปรารถนาจะให้เป็น 
ปัจฉาสมณะ พึงปกปิดกายให้มีมณฑลสาม นุ่งให้เป็น ปริมณฑลคาดประคดเอว ซ้อนผ้าห่ม ๒ 
ชั้น ห่มคลุม กลัดลูกดุม ล้างบาตร แล้วถือไป เป็นปัจฉาสมณะของอาจารย์ไม่พึงเดินให้ห่างนัก 
ให้ชิดนัก พึงรับ วัตถุที่เนื่องในบาตร เมื่ออาจารย์กำลังพูด ไม่พึงพูดสอดขึ้นในระหว่างๆ 
อาจารย์ กล่าวถ้อยคำใกล้ต่ออาบัติ พึงห้ามเสีย เมื่อกลับ พึงกลับมาก่อน แล้วปูอาสนะ ไว้ 
พึงวางนํ้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึงลุกรับบาตร จีวร พึงถวายผ้านุ่งผลัด 
พึงรับผ้านุ่งมา ล้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งแดดสักครู , หนึ่ง แต่อย่า ผึ่งทั้งไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อจะ 
พับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมกันสี่นิ้ว ด้วยตั้งใจ มิให้มีรอยพับตรงกลาง พึงสอดประคดเอวไว้ 
ในขนดจีวร 

ถ้าบิณฑบาตมี และอาจารย์ประสงค์จะฉัน พึงถวายนิ้า แล้วน้อม บิณฑบาตเข้าไป พึงถาม 
อาจารย์ถึงนิ้าฉัน เมื่ออาจารย์ฉันแล้ว พึงถวายนิ้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้ 
กระทบ ล้างเช็ดให้หมดนิ้า แล้วพึงผึ่งไว้ที่แดดสักครู , หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทั้งไว้ที่แดด พึงเก็บบาตร 
จีวร เมื่อเก็บบาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียง หรือใต้ตั่งแล้วเก็บ 
บาตรแต่อย่าเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่ง ถือจีวร 
เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวรหรือสายระเตียง แล้วทำชายไว้ข้างนอก ขนด ไว้ข้างใน แล้วเก็บเถิด 
เมื่ออาจารย์ลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ เก็บนิ้าล้างเท้า ตั่ง รองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ถ้าที่นิ้นรก 
พึงกวาดที่นั้นเสีย 

ถ้าอาจารย์ใคร่จะสรงนิ้า พึงจัดนิ้าสรงถวาย ถ้าต้องการนิ้าเย็น พึงจัด นิ้าเย็นถวาย ถ้าต้อง 
การนิ้าร้อน พึงจัดนิ้าร้อนถวาย ถ้าอาจารย์ใคร่จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่งสำหรับเรือนไฟ 
แล้วเดินตามหลังอาจารย์ไป ถวายตั่ง สำหรับเรือนไฟแล้วรับจีวรมาวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
พึงถวายจุณ ถวายดิน ถ้าอุตสาหะอยู่ พึงเข้าเรือนไฟ เมื่อเข้าเรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า ปกปิด 
ทั้ง ข้างหน้าทั้งข้างหลัง แล้วเข้าเรือนไฟ อย่านั่งเบียดภิกษุผู้เถระ อย่าเกียดกัน อาสนะภิกษุใหม่ 
พึงทำบริกรรมแก , อาจารย์ในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึง ถือตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้วปกปิด 
ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทำ บริกรรมแก , อาจารย์แม้ในนิ้า อาบเสร็จแล้วพึงขึ้น 
มาก่อน ทำตัวของตนให้แห่งนิ้า นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดนิ้าจากตัวของอาจารย์ พึงถวายผ้านุ่ง ผ้าสังฆาฏิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 169 

ถือตั่งสำหรับ เรือนไฟมาก่อนแล้วปูอาสนะไว้ พึงวางนํ้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า 
ไว้ใกล้ๆ พึงถามอาจารย์ด้วยนาดื่ม 

ล้าประสงค์จะเรียนบาลี พึงขอให้อาจารย์แสดงบาลีขึ้น ล้าประสงค์จะ สอบถามอรรถกถา 
พึงสอบถาม อาจารย์อยู่ในวิหารแห่งใด ล้าวิหารแห่งนั้นรก ล้าอุตสาหะอยู่ พึงปัดกวาดเสีย เมื่อ 
ปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกก่อนแล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พึงขนผ้าปูนึ่ง 
และผ้าปูนอน ขนฟูก หมอน ออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เตียง ตั่ง อันเตวาสึกพึงยก 
ตํ่าๆ ทำให้เรียบ ร้อย อย่าให้ครูดสึกระทบกระแทกบานและกรอบประตู ตั้งไว้ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง เขียงรองเท้าเตียง กระโถน พนักอิง พึงขนออกไปวางไว้ ณ ที่ควร ส่วนข้างหนึ่ง 
เครื่องปูพื้น พึงสังเกตที่ปูไว้เดิม แล้วขนออกวางไว้ ณ ที่ควรส่วน ข้างหนึ่ง ถ้าในวิหารมีหยากเยื่อ 
พึงกวาดแต่เพดานลงมาก่อน กรอบหน้าต่างและ มุมห้อง พึงเช็ดเสีย ล้าฝาเขาทำบริกรรมด้วย 
นั้ามัน หรือพื้นทาสีดำขึ้นรา พึง เอาผ้าชุบนั้าบิดเช็ดเสีย ล้าพื้นเขามิได้ทำ พึงเอานั้าประพรมแล้ว 
เช็ดเสีย ระวัง อย่าให้ฝุนฟ้ง พึงกวาดหยากเยื่อทิ้งเสีย ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เครื่องปูพื้น 
พึง ผึ่งแดดชำระเคาะปัด แล้วขนกลับปูไว้ตามเดิม เขียงรองเท้าเตียง พึงผึ่งแดดขัด เช็ด แล้ว 
ขนกลับไปตั้งไว้ ณ ที่เดิม เตียง ตั่ง พึงผึ่งแดด ขัดสี เคาะ ยกตํ่าๆทำให้ดี อย่าให้ครูดสี 
กระทบกระแทกบานและกรอบประตู ขนกลับจัดตั้งไว้ตาม เดิม ฟูก หมอน ด้าปูนึ่ง ผ้าปูนอน 
กระโถน พนักอิง พึงผึ่งแดด ชำระ ล้าง ตบ ปัดเสีย แล้วขนกลับตั้งไว้ตามเดิม พึงเก็บบาตร 
จีวร เมื่อจะเก็บ บาตร พึงเอามือข้างหนึ่งจับบาตร เอามือข้างหนึ่งลูบคลำใต้เตียง หรือใต้ตั่งแล้ว 
เก็บบาตร แต่อย่าเก็บบาตรบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง เมื่อเก็บจีวร พึงเอามือข้างหนึ่งถือจีวร 
เอามือข้างหนึ่งลูบราวจีวร หรือสายระเตียง แล้วทำชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน เก็บจีวรเถิด 
ล้าลมเจือด้วยผงคลีพัดมาแต่ทิศตะวันออก พึงปิด หน้าต่างด้านตะวันออก ถ้าพัดมาแต่ทิศตะวันตก 
พึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตก ล้า พัดมาแต่ทิศเหนือ พึงปิดหน้าต่างด้านเหนือ ล้าพัดมาแต่ทิศใต้ 
พึงปิดหน้าต่าง ด้านใต้ ล้าฤดูหนาว พึงเปิดหน้าต่างกลางวัน กลางคืนพึงปิดเสีย ล้าฤดูร้อน 
กลางวันพึงปิด กลางคืนพึงเปิด ถ้าบริเวณ ซุ้มนั้า โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีรก พึงปัดกวาดเสีย 
ล้านั้าฉัน นั้าใช้ไม่มี พึงจัดตั้งไว้ ล้านั้าในหม้อชำระไม่มี พึงตักมาไว้ในหม้อชำระ 

ล้าความกระสันบังเกิดแก่อาจารย์อันเตวาสึกพึงช่วยระงับ หรือพึงวาน ภิกษุอื่นให้ช่วย 
ระงับ หรือพึงทำธรรมกถาแก , อาจารย์นั้น ล้าความรำคาญบังเกิดแก่ อาจารย์ อันเตวาสึกพึงช่วย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 170 

บรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึง ทำธรรมกถาแก , อาจารย์นั้น ถ้าทิฐิบังเกิดแก่ 
อาจารย์อันเตวาสิกพึงให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึงทำธรรมกถาแก , อาจารย์นั้น 
ถ้าอาจารย์ต้องอาบัติหนัก ควรแก่ปริวาส อันเตวาสิก พึงทำความ ขวนขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก , อาจารย์ ถ้าอาจารย์ควร แก , การซักเข้าหาอาบัติเดิม อันเตวาสิก 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร หนอ สงฆ์พึงชักอาจารย์เข้าในอาบัติเดิม ถ้าอาจารย์ 
ควรแก , มานัต อันเตวาสิกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้มานัต 
แก , อาจารย์ ถ้า อาจารย์ควรอัพภาน อันเตวาสึกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
สงฆ์พึงอัพภานอาจารย์ถ้าสงฆ์ใคร่จะทำกรรมแก , อาจารย์ คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึย 
กรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรม อันเตวาสึกพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไรหนอ สงฆ์ไม่พึงทำกรรมแก่อาจารย์ หรือสงฆ์พึงน้อมไป เพื่อกรรมเบา หรืออาจารย์นั้น 
ถูกสงฆ์ลงตัชชนึยกรรม นิยส กรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนียกรรมแล้ว 
อันเตวาสึก พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ อาจารย์พึงประพฤติชอบ หาย เย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย 

ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องซัก อันเตวาสึกพึงซัก หรือพึงทำความขวน ขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของอาจารย์ ถ้าจีวรของอาจารย์ จะต้องทำ อันเตวาสึกพึงทำ หรือ 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงทำจีวรของอาจารย์ ถ้านั้าย้อมของ 
อาจารย์จะต้องต้ม อันเตวาสึก พึงต้ม เอง หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
ใครๆ พึงต้มนั้าย้อม ของอาจารย์ ถ้าจีวรของอาจารย์จะต้องย้อม อันเตวาสึกพึงย้อม หรือพึงทำ 
ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวรของอาจารย์ เมื่อย้อมจีวร พึงย้อม 
พลิกกลับไปกลับมาให้ดี เมื่อหยาดนั้าย้อมยังหยดไม่ขาดสายอย่าพึงหลีกไปเสีย 

อันเตวาสึกไม่บอกอาจารย์ก่อน อย่าให้บาตรแก , ภิกษุบางรูปอย่ารับบาตร อย่าให้จีวร 
อย่ารับจีวร อย่าให้บริขาร อย่ารับบริขารของภิกษุบางรูป อย่าปลงผม ให้แก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ 
ภิกษุบางรูปปลงผมให้ อย่าทำบริกรรมแก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุบางรูปทำบริกรรมให้ อย่าทำความ 
ขวนขวายแก่ภิกษุบางรูป อย่าให้ ภิกษุบางรูปทำความขวนขวาย อย่าเป็นปัจฉาสมณะของภิกษุบางรูป 
อย่าพาภิกษุ บางรูปไปเป็นปัจฉาสมณะ อย่านำบิณฑบาตไปให้แก , ภิกษุบางรูป อย่าให้ภิกษุ บางรูป 
นำบิณฑบาตมาให้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 171 

อันเตวาสิกไม , บอกลาอาจารย์ก่อน อย่าเข้าบ้าน อย่าไปป่าช้า อย่าหลีก ไปสู่ทิศ ถ้าอาจารย์ 
อาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะหาย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นอาจาริยวัตรของอันเตวาสิกทั้งหลาย ซึ่ง อันเตวาสิกทั้งหลาย 
พึงประพฤติชอบในอาจารย์ ฯ 

มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร 

[๔๔๔] ก็สมัยนั้น อาจารย์ทั้งหลายไม่ประพฤติชอบในอันเตวาสิก บรรดาภิกษุที่เป็น 
ผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน อาจารย์ ทั้งหลายจึงได้ไม , ประพฤติชอบ 
ในอันเตวาสิก แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาค 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ในเพราะเหตุ เป็นเค้ามูลนั้น 
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แล้วทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า อาจารย์ 
ทั้งหลายไม , ประพฤติชอบในอันเตวาสิก จริงหรือ 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติอันเตวาสิกวัตรแก่อาจารย์ ทั้งหลาย โดยประการที่อาจารย์ทั้งหลาย 
พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก ฯ 

อันเตวาสิกวัตร 

[๔๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก วิธี ประพฤติชอบใน 
อันเตวาสิกนั้น ดังต่อไปนี้: 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาจารย์พึงสงเคราะห์ อนุเคราะห์ อันเตวาสิกด้วย อุเทศ ปริปุจฉา 
โอวาท อนุศาสนี ถ้าอาจารย์มีบาตร อันเตวาสิกไม่มี อาจารย์พึงให้แก่อันเตวาสิก หรือพึงทำ 
ความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บาตร พึงบังเกิดแก่อันเตวาสิก ถ้าอาจารย์มีจีวร 
อันเตวาสิกไม่มี อาจารย์พึงให้แก่ อันเตวาสิก หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
จีวรพึงบังเกิด แก่อันเตวาสิก ถ้าอาจารย์มีบริขาร อันเตวาสิกไม่มี อาจารย์พึงให้แก่อันเตวาสิก 
หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ บริขารพึงบังเกิดแก่อันเตวาสิกถ้าอันเตวาสิก 
อาพาธ อาจารย์พึงลุกแต่เช้าตรู , แล้วให้ไม้ชำระฟ้น ให้'นั้าล้างหน้า ปุอาสนะ ถ้ายาคูมี พึงล้าง 
ภาชนะเสียก่อนแล้วนำยาคูเข้าไปให้ เมื่ออันเตวาสิกดื่ม ยาคูแล้ว พึงให้นั้า รับภาชนะมา ถือตํ่าๆ 
ล้างให้เรียบร้อย อย่าให้กระทบ แล้วเก็บไว้ เมื่ออันเตวาสิกลุกแล้ว พึงเก็บอาสนะ ถ้าที่นั้นรก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 172 

พึงกวาดที่นั้น เสีย ถ้าอันเตวาสิกประสงค์จะเข้าบ้าน พึงให้ผ้านุ่ง พึงรับผ้านุ่งผลัดมา พึงให้ 
ประคดเอว พึงซ้อนผ้าห่มสองชั้นให้ พึงล้างบาตรให้พร้อมทั้งนั้า พึงปูอาสนะไว้ ด้วยเข้าใจว่า 
เพียงเวลาเท่านี้อันเตวาสิกขักกลับมา พึงวางนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ พึง 
ลุกรับบาตร จีวร พึงให้ผ้านุ่งผลัด พึงรับผ้านุ่งมา ล้าจีวรชุ่มเหงื่อ พึงผึ่งที่แดดสักครู่หนึ่ง แต่ 
อย่าผึ่งทั้งไว้ที่แดด พึงพับจีวร เมื่อ พับจีวร พึงพับให้เหลื่อมมุมลัน ๔ นิ้ว ด้วยตั้งใจมิให้มีรอย 
พับตรงกลาง พึงสอด ประคดเอวไว้ในขนดจีวร 

ล้าบิณฑบาตมี และอันเตวาสิกก็ประสงค์จะฉัน พึงให้นั้า แล้วนำ บิณฑบาตเข้าไป 
พึงถามอันเตวาสิกถึงนั้าฉัน เมื่ออันเตวาสักฉันแล้ว พึงให้นั้า รับบาตรมา ถือตํ่าๆ ล้างให้ดี 
อย่าให้ครูดสีเช็ดให้หมดนั้า ผึ่งไว้ที่แดดสักครู , หนึ่ง แต่อย่าผึ่งทั้งไว้ที่แดด พึงเก็บบาตร จีวร 
เมื่อเก็บบาตร -.. เมื่อเก็บจีวร -.. ทำชายจีวรไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน แล้วเก็บ เมื่ออันเตวาสักลุก 
แล้ว พึง เก็บอาสนะ นั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า ล้าที่นั้นรก พึงกวาด ที่นั้นเสีย 
ล้าอันเตวาสักใคร่จะสรงนั้า พึงจัดนั้าสรงให้ ล้าต้องการนั้าเย็น พึงจัด นั้าเย็นให้ 
ล้าต้องการนั้าร้อน พึงจัดนั้าร้อนให้ ล้าอันเตวาสักใคร่จะเข้าเรือนไฟ พึงบดจุณ แช่ดิน ถือตั่ง 
สำหรับเรือนไฟไปให้ แล้วรับจีวรไปวางไว้ ณ ที่ควร ส่วนข้างหนึ่ง พึงให้จุณ ให้ดิน ล้าอุตสาหะ 
อยู่ พึงเข้าไปสู่เรือนไฟ เมื่อเข้าไปสู่เรือนไฟ พึงเอาดินทาหน้า ปกปิดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง 
แล้วเข้าไปสู่เรือน ไฟ อย่านึ่งเบียดภิกษุผู้เถระ อย่าเกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ พึงทำบริกรรมแก , 
อันเตวาสักในเรือนไฟ เมื่อออกจากเรือนไฟ พึงถือตั่งสำหรับเรือนไฟ แล้ว ปกปิดทั้งข้างหน้า 
ทั้งข้างหลัง ออกจากเรือนไฟ พึงทำบริกรรมแก่อันเตวาลึกแม้ ในนั้าอาบเสร็จแล้วพึงขึ้นมาก่อน 
ทำตัวของตนให้หมดนั้า นุ่งผ้าแล้วพึงเช็ดนั้า จากตัวของอันเตวาลึก พึงให้ผ้านุ่ง ผ้าสังฆาฏิ ถือตั่ง 
สำหรับเรือนไฟมาก่อน แล้วปูอาสนะไว้ ชัดตั้งนั้าล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ใกล้ๆ 
พึง ถามอันเตวาสักด้วยนั้าฉัน อันเตวาสักอยู่ในวิหารแห่งใด ล้าวิหารแห่งนั้นรก ล้าอุตสาหะอยู่ 
พึงปัดกวาดให้สะอาด เมื่อปัดกวาดวิหาร พึงขนบาตร จีวร ออกก่อนแล้ววางไว้ ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง -.. ล้านั้าในหม้อชำระไม่มี พึงตักมา ไว้ในหม้อชำระ 

ล้าความกระสันบังเกิดขึ้นแก , อันเตวาลึก อาจารย์พึงช่วยระงับ หรือพึง วานภิกษุลื่นให้ 
ช่วยระงับ หรือพึงแสดงธรรมกถาแก , อันเตวาสักนั้น ล้าความ รำคาญบังเกิดแก่อันเตวาสัก อาจารย์ 
พึงบรรเทา หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วยบรรเทา หรือพึงแสดงธรรมกถาแก , อันเตวาสักนั้น ล้าทิฐิ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 173 

บังเกิดแก่อันเตวาสิก อาจารย์พึง ให้สละเสีย หรือพึงวานภิกษุอื่นให้ช่วย หรือพึงแสดงธรรมกถา 
แก , อันเตวาสิกนั้น 

ถ้าอันเตวาสิกต้องอาบัติหนัก ควรแก่ปริวาส อาจารย์พึงทำความ ขวนขวายว่า ด้วยอุบาย 
อย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้ปริวาสแก , อันเตวาสิก ถ้า อันเตวาสิกควรแก , การชักเข้าหาอาบัติเติม อาจารย์ 
พึงทำความขวนขวายว่า ด้วย อุบายอะไรหนอ สงฆ์พึงชักอันเตวาสิกเข้าหาอาบัติเติม ถ้าอันเตวาสิก 
ควรมานัต อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ สงฆ์พึงให้มานัตแก , อันเตวาสิก 
ถ้าอันเตวาสิกควรอัพภาน อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบาย อย่างไรหนอ สงฆ์พึงอัพกาน 
อันเตวาสิก ถ้าสงฆ์ใคร่จะทำกรรมแก่อันเตวาสิก คือ ตัชชนียกรรม นิยสกรรม ปีพพาชนึยกรรม 
ปฏิสารณียกรรม หรือ อุกเขปนืยกรรม อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ 
สงฆ์ไม่ พึงทำกรรมแก่อันเตวาสิก หรือสงฆ์พึงน้อมไปเพื่อกรรมเบา หรือว่าอันเตวาสิก นั้นถูกสงฆ์ 
ลงตัชชนึยกรรม นิยสกรรม ปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม หรืออุกเขปนึยกรรมแล้ว 
อาจารย์พึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ อันเตวาสิกพึงประพฤติชอบ หายเย่อหยิ่ง 
ประพฤติแก้ตัวได้ สงฆ์พึงระงับกรรมนั้นเสีย 

ถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องซัก อาจารย์พึงสั่งว่า ท่านพึงซักอย่างนี้ หรือพึงทำความ 
ขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงซักจีวรของ อันเตวาสิก ถ้านั้าย้อมของอันเตวาสิก 
จะต้องต้ม อาจารย์พึงสั่งว่า ท่านพึงต้ม อย่างนี้หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไร 
หนอ ใครๆ พึงต้มนี้าย้อม ของอันเตวาสิก ถ้าจีวรของอันเตวาสิกจะต้องย้อม อาจารย์พึงสั่งว่า 
ท่านพึงย้อม อย่างนี้หรือพึงทำความขวนขวายว่า ด้วยอุบายอย่างไรหนอ ใครๆ พึงย้อมจีวร ของ 
อันเตวาสิก เมื่อย้อมจีวร พึงย้อมพลิกกลับไปกลับมาให้ดี และเมื่อหยาดนั้า ย้อมยังหยดไม่ขาด 
สาย ไม่พึงหลีกไปเสีย 

ถ้าอันเตวาสิกอาพาธ พึงพยาบาลจนตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะหาย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล เป็นอันเตวาสิกวัตรของอาจารย์ทั้งหลาย ซึ่ง อาจารย์ทั้งหลาย 
พึงประพฤติชอบในอันเตวาสิก ฯ 

วัตตขันธกะ ที่ ๘ จบ 
ในขันธกะนี้มี ๑๙ เรื่อง ๑๔ วัตร ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 174 

หัวข้อประจำขันธกะ 

[๔๔๖] เรื่องพระอาคันตุกะ สวมรองเท้า กั้นร่ม คลุมศีรษะ พาดจีวร บนศีรษะ เข้าไป 
สู่อาราม ล้างเท้าด้วยนั้าฉัน ไม , ไหว้ภิกษุเจ้าถิ่นผู้แก'กว่า ไม , ถาม ถึงเสนาสนะ งูตกลงมา ภิกษุ 
ผู้มีศีลเป็นที่รักพากันโพนทะนา พระผู้มีพระภาค ทรงบัญญัติว่า ภิกษุอาคันตุกะจะเข้าอาราม พึง 
ถอดรองเท้า ลดร่ม ห่มลดไหล่ เข้าอารามไม , ต้องรีบร้อน พึงสังเกตว่า เจ้าถิ่นประชุมกันที่ไหน 
พึงวางบาตรจีวรไว้ที่แห่งหนึ่ง ถืออาสนะที่สมควร ถามถึงนึ่าฉันนึ่าใช้ พึงล้างเท้า พึงเช็ดรอง เท้า 
ด้วยผ้าแห้งก่อน ด้วยผ้าเปียกทีหลัง พึงไหว้ภิกษุเจ้าถิ่นผู้แก่กว่า พึงให้ ภิกษุเจ้าถิ่นผู้อ่อนกว่าไหว้ 
พึงถามเสนาสนะ ทั้งที่มีภิกษุอยู่ หรือไม่มีภิกษุอยู่พึงถามถึงโคจรคาม และอโคจรคาม สกุล 
ที่ได้รับสมมติว่าเป็นเสกขะ ที่ถ่าย อุจจาระ ที่ถ่ายปัสสาวะ นาฉัน นํ้าใช้ ไม้เท้า กติกาสงฆ์ที่ 
ตั้งไว้ว่าควรเข้าเวลา เท่าไร พึงรอสักครู่หนึ่ง วิหารมีหยากเยื่อต้องชำระ ก่อนชำระ ต้องขนเครื่อง 
ลาดพื้น เขียงรองเท้าเตียง ฟูก หมอน เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง พึงกวาด หยากเยื่อแต่ 
เพดานลงมาก่อน พึงเช็ดกรอบหน้าต่าง ประตู และมุมห้อง ฝาทานํ้ามัน 1 ขึ้นรา พื้นทาสีดำ 
พึงเอาผ้าชุบนํ้าเช็ด พื้นไม , ได้ทำ พึงเอานาพรมแล้ว กวาดเสีย พึงกวาดหยากเยื่อทิ้ง เครื่องลาดพื้น 
เขียงรองเท้าเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผ้าปูนึ่ง ผ้าปูนอน กระโถน พนักอิง ผึ่งแดดแล้ว 
เก็บไว้ที่เติม พึงเก็บบาตร จีวร อย่าวางบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง พึงเก็บจีวรให้ชายอยู่ด้านนอก 
ขนดอยู่ด้านใน มีลมพัดมาทางทิศตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือ หรือ ทิศใต้ พึงปิดหน้าต่าง 
ทางทิศนั้นๆ ฤดูหนาว กลางวันพึงเปิดหน้าต่าง กลางคืน พึงปิด ฤดูร้อน กลางวันพึงปิดหน้าต่าง 
กลางคืนพึงเปิด พึงกวาดบริเวณ ซุ้มนั้า โรงฉัน โรงไฟ และวัจจกุฎี พึงตักนั้าฉัน นั้าใช้ และ 
นั้าในหม้อชำระ อาคันตุกวัตรดังกล่าวมานี้อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณหาที่เปรียบมิได้ ทรง 
บัญญัติแล้ว 

เรื่องภิกษุเจ้าถิ่น ไม่ปูอาสนะ ไม่ตั้งนั้าล้างเท้า ไม , ลุกรับ ไม , ถามด้วย นั้าฉัน นา , ใช้ 
ไม , ไหว้ ไม , จัดเสนาสนะให้ บรรดาภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักพากัน โพนทะนาภิกษุเจ้าถิ่นเห็นพระอาคัน 
ตุกะผู้แก , กว่า พึง ปูอาสนะ ตั้งนั้า ลุกรับ ถาม ด้วยนั้าฉัน นั้าใช้ เช็ดรองเท้าให้ ซักผ้าเช็ดรองเท้า 
ผึ่งไว้ ณ ที่ควรแห่งหนึ่ง พึงไหว้พระอาคันตุกะผู้แก , กว่า พึง จัดเสนาสนะถวาย พึงบอกเสนาสนะ 
ที่มีภิกษุ อยู่ หรือไม่มีภิกษุอยู่ พึงบอกโคจรคาม และอโคจรคาม สกุลที่เป็นเสกขสมมติ ฐาน 
นั้าฉัน นั้าใช้ ไม้เท้า และ พึง บอกกติกาสงฆ์ที่ตั้งไว้ว่า เวลานี้ควรเข้า ควรออก พระอาคันตุกะ 
อ่อนพรรษากว่าพึงนึ่งบอก พึงแนะนำพระอาคันตกะด้ อ่อนพรรษาให้อภิวาท พึง บอกเสนาสนะ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 175 

นอกนั้นเหมือนนัยหนหลัง อาวาสิก วัตรดังกล่าวมานี้อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงนำหมู่ ทรงแสดง 
แล้ว 

เรื่องภิกษุผู้เตรียมจะไป ไม่เก็บเครื่องไม้เครื่องดินเปิดประตู หน้าต่างทิ้งไว้ ไม่มอบ 
หมายเสนาสนะ เครื่องไม้ เครื่องดินเสียหาย เสนาสนะไม่มี ใครรักษา บรรดาภิกษุผู้มีศีลเป็น 
ที่รักพากันโพนทะนา 

ภิกษุผู้เตรียมจะไป พึงเก็บเครื่องไม้ เครื่องดิน ปิดประตู หน้าต่าง มอบหมายเสนาสนะ 
แล้วจึงหลีกไป พึงมอบหมาย ภิกษุสามเณร คนวัด หรือ หรืออุบาสกก็ได้ พึงยกเตียงขึ้นวางไว้บน 
ศิลากองเครื่องเสนาสนะไว้ข้างบน เก็บ เครื่องไม้ เครื่องดิน ปิดประตู หน้าต่าง ถ้าวิหารฝนรั่ว 
ภิกษุผู้เตรียมจะไป อุตสาหะอยู่ พึงมุงหรือพึงทำความขวนขวาย ในวิหารที่ฝนไม , รั่วก็เหมือนกัน 
ถ้าวิหารฝนรั่วทุกแห่ง พึงขนเครื่องเสนาสนะเข้าม้าน ในที่แจ้งก็เหมือนกัน ด้วย คิดว่าอย่างไรเสีย 
ส่วนของเตียง ตั่งก็คงเหลืออยู่ม้าง นี้เป็นวัตรอันภิกษุผู้เตรียม จะไปพึงประพฤติ 

เรื่องภิกษุทั้งหลายไม , อนุโมทนา พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้พระเถระ อนุโมทนา ภิกษุ 
ทิ้งหลายเหลือพระเถระไว้รูปเดียว พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต ให้พระเถรานุเถระรออยู่ ๔-๕ รูป 
พระเถระรูปหนึ่งปวดอุจจาระ กลั้นจนสลบ ลง นี้เป็นวัตรในการอนุโมทนา 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์นุ่งห่มไม่เรียบร้อย ไม่มีมรรยาท เดินแซง นึ่งเบียด เสียดพระเถระ 
เกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ นึ่งทับสังฆาฏิ ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักพา กันโพนทะนา ภิกษุพึงนุ่งห่ม 
ปกปิดมณฑลสาม คาดประคดเอว ห่มผ้า ๒ ชั้น กลัดลูกดุม ไม่เดินแซง พึงปกปิดกายด้วยดี 
สำรวมด้วยดี มีตาทอดลง ไม่เวิกผ้า ไม , หัวเราะลั่น พึงมีเสียงน้อย ไม่โยกกาย ไม , ไกวแขน 
ไม , โคลงศีรษะไม่คํ้ากลาย ไม่คลุมศีรษะ ไม่เดินกระหย่ง ปกปิดกายด้วยดี สำรวมด้วยดี 
มี ตาทอดลง ไม่เวิกผ้า ไม , หัวเราะลั่น มีเสียงน้อย ไม , โยกกาย ไม , ไกวแขน ไม่ โคลงศีรษะ 
ไม่คากาย ไม่คลุมศีรษะ ไม่นึ่งรัดเข่า ไม่นึ่งเบียดเสียดพระเถระ ไม่เกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ 
ไม่นึ่งทับสังฆาฏิ เมื่อเขาถวายนั้า พึงรับไปล้าง บาตรลือตํ่าๆ พึงค่อยๆ เทนั้าลงในกระโถน ด้วย 
คิดว่ากระโถนอย่าเลอะเทอะ ภิกษุใกล้เคียงอย่าลูกนั้ากระเซ็น ผ้าสังฆาฏิอย่าลูกนี้ากระเซ็น เมื่อเขา 
ถวาย ข้าวสุก พึงประคองบาตรรับ พึงไว้โอกาสสำหรับแกง ล้ามีเนยใส นี้ามัน หรือ แกงอ่อม 
พระเถระพึงบอกว่า จงถวายภิกษุทุกรูปเท่าๆ กัน พึงรับบิณฑบาต โดยเคารพ พึงมีความสำกัญ 
ในบาตร พึงรับบิณฑบาตพอสมกับแกง พอเสมอขอบปากบาตร พระเถระไม่พึงฉันก่อนในเมื่อ 
ข้าวสกยังไม่ทั่วถึงภิกษทกรป พึง ฉันบิณฑบาตโดยเคารพ พึงมีความสำลัฌในบาตรฉัน พึงฉัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 176 

บิณฑบาตตาม ลำดับ พึงฉันพอสมกับแกง ไม่พึงฉันขยุ้มแต่ยอดลงไป ไม่พึงฉันกลบแกงหรือ 
กับข้าว ไม่พึงขอแกง หรือกับข้าวมาฉัน ไม , พึงแลดูบาตรของภิกษุอื่นด้วยมุ่งจะ ยกโทษ ไม่พึงทำ 
คำข้าวให้ใหญ่ พึงทำคำข้าวให้กลมกล่อม ไม่พึงอ้าปากไว้คอย ท่า ไม่พึงสอดมือทั้งหมดเข้าปาก 
ไม , พึงพูดทั้งคำข้าวยังอยู่ในปาก ไม่พึงฉันโยนคำข้าว ไม่พึงฉันกัดคำข้าว ไม่พึงฉันทำแก้มให้ตุ่ย 
ไม , พึงฉันสลัดมือ ไม่พึงฉันทำเมล็ดข้าวตก ไม่พึงฉันแลบลิ้น ไม่พึงฉันทำเสียงดังจั๊บๆ ไม่พึง 
ฉันทำเสียง ซูดๆ ไม่พึงฉันเลียมือ ไม่พึงฉันขอดบาตร ไม , พึงฉันเลียริมแปาก ไม่พึงรับ ขันนา 
ด้วยมือเปือนอามิส พระเถระไม่พึงรับนำก่อนที่ภิกษุทั้งหมดยังฉันไม , เสร็จ พึงค่อยๆ ล้างบาตร 
พึงค่อยๆ เททั้าลงในกระโถนอย่าให้กระโถนเลอะเทอะ อย่าให้กระเซ็นถูกภิกษุใกล้เคียง 
อย่าให้กระเซ็นถูกสังฆาฏิ พึงค่อยๆ เทนํ้าลง บนพื้นดิน ไม่พึงเทนํ้าล้างบาตรมีเมล็ดข้าว เมื่อกลับ 
ภิกษุใหม่พึงกลับก่อน พระเถระพึงกลับทีหลัง พึงปกปิดกายด้วยดี ไม่พึงเดินกระหย่ง ภัตตัคควัตร 
ดังกล่าวมานี้อันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นธรรมราชาทรงบัญญัติไร้แล้ว 

เรื่องภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตนุ่งห่มไม่เรียบร้อย ไม่มีมรรยาทเข้าบ้าน ออก จากบ้านไม , 

กำหนด เข้าออกรีบร้อนเกินไป ยืนไกลเกินไป ใกล้เกินไป นานเกิน ไปกลับเร็วเกินไป ภิกษุถือ 
เที่ยวบิณฑบาตอีกรูปหนึ่งก็เป็นเช่นนี้น ภิกษุถือเที่ยว บิณฑบาต จะเข้าบ้านพึงปกปิดกายด้วยดี 
สำรวมด้วยดี มีตาทอดลง ไม่เวิกผ้า ไม , หัวเราะลั่น มีเสียงน้อย ไม , โยกกาย ไม , ไกวแขน ไม , โคลง 
ศีรษะ ไม่คํ้ากาย ไม่คลุม ศีรษะ ไม่เดินกระหย่ง พึงสังเกตก่อน อย่ารีบร้อนเข้าออก อย่ายืน 
ไกลนัก ใกล้นักนานนัก อย่ากลับเร็วนัก พึงยืนกำหนดว่า เขาพักการงาน ลุกจากที่นึ่ง จับทัพพี 
จับภาชนะตั้งไว้หรือไม , พึงแหวกผ้าซ้อนประคองบาตรรับภิกษา ขณะรับไม่พึง มองดูหน้าผู้ถวาย 
แบ้ในแกงก็พึงกำหนดเช่นนั้นเหมือนกัน เมื่อเขาถวายภิกษาแล้ว ภิกษุพึงคลุมบาตรด้วยผ้าซ้อน 
กลับไป พึงปกปิดกายด้วยดีเดินไป พึงสำ รวมด้วยดี มีตาทอดลง ไม่เวิกผ้า ไม , หัวเราะลั่น 
มีเสียงน้อย ไม , โยกกาย ไม่ ไกวแขน ไม , โคลงศีรษะ ไม่ตั้ากาย ไม่คลุมศีรษะ ไม่เดินกระหย่ง 
รูปใดกลับก่อน พึงปูอาสนะไว้ ชัดกระโถนไว้ เตรียมนี้าฉันนี้าใช้ไว้ รูปใดกลับทีหลังประสงค์ 
จะ ฉันก็พึงฉัน ล้าไม่ประสงค์ก็พึงเททั้ง พึงเก็บอาสนะนำล้างเท้า ตั่งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้า 
เก็บนี้าฉันนี้าใช้ กวาดโรงฉัน รูปใดเห็นหม้อนี้าฉัน นา , ใช้ หม้อนี้าชำระว่างเปล่า พึงจัดตั้งไว้ 
ล้าเป็นการสุดวิสัยพึงกวักมือเรียกเพื่อนมาช่วยแต่ไม่พึงเปล่งวาจา นี้เป็นบิฌฑปาดิกวัตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 177 

เรื่องภิกษุอยู่ป่า ไม่เตรียมนํ้าฉัน นา , ใช้ ไฟ ไม้สีไฟ ไม , รู้นักษัตร ไม , รู้ ทิศ พวกโจร 
ถามก็ตอบว่า ไม่มี ไม , รู้ทุกอย่าง จึงถูกทุบตี ภิกษุที่อยู่ป่า พึงเข้า ถุงบาตรคล้องบ่า พาดจีวร 
บนไหล , ครั้นจะเข้าบ้าน พึงถอดรองเบ้าใส่ถุงคล้องบ่า ปกปิดมณฑลสาม นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑล 
แม้ในอารัญญกวัตร ก็มีนัยเหมือนบิฌฑจาริกวัตรออกจากบ้านแล้ว พึงเข้าถุงบาตรคล้องบ่า พับ 
จีวรวางบนศีรษะ สวมรองเบ้าเดินไป พึงเตรียมนํ้าฉันนาใช้ไฟ ไม้สีไฟ ไม้เท้าเรียนนักษัตร 
ทั้งสินหรือบางส่วน พึงเป็นผู้ฉลาดในทิศ อารัญญกวัตรดังกล่าวมานี อันพระผู้มี พระภาคผู้สูงสุด 
กว่าหมู่สัตว์ทรงบัญญัติแล้ว 

เรื่องภิกษุมากรูปทำจีวรในที่แจ้ง ถูกธุลีกลบ ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก พา กันโพนทะนา ล้า 
วิหารรก เมื่อจะชำระ ชั้นต้นพึงขนบาตรจีวรออก ขนฟูก หมอน เตียง ตั่ง กระโถน พนักอิง 
ออกไป พึงกวาดหยากเยื่อลงจากเพดานพึงเช็ดกรอบประตู หน้าต่าง และมุมห้อง ฝาทานามัน 
ขึ้นรา พื้นทาสีดำ พื้นไม , ไต้ทำ พึง เช็ดทำให้สะอาดพึงกวาดหยากเยื่อทั้งเสีย ไม่พึงเคาะเสนาสนะ 
ใกล้ภิกษุวิหารนาฉัน นํ้าใช้ ไม , พึงเคาะเสนาสนะในที่สูง เหนือลม ใต้ลม เครื่องลาดพื้น 
เขียง รองเท้าเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผ้านิสีทนะ กระโถน พนักอิง พึงตากชำระ เก็บไว้ 
ตามเติมเก็บบาตรจีวรบาตรอย่าวางบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรอง จีวรต้องพาดชายไว้ต้านนอก 
ขนดไว้ด้านใน ลมทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ ฤดูหนาว กลางวันเปิดหน้าต่าง 
กลางคืนปิด ฤดูร้อน กลางวันปิดหน้าต่าง กลางคืนเปิด กวาดบริเวณ ซุ้มนา โรงฉัน โรงไฟ 
วัจจกุฎีตักนาฉัน นาใช้มาตั้งไว้ ตักนํ้ามาใส่หม้อนาชำระไว้ อยู่กับภิกษุผู้แก่กว่า ยังไม , ได้ บอก 
กล่าว อย่าให้อุเทศ ปริปุจฉา อย่าสาธยาย อย่ากล่าวธรรม อย่าตามประทีป อย่าเปิดหน้าต่าง 
อย่าปิดหน้าต่าง พึงเดินตามภิกษุผู้แก , กว่า อย่ากระทบแม้ด้วยชายผ้า พระผู้มีพระภาคผู้มหาวีระ 
ทรงบัญญัติเสนาสนะวัตรนั้นไว้แล้ว 

เรื่องพระฉัพพัคศีย์ถูกพระเถระห้าม ปิดประตู พระเถระสลบภิกษุผู้มีศีล เป็นที่รักพากัน 
โพนทะนา ภิกษุพึงเทเล้าทั้งเสีย กวาดเรือนไฟ ชานภายนอก บริเวณ ซุ้มประตู ศาลาเรือนไฟ 
บดจุณแช่ดิน ตักพื้าไว้ในรางนา เอาสินเหนียวทาหน้า ปิดทั้งข้างหน้า ทั้งข้างหลัง ไม่นั่งเบียด 
เสียดพระเถระ ไม , เกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ ล้าอุตสาหะ พึงทำบริกรรมแก่พระเถระในเรือนไฟ 
อย่าอาบนา นาข้างหน้าเหนือ นํ้าให้หนทาง เรือนไฟเปรอะเปือน รางแช่ดิน เก็บตั่งดับไฟ 


เปิดประต น็ชันตาฆรวัตร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 178 

เรื่องภิกษุถ่ายอุจจาระแล้วไม่ชำระ ถ่ายอุจจาระตามลำดับผู้แก่กว่า ทรงอนุญาตให้ถ่ายตาม 
ลำดับผู้มาถึง พระฉัพพัคคีย์เข้าวัจจกุฎีเร็วบ้าง เวิกผ้านุ่งเข้าไป บ้าง ถอนหายใจใหญ่พลางถ่าย 
อุจจาระบ้าง เคี้ยวไม้ชำระฟ้นบ้าง ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะออกนอกรางบ้าง บ้วนเขฬะลงในรางบ้าง 
ใช้ไม้ชำระหยาบบ้าง ทิ้งไม้ชำระ ลงในช่องถ่ายอุจจาระบ้าง ออกมาเร็วเกินบ้าง เวิกผ้าออกมาบ้าง 
ชำระมีเสียงดัง จะปุจะปุบ้าง เหลือทิ้าไว้ในกระบอกชำระบ้าง ภิกษุยืนอยู่ข้างนอกพึงกระแอม ภิกษุ 
อยู่ข้างในพึงกระแอมรับ พึงพาดจีวรไว้บนราว สายระเคียง อย่ารีบด่วนเข้าไป อย่าเวิกผ้าเข้าไป 
พึงยืนบนเขียง อย่าถอนหายใจใหญ่ อย่าเคี้ยวไม้ชำระฟ้น อย่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะนอกราง อย่า 
บ้วนเขฬะลงในราง อย่าใช้ไม้ชำระหยาบ อย่าทิ้งไม้ชำระลงในช่องถ่าย พึงยืนบนเขียงถ่าย 
ปิดผ้า อย่าออกมาให้เร็วนัก อย่า เวิกผ้าออกมา ยืนบนเขียงถ่ายแล้วจึงปิด อย่าชำระให้มีเสียงดัง 
จะปุจะปุ อย่า เหลือนํ้าชำระไว้ ยืนบนเขียงถ่ายแล้วจึงเวิกผ้า วัจจกุฎีเปรอะเปือน ต้องชำระให้ 
สะอาด ตะกร้าไม้ชำระเต็มพึงเทเสีย วัจจกุฎี ชานภายนอก บริเวณ ซุ้มประตู พึงตักนาใส่ 
ในหม้อชำระ นี้วัจจกุฎีวัตร 

เรื่องสัทธิ'วิ , หาริก ถอดรองเบ้า ถวายไม้ชำระฟ้น นาล้างหน้า ปุอาสนะถวายยาคู นา 
ล้างภาชนะ เก็บอาสนะ ที่รกเข้าบ้าน ถวายผ้านุ่ง ประคดเอว ผ้าซ้อนสองชั้น บาตรพร้อม 
ทิ้งนา ปัจฉาสมณะ ปิดมณฑลสาม นุ่งให้เป็นปริ มณฑล คาดประคดเอวซ้อนผ้าสองชั้น ล้างบาตร 
เป็นปัจฉาสมณะ เดินไม , ไกลไม่ชิดนัก รับของในบาตร พระอุปัชฌายะกำลังพูด กล่าวถ้อยคำล่อ 
แหลมต่ออาบัติ กลับมาก่อน ปุอาสนะไว้ ตั้งนาล้างเท้า ตั้งรองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าลุกไป รับ 
ถวายผ้านุ่งผลัด ผึ่งที่แดด อย่าผึ่งทิ้งไว้ รอยพับ สอดประคดเอวไว้ในขนด อุปัชฌายะจะฉันพึง 
น้อมบิณฑบาตถวาย ถามถึงนา ฉันถวายนา รับบาตรมาลือตํ่าๆ ผึ่งแดดไว้ครู , หนึ่ง อย่าผึ่งทิ้งไว้ 
อย่าเก็บบาตรไว้บนพื้นที่ปราศจากเครื่องรองพาดชายไว้ข้างนอก ขนดไว้ข้างใน เก็บอาสนะ เก็บ 
ทิ้าล้างเท้ากวาดที่รก พระอุปัชฌายะ จะสรงนา ถวายนาเย็น นาร้อน เรือนไฟ บดจุณ แช่ดิน 
ตามหลังเข้าไป ถวายตั้ง รับจีวร ถวายจุณ ถวายดิน ล้าอุตสาหะ ทาหน้า ปิดข้างหน้าข้างหลัง 
ไม่นึ่งเบียดพระเถระ ไม่เกียดกันอาสนะภิกษุใหม่ ทำบริกรรม ออกจากเรือนไฟ ปิดข้างหน้า 
ข้างหลัง ทำบริกรรมในนํ้า อาบนํ้าแล้วพึงขึ้นก่อน นุ่งผ้า เช็ดตัว อุปัชฌายะถวายผ้านุ่ง ผ้าสังฆาฏิ 
ลือตั้งเรือนไฟ ปุอาสนะไว้ ตั้งทิ้าล้างเท้า ตั้ง รองเท้า กระเบื้องเช็ดเท้าไว้ ถามถึงนาฉัน เรียน 
บาลีอรรถกถา ถ้าอุตสาหะ พึง ปัดกวาดวิหารที่รก ก่อนปัดกวาดพึงขนบาตรจีวร ผ้าปูนึ่ง ปูนอน 
ฟูก หมอน เตียงตั้ง เขียงรองเท้าเตียง กระโถน พนักอิง เครื่องลาดพื้นออกไป พึงกวาด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 179 

หยากไย่ แต่เพดานลงมา เช็ดกรอบประตูหน้าต่าง ฝาทานั้ามัน พื้นทาสีดำ พื้นไม , ได้ทำ พึง เก็บ 
เครื่องลาดพื้น เขียงรองเท้าเตียง เตียง ตั่ง ฟูก หมอน ผ้าปูนั่ง ปูนอน กระโถน พนักอิง เก็บ 
บาตรจีวร ลมทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ ฤดูหนาว ฤดูร้อน กลางวัน 
กลางคืน บริเวณ ซุ่มนา โรงฉัน โรงไฟ วัจจกุฎีตักนาฉัน นั่าใช้ นั่าชำระพระอุปัชฌายะ 
กระสัน รำคาญ เห็นผิด ต้องครุกาบ'ติ ควรมูลายปฏิกัสสนา มานัต อัพภาน ถ้าถูกลงตัชชนึยกรรม 
นิยสกรรมปัพพาชนึยกรรม ปฏิสารณียกรรม และอุกเขปนียกรรม จีวรของพระอุปัชฌายะควร 
ซัก ทำ ย้อม พึงซัก ทำ ย้อมให้พลิกกลับไปกลับมา รับบาตร จีวร และบริขาร โกนผม ทำบริกรรม 
ทำความขวนขวายเป็นปัจฉาสมณะ ให้บิณฑบาต เข้าบ้าน อย่าไปป่าช้า อย่าไปสู่ทิศพระอุปัชฌายะ 
อาพาธ ต้องพยาบาลตลอดชีวิต วัตรดังกล่าวมานี้เป็นอุปัชฌายวัตร อันสัทธิวิหารกพึงประพฤติ 
ชอบ 

เรื่องอุปัชฌายะสงเคราะห์ด้วยโอวาท อนุศาสนึ อุเทศ ปริปุจฉา บาตร จีวร และบริขาร 
คราวอาพาธ ไม่พึงเป็นปัจฉาสมณะ อุป้ชฌายวัตรฉันใด แม้อา จร ย วัตรก็ฉันนั้น สิทธิวิหาริกวัตร 
ฉันใด อันเตวาสิกวัตรก็ฉันนั้น อาคันตุกวัตรฉันใด อาวาสิกวัตรก็ฉันนั้น คมิกวัตร อนุโนทนา 
วัตร ภัตตัคควัตร บิฌฑปาติกวัตร อารัญญกวัตร เสนาสนวัตร ชันตาฆรวัตร วัจจกุฎี'วัตร 
อุปัชฌายวัตร สัทธิ ริหาริกวัตร อา จร ยวัตร อันเตวาสิกวัตร เหมือนกัน , ใน'ขันธกะนั้มี ๑๙ เรื่อง 
๑๔ วัตร ภิกษุผู้ไม่บำเพ็ญวัตร ชื่อว่าไม่บำเพ็ญศีล ผู้มีศีลไม่บริสุทธ ทรามปัญญา ย่อมไม่ 
ประสพเอกัคคตาจิต ผู้มีจิตพึง 1 ซ่าน มีอารมณ์มาก ย่อมไม , เห็นธรรมโดย ชอบ เมื่อไม , เห็นพระ 
สัทธรรม ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ ภิกษุผู้บำเพ็ญวัตร ชื่อว่า บำเพ็ญศีล ผู้มีศีลบริสุทธมีปัญญา 
ย่อมประสพเอกัคคตาจิต ผู้มีจิตไม , พึงซ่านมี มีอารมณ์อย่างเดียว ย่อมเห็นธรรมโดยชอบ เมื่อเห็น 
พระสัทธรรมย่อมพ้นจาก ทุกข์ได้ เพราะเหตุนั้นแล โอรสของพระชินเจ้า ผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ 
พึงบำเพ็ญวัตร อันเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ แต่นั้นชักถึงพระ นิพพาน ดังนี้แล ฯ 

หัวข้อประจำข้นธกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 180 

ปาติโมกขฐปนะข้นธกะ 
เรื่องพระอานนทเถระ 

[๔๔๗] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า ประทับอยู่ที่ปราสาท ของมิคารมารดา 
ในบุพพาราม เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น เป็นวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า พระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ 
แวดล้อมประทับนั่งอยู่ จึงท่านพระอานนท์เมื่อล่วงเข้าราตรี ปฐมยามผ่านไปแล้ว ลุกจาก 
อาสนะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค แล้วกราบทูลว่า พระพุทธ 
เจ้าข้า ล่วงเข้าราตรี ปฐม ยามผ่านไปแล้ว ภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรง 
แสดงพระปาติ โมกข์แก่ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าข้า เมื่อพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้ว 
พระ ผู้มีพระภาคทรงนิ่งเสีย 

แม้ครั้งที่สอง ท่านพระอานนท์ เมื่อล่วงเข้าราตรี มัชฌิมยามผ่านไปแล้ว ลุกจาก 
อาสนะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาค แล้วกราบ ทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ล่วงเข้าราตรี มัชฌิมยามผ่านไปแล้ว ภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นาน แล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดง 
พระปาติโมกข์แก , ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าข้า 

แม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งเสีย 

แม้ครั้งที่สาม ท่านพระอานนท์ เมื่อล่วงเข้าราตรี ปัจฉิมยามผ่านไปแล้ว อรุณขึ้น 
ราตรีสว่างแล้ว จึงลุกจากอาสนะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า ประคองอัญชลีไป ทางพระผู้มีพระภาค แล้ว 
กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ล่วงเข้าราตรี ปัจฉิมยาม ผ่านไปแล้ว อรุณขึ้นราตรีสว่างแล้ว 
ภิกษุสงฆ์นั่งอยู่นานแล้ว ขอพระผู้มีพระ ภาคทรงแสดงพระปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลาย พระพุทธ 
เจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกรอานนท์ บริษัทไม , บริสุทธ ฯ 

[๔๔๘] ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคอัลลานะคิดว่า พระผู้มีพระภาคตรัส อย่างนี้ว่า ดูกร 
อานนท์ บริษัทไม่บริสุทธ ทรงหมายถึงบุคคลไรหนอ 

ทีนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะ มนสิการกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ทั้งหมด ด้วยจิต ได้เห็น 
บุคคลผู้ทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไม่สะอาด น่ารังเกียจ ปิดบังการกระทำ ไม , ใช่ 
สมณะปฏิญาณว่า เป็นสมณะมิใช่พรหมจารี ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายใน โชกชุ่ม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 181 

ด้วยกิเลส ผู้เศร้าหมองนั้น นั่งอยู่ ณ ท่ามกลางภิกษุ สงฆ์ ครั้นแล้ว จึงเข้าไปหาบุคคลนั้น 

ได้กล่าวไว้ว่าลุกขึ้นเถิดท่าน พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้ว ท่านไม , มีสังวาสกับภิกษุ 

ทั้งหลาย แม้ท่านพระมหา โมคคัลลานะกล่าวอย่างนี้แล้ว บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย 

แม้ครั้งที่สอง ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกะบุคคลนั้นว่า ลุกขึ้น เถิดท่าน 
พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้ว ท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุ ทั้งหลาย 
แม้ครั้งที่สอง บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย 

แม้ครั้งที่สาม ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกะบุคคลนั้นว่า ลุกขึ้น เถิดท่าน 
พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นท่านแล้ว ท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุ ทั้งหลาย 
แม้ครั้งที่สาม บุคคลนั้นก็ยังนิ่งเสีย 

ครั้งนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะจับบุคคลนั้นที่แขนให้ออกไปนอกซุ้ม ประตู ใส่กลอน 
แล้ว เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า บุคคล นั้นข้าพระองค์ให้ออกไปแล้ว 
บริษัทบริสุทธิ”!แล้ว ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายเถิด พระพุทธ 
เจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า น่าอัศจรรย์ โมคคัลลานะ ไม่เคยมี โมคคัลลานะ ถึงกับ 
ต้องจับแขน โมฆบุรุษนั้นจึงมาได้ ฯ 

ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทร ๘ ประการ 
[๔๔๙] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ความ 
อัศจรรย์ ไม่เคยมี ในมหาสมุทร ๘ อย่างนี้ที่พวกอสูรพบเห็น แล้ว พากันชื่นชมอยู่ในมหาสมุทร 
๘ อย่างเป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรลุ่มถึกลาดลงไปโดยลำดับ มิใช่ถึกมาแต่ เติมเลย 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรลุ่มลึกลาดลงไปโดยลำดับมิใช่ลึกมา แต่เติมเลย นี้เป็น 
ความอัศจรรย์ ไม่เคยมี ในมหาสมุทรเป็นข้อที่ ๑ ที่พวก อสูรพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมใน 
มหาสมุทร ฯ 

[๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม , ล้นส่ง 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ซ้อที่มหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดาไม่สันส่ง แม้นี้เป็น เป็นความอัศจรรย์ 
ไม่เคยมี ในมหาสมทรเป็นข้อที่ ๒ ที่พวกอสรพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในมหาสมทร ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 182 

[๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้ว ซากศพที่ 
ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทร มหาสมุทรย่อมนำซากศพที่ตายแล้วนั้นไป สู่ส่ง ซัดขึ้นบกโดยพลัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพที่ตายแล้ว ซากศพ ที่ตายแล้วใดมี 
อยู่ในมหาสมุทร มหาสมุทรย่อมนำซากศพที่ตายแล้วนั้นไปสู่ส่ง ซัดขึ้นบกโดยพลัน แม้'นี้ก็ 
เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมี ในมหาสมุทร เป็นข้อ ที่ ๓ ที่พวกอสูรพบเห็นแล้ว พากันชื่นชม 
ในมหาสมุทร ฯ 

[๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แม่นั้าใหญ่บางสาย คือ แม่นั้าคงคา ยมุนา อจิรวดี 
สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรเดิมเสียถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทร 
ทีเดียว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่นั้าใหญ่บางสาย คือ แม่นาคงคา ยมุนา อจิรวดี สรภู 
มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมละนามและโคตรเดิมเสีย ถึง ซึ่งอันนับว่ามหาสมุทรทีเดียว 
แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในมหาสมุทรข้อที่ ๔ ที่พวกอสูรพบเห็นแล้วพากันชื่นชม 
ในมหาสมุทร ฯ 

[๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง แม่นั้าบางสายในโลกที่ไหลไป ย่อมไปรวมยัง 
มหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพร่องหรือความเต็ม ของมหาสมุทรย่อมไม่ 
ปรากฏ เพราะเหตุนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่แม่นั้าบางสายในโลกที่ไหลไป ย่อมไปรวมยัง มหาสมุทร และ 
สายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพร่องหรือความเต็มของ มหาสมุทร ไม่ปรากฏ เพราะเหตุนั้น 
แม้'นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม , เคยมี ใน มหาสมุทรเป็นข้อที่ ๕ ที่พวกอสูรพบเห็นแล้ว พากันชื่น 
ชมในมหาสมุทร ฯ 

[๔๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ 
มหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว แม้'นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม , เคย มีในมหาสมุทรเป็นข้อที่ ๖ ที่พวก 
อสูรพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ 

[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช่ ชนิดเดียว รัตนะ 
ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ 
เงิน ทอง ทับทิม มรกต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 183 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช่ชนิดเดียว รัตนะใน 
มหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือ แก้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา ประพาฬ เงิน 
ทอง ทับทิม มรกต แม้'นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมี , ใน มหาสมุทร เป็นข้อที่ ๗ ที่พวก 
อสูรพบเข้าแล้ว พากันชื่นชมในมหาสมุทร ฯ 

[๔๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ใหญ่ๆ สัตว์ใหญ่ๆ 
ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลา ติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร 
นาค คนธรรพ์ อยู่ในมหาสมุทร มี ลำตัวตั้งร้อยโยชน์ก็มี สองร้อยโยชน์ก็มี สามร้อยโยชน์ 
ก็มี สี่ร้อยโยชน์ก็มี ห้าร้อยโยชน์ก็มี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่ๆ สัตว์ ใหญ่ๆ ใน 
มหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือ ปลาติมิ ปลาติมิงคละ ปลาติมิติมิงคละ ปลามหาติมิงคละ อสูร 
นาค คนธรรพ์ อยู่ในมหาสมุทร มีลำตัวตั้งร้อยโยชน์ก็มี -.. ห้าร้อยโยชน์ก็มี แม้'นี้ก็เป็นความ 
อัศจรรย์ ไม่เคยมีในมหาสมุทร เป็นข้อที่๘ ที่พวกอสูรพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในมหาสมุทร 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในมหาสมุทร ๘ อย่างนี้แล ที่ พวกอสูรพบเห็น 
แล้ว พากันชื่นชมอยู่ในมหาสมุทร ฯ 

ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัย ๘ ประการ 
[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้มี ๘ อย่างเหมือน 
กันแล ที่พวกภิกษุพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้๘ อย่าง เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรลุ่มลึกลาดลงไปโดยลำดับมิใช่ลึกมาแต่เดิม 
เลย สิกขาตามลำดับ กิริยาตามลำดับ ปฏิปทาตามลำดับ ใน ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน มิใช่แทง 
ตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลย ข้อที่สิกขาตามลำดับ กิริยาตามลำดับ ปฏิปทาตามลำดับ ในธรรม 
วินัยนี้มิใช่แทงตลอดอรหัตผลมาแต่เดิมเลย นี้เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็น 
ข้อที่ ๑ ที่ภิกษุ ทั้งหลายพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ฯ 

[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรตั้งอยู่ตามธรรมดา ไม , ลันส่ง สาวก 
ทั้งหลายของเราก็เหมือนกัน ไม , ล่วงละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติ แล้วแก , สาวกทั้งหลาย แม้เพราะ 
เหตุแห่งชีวิต ข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม , ล่วง ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย 
แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม , เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่ ๒ ที่ภิกษุ 
ทั้งหลายพบเห็น แล้ว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 184 

[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรไม่ร่วมกับซากศพที่ ตายแล้ว ซาก 
ศพที่ตายแล้วใดมีอยู่ในมหาสมุทร มหาสมุทรย่อมนำซากศพที่ตาย แล้วนั้นไปสู่ส่ง ซัดขึ้นบกโดย 
พลัน บุคคลนั้นใดเป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก มี ความประพฤติไม , สะอาด น่ารังเกียจ ปิดบังการ 
กระทำ มิใช่สมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะ มิใช่พรหมจารีปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายใน 
โชกชุ่มด้วยกิเลส ผู้เศร้าหมอง ก็เหมือนกัน สงฆ์ย่อมไม , ร่วมกับบุคคลนั้น ย่อมประชุมกัน 
ยกเธอเสียโดยพลัน ถึงแม้เธอนั่งในทำมกลางภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้น เธอ ชื่อว่าไกลจาก 
สงฆ์ และสงฆ์ก็ไกลจากเธอ ข้อที่บุคคลนั้นใด เป็นผู้ทุศีล มีธรรมลามก มีความประพฤติไม่ 
สะอาด น่ารังเกียจ ปิดบังการกระทำ มิใช่สมณะ ปฏิญาณว่าเป็นสมณะ มิใช่พรหมจารีปฏิญาณ 
ว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายใน โชกชุ่ม ด้วยกิเลส ผู้เศร้าหมอง สงฆ์ย่อมไม่ร่วมกับบุคคลนั้น 
ย่อมประชุมกันยกเธอเสีย โดยพลัน ถึงแม้เธอนั่งในทำมกลางภิกษุสงฆ์ก็จริง ถึงอย่างนั้น เธอ 
ชื่อว่าไกล จากสงฆ์และสงฆ์ก็ไกลจากเธอ แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็น 
ข้อที่ ๓ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ฯ 

[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่นั้าใหญ่บางสาย คือ แม่นี้า คงคา ยมุนา 
อจิรวดี สรภู มหี ไหลถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคตรเติมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่ามหาสมุทร 
ทีเดียว วรรณะ ๔ เหล่านี้คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ศูทร ก็เหมือนกัน ออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศ แล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสีย ถึงซึ่งอัน 
นับว่า สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว ข้อที่วรรณะ ๔ เหล่านี้คือ กษัตริย์ พราหมณ์ 
แพศย์ ศูทร ออกจาก เรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ย่อมละชื่อ 
และตระกูล เดิมเสีย ถึงซึ่งอันนับว่าสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทีเดียว แม้'นี้ก็เป็นความ 
อัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่ ๔ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากัน ชื่นชมในธรรม 
วินัยนี้ ฯ 

[๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่นั้าบางสายในโลกที่ไหลไป ย่อมไปรวม 
ยังมหาสมุทร และสายฝนยังตกลงมาจากอากาศ ความพร่องหรือความ เต็มของมหาสมุทรย่อมไม่ 
ปรากฏเพราะเหตุนั้น ภิกษุจำนวนมากก็เหมือนกัน ถ้า แม้ยังปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสส 
นิพพานธาตุ ความพร่องหรือความเต็มของนิพพานธาตุย่อมไม่ปรากฏ เพราะเหตุนั้น ข้อที่ภิกษุ 
จำนวนมาก ถ้าแม้ยังปรินิพพานด้วย อนปาทิเสสนิพพานธาต ความพร่องหรือความเต็มของ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 185 

นิพพานธาตุย่อมไม่ปรากฏ เพราะเหตุนั้น แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็น 
ข้อที่ ๕ ที่ ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ฯ 

[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรสเค็มรสเดียว ธรรมวินัยนี้ 
ก็เหมือนกัน มีวิมุตติรส รสเดียว ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีริมุตติรส รสเดียว แม้นี้ก็เป็นความ 
อัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่ ๖ ที่ภิกษุทั้งหลายพบ เห็นแล้ว พากันชื่นชมในธรรม 
วินัยนี้ ฯ 

[๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรมีรัตนะมาก มี รัตนะมิใช่ชนิดเดียว 
รัตนะในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือ แล้วมุกดา แก้วมณี แก้วไพฑูรย์ สังข์ ศิลา แก้วประพาฬ 
เงิน ทอง ทับทิม มรกต ธรรมวินัย นี้ก็เหมือนกัน มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช่อย่างเดียว 
รัตนะในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ 
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนะมาก มีรัตนะมิใช่อย่างเดียว รัตนะ 
ในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้คือ สติปัฏฐาน ๔ -.. อริยมรรคมีองค์ ๘ แม้นี้ก็เป็น ความอัศจรรย์ ไม่ 
เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่ ๗ ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้ว พากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ฯ 
[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์ใหญ่ๆ 
สัตว์ใหญ่ๆ ในมหาสมุทรนั้นเหล่านี้คือ ปลาติมิ -.. อสูร นาค คนธรรพ์ มีอยู่ในมหาสมุทร 
มีลำตัวตั้งร้อยโยชน์ก็มี สองร้อยโยชน์ก็มี สามร้อย โยชน์ก็มี สี่ร้อยโยชน์ก็มี ห้าร้อยโยชน์ก็มี 
ธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกัน เป็นที่อยู่ อาศัยของคนใหญ่ๆ คนใหญ่ๆ ในธรรมวินัยนั้นเหล่านี้ 
คือ โสดาบัน ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึงโสดาปัตติผล สกิทาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกิทา 
คามิผล อนาคามี ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผล อรหันต์ ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็น อรหันต์ 
ข้อที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่อาศัยของคนใหญ่ๆ คนใหญ่ๆ ในธรรมวินัย นั้นเหล่านี้คือ โสดาบัน 
-.. ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์ แม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมี ในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่ ๘ 
ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมใน ธรรมวินัยนี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความอัศจรรย์ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้๘ ประการนี้แล ที่ภิกษุทั้งหลาย 
พบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้ ฯ 

[๔๖๕] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้น 
ว่าดังนี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 186 

อุทานคาถา 

สิ่งที่ปิดไว้ ย่อมรั่วได้ สิ่งที่เปิด ย่อมไม่รั่ว เพราะฉะนั้น 

จงเปิดสิ่งที่ปิด เช่นนี้สิ่งที่เปิดนั้นชักไม , รั่ว ฯ 

[๔๖๖] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาครับสิ่งกะภิกษุนั้งหลายว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ตั้งแต่ 
บัดนี้ไป เราชักไม่ทำอุโบสถ ชักไม , แสดงปาติโมกข์ ตั้งแต่บัดนี้ไป พวกเธอพึงทำอุโบสถ พึง 
สวดปาติโมกข์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ตถาคตจะพึงทำ อุโบสถ แสดงปาติโมกข์ในบริษัทผู้ไม , 
บริสุทธทั้นไม่ใช่ฐานะ ไม่ใช่โอกาสดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุมีอาบัติ ไม่พึงพึงปาติโมกข์ 
รูปใดพึง ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้งดปาติโมกข์ แก่ภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวพึงปาติโมกข์ 
วิธีงดปาติโมกข์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงงดอย่างนี้เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๔ หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้น 
อยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้มีอาบัติติดตัว ข้าพเจ้า งดปาติโมกข์แก่ 
เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ปาติโมกข์เป็นอันงดแล้ว ฯ 

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 

[๔๖๗] โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย์ปรึกษากันว่า ใครๆ ไม , รู้พวก เรา เป็นผู้มีอาบัติ 
ติดตัว พึงปาติโมกข์อยู่ พระเถระผู้รู้วารจิตของผู้อื่น บอกแก่ ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย 
พระฉัพพัคคีย์มีชื่อนี้และมีชื่อนี้ปรึกษากันว่า ใครๆ ไม , รู้พวกเราเป็นผู้มีอาบัติติดตัว พึงปาติโมกข์ 
อยู่ พระฉัพพัคคีย์ได้ยินเรื่องราวว่า พระเถระนี้รู้วารชิตของผู้อื่น บอกพวกเราแก่ภิกษุทั้งหลายว่า 
พระ ฉัพพัคคีย์มีชื่อนี้และมีชื่อนี้ปรึกษากันว่า ใครๆ ไม , รู้พวกเราเป็นผู้มีอาบัติ ติดตัว พึง 
ปาติโมกข์อยู่ พวกเธอจึงปรึกษากันว่า ภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก จะงดปาติโมกข์แก , พวกเรา 
ก่อน จึงรีบงดปาติโมกข์แก , ภิกษุผู้บริสุทธ ไม่มีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไม่สมควร ในเพราะเหตุ 
อันไม่สมควร บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย... ต่างก็เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระฉัพพัคคีย์ 
จึงได้งดปาติโมกข์แก่ภิกษุผู้บริสุทธิ ๙ ไม่มีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไม่สมควร ในเพราะเหตุอันไม่ 
สมควรเล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาค ... ทรงสอบถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข่าวว่า ภิกษุ ฉัพพัคคีย์งดปาติโมกข์ 
แก่ภิกษุผู้บริสุทธ ไม่มีอาบัติ ในเพราะเรื่องอันไม่สมควร ในเพราะเหตุอันไม , สมควร จริงหรือ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 187 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า จริง พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาค ... ครั้นแล้วทรงทำธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุไม่พึงงดปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายที่บริสุทธไม่มีอาบัติในเพราะเรื่องอันไม , สมควร ใน 
เพราะเหตุอันไม , สมควร รูปใดงด ต้องอาบัติ ทุกกฏ ฯ 

การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมและเป็นธรรม 
[๔๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรมมีมูล ๑ เป็น ธรรม มีมูล ๑ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๒ เป็นธรรมมีมูล ๒ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๓ เป็นธรรมมีมูล ๓ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๔ เป็นธรรมมีมูล ๔ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๕ เป็นธรรมมีมูล ๕ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๖ เป็นธรรมมีมูล ๖ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๗ เป็นธรรมมีมูล ๗ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๘ เป็นธรรมมีมูล ๘ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๙ เป็นธรรมมีมูล ๙ 
การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรมมีมูล ๑๐ เป็นธรรมมีมูล ๑๐ 

[๔๖๙] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑ เป็นไฉน ภิกษุงดเว้น ปาติโมกข์ เพราะ 
ศีลวิบัติอันไม่มีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์ ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑ ฯ 

[๔๗๐] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๑ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ เพราะ 
ศีลวิบัติมีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม มีมูล ๑ ฯ 

[๔๗๑] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๒ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล 

๒. เพราะอาจารวิบัติไม , มีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๒ ฯ 

[๔๗๒] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๒ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 
๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 188 

๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๒ ฯ 

[๔๗๓] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๓ เป็นไฉน ภิกษุงด ปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล 

๒. เพราะอาจารวิบัติไม , มีมูล 

๓. เพราะทิฐิวิบัติไม , มีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๓ ฯ 

[๔๗๔] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๓ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล 

๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล 

๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๓ ฯ 

[๔๗๕] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๔ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล 

๒. เพราะอาจารวิบัติไม , มีมูล 

๓. เพราะทิฐิวิบัติไม , มีมูล 

๔. เพราะอาชีววิบัติไม่มีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๔ ฯ 

[๔๗๖] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๔ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล 

๒. เพราะอาจารวิบัติมีมูล 

๓. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล 

๔. เพราะอาชีววิบัติมีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๔ ฯ 

[๔๗๗] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๕ เป็นไฉน ภิกษุงด ปาติโมกข์ 
๑. เพราะปาราชิกไม่มีมูล 
๒. เพราะสังฆาทิเสสไม่มีมูล 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 189 

๓. เพราะปาจิตตีย์ไม่มีมูล 

๔. เพราะปาฏิเทสนึยะไม่มีมูล 

๕. เพราะทุกกฏไม่มีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๕ ฯ 

[๔๗๘] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๕ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะปาราชิกมีมูล 

๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล 

๓. เพราะปาจิตตีย์มีมูล 

๔. เพราะปาฏิเทสนึยะมีมูล 

๕. เพราะทุกกฏมีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์ มีมูล ๕ ฯ 

[๔๗๙] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๖ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๒. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 

๓. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๔. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 

๕. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๖. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๖ ฯ 

[๔๘๐] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๖ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๖ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 190 

[๔๘๑] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๗ เป็นไฉน ภิกษุงด ปาติโมกข์ 

๑. เพราะปาราชิกไม่มีมูล 

๒. เพราะสังฆาทิเสสไม่มีมูล 

๓. เพราะถุลลัจขัยไม่มีมูล 

๔. เพราะปาจิตตีย์ไม่มีมูล 

๕. เพราะปาฏิเทสนึยะไม , มีมูล 

๖. เพราะทุกกฏไม่มีมูล 

๗. เพราะทุพภาสิตไม , มีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๗ ฯ 

[๔๘๒] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๗ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะปาราชิกมีมูล 

๒. เพราะสังฆาทิเสสมีมูล 

๓. เพราะถุลสัจขัยมีมูล 

๔. เพราะปาจิตตีย์มีมูล 

๕. เพราะปาฏิเทสนึยะมีมูล 

๖. เพราะทุกกฏมีมูล 

๗. เพราะทุพภาสิตมีมูล 

นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๗ ฯ 

[๔๘๓] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๘ เป็นไฉน ภิกษุ งดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๒. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 

๓. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๔. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 

๕. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๖. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 

๗. เพราะอาชีววิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๘. เพราะอาชีววิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 191 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๘ ฯ 

[๔๘๔] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๘ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

๓. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

๕. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๖. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

๗. เพราะอาชีววิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๘. เพราะอาชีวริบัดึมีมูล ที่ภิกษุทำ 

นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๘ ฯ 

[๔๘๕] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๙ เป็นไฉน ภิกษุงด ปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๒. เพราะศีลวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 

๓. เพราะศีลวิบัติไม , มีมูล ทั้งที่ภิกษุทำและมิได้ทำ 

๔. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๕. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุทำ 

๖. เพราะอาจารวิบัติไม่มีมูล ทั้งที่ภิกษุทำและมิได้ทำ 

๗. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๘. เพราะทิฐิวิบัติไม , มีมูล ที่ภิกษุทำ 

๙. เพราะทิฐิวิบัติไม่มีมูล ทั้งที่ภิกษุทำและมิได้ทำ 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๙ ฯ 

[๔๘๖] การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๙ เป็นไฉน ภิกษุงดปาติโมกข์ 

๑. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๒. เพราะศีลวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

๓. เพราะศีลวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทำและมิได้ทำ 

๔. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - 

๕. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

๖. เพราะอาจารวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทำและมิได้ทำ 

๗. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุมิได้ทำ 

๘. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ที่ภิกษุทำ 

๙. เพราะทิฐิวิบัติมีมูล ทั้งที่ภิกษุทำและมิได้ทำ 

นี้การงดปาติโมกข์เป็นธรรม มีมูล ๙ ฯ 

[๔๘๗] การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑๐ เป็นไฉน 

๑. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก ไม , ได้นั่งอยู่ในบริษัทนั้น 

๒. กถาปรารภผู้ต้องอาบัติปาราชิกมิได้ค้างอยู่ 

๓. ภิกษุผู้บอกลาสิกขาไม , ได้นั่งอยู่ในบริษัทนั้น 

๔. กถาปรารภภิกษุผู้บอกลาสิกขามิได้ล้างอยู่ 

๕. ภิกษุร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม 

๖. ไม่ล้านสามัคคีที่เป็นธรรม 

๗. กถาปรารภการล้านสามัคคีที่เป็นธรรมมิได้ล้างอยู่ 

๘. ไม่มีภิกษุที่มีผู้'ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยศีลวิบัติ 

๙. ไม่มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยอาจารวิบัติ 

๑๐. ไม , มีภิกษุที่มีผู้'ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ 

นี้การงดปาติโมกข์ไม่เป็นธรรม มีมูล ๑๐ ฯ 

[๔๘๘] การงดปาติโมกขเป็นธรรม มีมูล ๑๐ เป็นไฉน 

๑. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 

๒. กถาปรารภภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกล้างอยู่ 

๓. ภิกษุผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทนั้น 

๔. กถาปรารภภิกษุผู้บอกลาสิกขาล้างอยู่ 

๕. ภิกษุไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม 

๖. ล้านสามัคคีที่เป็นธรรม 

๗. กถาปรารภการล้านสามัคคีที่เป็นธรรมล้างอยู่ 

๘. มีภิกษุที่มีผู้'ใต้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยศีลวิบัติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 193 

๙. มีภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยอาจารวิบัติ 
๑๐. มีภิกษุที่มีผู้'ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ 
นี้การงดปาติโมกข์ มีมูล ๑๐ ฯ 

[๔๘๙] อย่างไร ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกชื่อว่านั่งอยู่ในบริษัทนั้น ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 
ในธรรมวินัยนี้ การต้องอาบัติปาราชิกย่อมมี ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็น 
ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม , เคยเห็นภิกษุผู้ต้อง 
อาบัติปาราชิกเลย แต่ภิกษุอื่นบอก แก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ต้องอาบัติปาราชิก ก็ภิกษุไม่เคย 
เห็นภิกษุผู้ต้องอาบัติ ปาราชิกเลย แม้ภิกษุอื่นก็มิได้บอกแก , ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ต้องอาบัติ 
ปาราชิก แต่ภิกษุนั้นแหละบอกแก , ภิกษุว่า ท่าน ผมต้องอาบัติปาราชิก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
หวังอยู่ ครั้งถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อม หน้าสงฆ์ พึงประกาศ 
ในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนั้ต้องอาบัติปาราชิก ข้าพเจ้า งดปาติโมกข์ 
แก่เธอ เมื่อเธอยังอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้การ งดปาติโมกข์เป็นธรรม ฯ 
[๔๙๐] เมื่องดปาติโมกข์แก , ภิกษุแล้ว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐ อย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ: 

๑. อันตรายแต่พระราชา 
๒. อันตรายแต่โจร 
๓. อันตรายแต่ไฟ 
๔. อันตรายแต่นั้า 
๕. อันตรายแต่มนุษย์ 
๖. อันตรายแต่อมนุษย์ 
๗. อันตรายแต่สัตว์ร้าย 
๘. อันตรายแต่สัตว์เลื้อยคลาน 
๙. อันตรายต่อชีวิต 
๑๐. อันตรายต่อพรหมจรรย์ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 194 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ใน อาวาสนั้นหรือใน 
อาวาสอื่น พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคลมีชื่อ นี้ยังค้างอยู่ 
เรื่องนั้นยังมิได้วินิจฉัย ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง วินิจฉัยเรื่องนั้น 
ถ้าได้การวินิจฉัยนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ 
๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า กถาปรารภอาบัติปาราชิกของบุคคลมี ชื่อนี้ยังค้างอยู่ 
เรื่องนั้นยังมิได้วินิจฉัย ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธอยัง อยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวด 
ปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม 

[๔๙๑] อย่างไร ภิกษุผู้บอกลาสิกขา ชื่อว่านั่งอยู่ในบริษัทนั้น ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้ บอกลาสิกขาด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วย นิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็นภิกษุบอกลาสิกขา 
ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้บอกลาสิกขาเลย แต่ภิกษุบอก 
แก , ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุ มีชื่อนี้บอกลาสิกขา ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้บอกลาสิกขาเลย แม้ภิกษุอื่น 
ก็ไม่เคย บอกแก , ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุรูปนี้บอกลาสิกขา แต่ภิกษุนั้นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผมบอก 
ลาสิกขาแล้ว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคล 
นั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้บอกลาสิกขาแล้ว ข้าพเจ้างดปาติโมกข์ 
แก่เธอ เมื่อเธอยังอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม ฯ 
[๔๙๒] เมื่องดปาติโมกข์แก่ภิกษุแล้ว บริษัทเลิกประชุมเพราะอันตราย ๑๐ อย่างใด 
อย่างหนึ่ง คือ อันตรายแต่พระราชา 1 .. อันตรายต่อพรหม จรรย์ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ 
เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ใน อาวาสนั้น หรือในอาวาสอื่น พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของบุคคล มีชื่อนี้ยังล้างอยู่ 
เรื่องนั้นยังไม , ได้วินิจฉัย ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงวินิจฉัยเรื่องนั้น 
ถ้าได้การวินิจฉัยนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ 
๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า กถาปรารภการบอกลาสิกขา ของบุคคล มีชื่อนี้ยังล้างอยู่ 
เรื่องนั้นยังมิได้วินิจฉัย ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธอ ยังอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวด 
ปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 195 

[๔๙๓] อย่างไร ภิกษุชื่อว่าไม , ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในธรรมวินัยนี้ 
การไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรมย่อมมีด้วยอาการด้วยเพศด้วยนิมิตเหล่าใดภิกษุเห็นภิกษุไม , 

ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม ด้วยอาการ ด้วยเพศด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุผู้ไม่ร่วม 
สามัคคีที่เป็นธรรมเลย แต่ภิกษุ อื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ไม , ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม 
ก็ภิกษุไม่เคย เห็นภิกษุผู้ไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรมเลย แม้ภิกษุอื่นก็มิได้บอกแก'ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุ 
มีชื่อนี้ไม , ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม แต่ภิกษุนั่นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผมไม่ร่วมสามัคคีที่เป็น 
ธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้น 
อยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า 
ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ไม่ร่วมสามัคคีที่เป็นธรรม ข้าพเจ้างด 
ปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็น 
ธรรม ฯ 

[๔๙๔] อย่างไร ภิกษุชื่อว่าค้านสามัคคีที่เป็นธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ 
การค้านสามัคคีที่เป็นธรรม ย่อมมีด้วยอาการด้วยเพศด้วยนิมิตเหล่าใดภิกษุเห็นภิกษุผู้ค้าน 
สามัคคีที่เป็นธรรม ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม , เคยเห็นภิกษุผู้ค้านสามัคคี 
ที่เป็นธรรมเลย แต่ภิกษุ อื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ล้านสามัคคีที่เป็นธรรม ภิกษุมิได้ 
เห็นภิกษุผู้ล้านสามัคคีที่เป็นธรรมเลย แม้ภิกษุอื่นก็มิได้บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ล้าน 
สามัคคีที่เป็นธรรม แต่ภิกษุนั้นแหละบอกแก , ภิกษุว่า ท่าน ผมล้านสามัคคี ที่เป็นธรรม ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ 
พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้ล้านสามัคคีที่เป็นธรรม ข้าพเจ้างดปาติโมกข์ 
แก , เธอ เมื่อเธอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์เป็นธรรม ฯ 
[๔๙๕] เมื่องดปาติโมกข์แล้ว บริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
คือ อันตรายแต่พระราชา 1 .. อันตรายต่อพรหมจรรย์ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ เมื่อบุคคล 
นั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ในอาวาสนั้น หรือ ในอาวาสอื่น พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า กถาปรารภการล้านสามัคคีที่เป็นธรรม ของบุคคลมีชื่อนี้ 
ยังล้างอยู่ เรื่องนั้นยังมิได้วินิจฉัย ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงวินิจฉัยเรื่องนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 196 

ถ้าได้การวินิจฉัยนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าไม , ได้ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ 
๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า กถาปรารภการค้านสามัคคีที่เป็นธรรม ของบุคคลมีชื่อนี้ 
ยังล้างอยู่ เรื่องนั้นยังไม , ได้วินิจฉัย ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก , เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึง 
สวดปาติโมกข์ ดังนี้ การงดปาติโมกข์ เป็นธรรม ฯ 

[๔๙๖] อย่างไร ภิกษุชื่อว , ามีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วย ศีลวิบัติ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีผู้'ใต้เห็น ได้ยิน และ รังเกียจ ด้วยศีลวิบัติ ด้วยอาการ 
ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็นภิกษุ ที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยศีลวิบัติ ด้วย 
อาการ ด้วยเพศ ด้วย นิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ 
ด้วย ศีลวิบัติเลย แต่ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้มีผู้'ใด้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ 
ด้วยศีลวิบัติ ก็ภิกษุไม , เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และ รังเกียจ ด้วยศีลวิบัติเลย แม้ภิกษุ 
อื่นก็มิได้บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยศีลวิบัติ แต่ภิกษุ 
นั่นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผมมีผู้ที่ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยศีลวิบัติ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้งถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อม หน้าสงฆ์ 
พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจ นั้นว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้มีผู้'ใต้เห็น ได้ยิน และ รังเกียจ ด้วยศีล 
วิบัติ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ไม , พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้การงด 
ปาติโมกข์เป็นธรรม ฯ 

[๔๙๗] อย่างไร ภิกษุชื่อว , ามีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วย อาจารวิบัติ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ ด้วยอาการ 
ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็น ภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ 
ด้วยอาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่านั้น ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ 
ด้วยอาจารวิบัติ แต่ภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้มีผู้ ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ 
ด้วยอาจารวิบัติ ก็ภิกษุไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และ รังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติเลย 
แม้ภิกษุอื่นก็มิได้บอกแก , ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผู้'ใด้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ 
แต่ภิกษนั้นแหละบอกแก่ภิกษว่า ท่าน ผมมีผ้'ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยอาจารวิบัติ ดกร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 197 

ภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้า 
สงฆ์ พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ด้วยได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้มีผู้ , ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วย 
อาจารวิบัติ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ 
การงดปาติโมกข์เป็นธรรม ฯ 

[๔๙๘] อย่างไร ภิกษุชื่อว่ามีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยทิฐิ วิบัติ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ ด้วยทิฐิวิบัติ ด้วยอาการ 
ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าใด ภิกษุเห็นภิกษุที่มีผู้'ใด้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ ด้วย 
อาการ ด้วยเพศ ด้วยนิมิตเหล่าทั้น ก็ภิกษุ ไม่เคยเห็นภิกษุที่มีผู้'ไฒ้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ 
ด้วยทิฐิวิบัติ แต่ภิกษุอื่นบอก แก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุมีชื่อนี้ มีผู้ , ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจ 
ด้วยทิฐิวิบัติ ก็ภิกษุไม , เคยเห็นภิกษุที่มีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยทิฐิวิบัติเลย แม้ภิกษุ 
อื่น ก็ไม , ได้บอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ภิกษุนี้มีชื่อมีผู้ได้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วย ทิฐิวิบัติ แก่ภิกษุ 
นั้นแหละบอกแก่ภิกษุว่า ท่าน ผมมีผู้'ได้เห็น ได้ยิน และ รังเกียจด้วยทิฐิวิบัติ ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุหวังอยู่ ครั้นถึงวันอุโบสถ ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่า เมื่อบุคคลนั้นอยู่พร้อมหน้าสงฆ์ 
พึงประกาศในท่ามกลางสงฆ์ ด้วยได้เห็น ด้วยได้ยิน ด้วยรังเกียจนั้นว่า 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า บุคคลมีชื่อนี้มีผู้'ใต้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วย 
ทิฐิวิบัติ ข้าพเจ้างดปาติโมกข์แก่เธอ เมื่อเธออยู่พร้อมหน้าสงฆ์ ไม่พึงสวดปาติโมกข์ ดังนี้ 
การงดปาติโมกข์เป็นธรรม 

การงดปาติโมกข์เป็นธรรม ๑๐ ประการ นี้แล ฯ 

ภาณวาร ที่ ๑ จบ 


พระอุบาลีทูลถามอธิกรณ์ 

[๔๙๙] ครั้งนั้น ท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรส่วน 
ข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้ปรารถนาจะรับ อธิกรณ์ที่ตนรับ พึงรับอธิกรณ์ 
ที่ประกอบด้วยองค์เท่าไร 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ปรารถนาจะรับอธิกรณ์ พึง รับอธิกรณ์ประกอบ 
ด้วยองค์๕ คือ: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 198 

๑. ภิกษุ ผู้ ปรารถนาจะรับอธิกรณ์ พึงพิจารณาอย่าง นี้ ว่า เราปรารถนา จะรับอธิกรณ์ นี้ เป็น 
กาลสมควรหรือไม่ที่จะรับ ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า เป็นกาลไม่ควรที่จะรับอธิกรณ์ นี้หา 
ใช่เป็นกาลสมควรไม่ อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม่พึงรับ 

๒. ก็ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า นี้เป็นกาลควรที่จะรับอธิกรณ์ นี้หาใช่กาลไม่สมควร 
ไม่ ภิกษุนั้นพึงพิจารณา ต่อ ไปว่า ที่เราปรารถนาจะรับอธิกรณ์ นี้อธิกรณ์นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม , ถ้า 
ภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ เป็นเรื่องไม่จริง หาใช่เป็นเรื่องจริงไม , อธิกรณ์นั้น 
ภิกษุไม่พึงรับ 

๓. ก็ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่าง นี้ ว่า อธิกรณ์ นี้ เป็นเรื่องจริง หาใช่เป็น เรื่องไม่จริงไม่ 
ภิกษุนั้นพึงพิจารณา ต่อ ไปว่า เราปรารถนาจะรับอธิกรณ์นี้อธิกรณ์ นี้ประกอบด้วยประโยชน์ หรือ ไม่ 
ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ไม , ประกอบด้วยประโยชน์หาใช่ประกอบด้วย 
ประโยชน์ไม่ ภิกษุไม่พึงรับ 

๔. ก็ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า อธิกรณ์นี้ประกอบด้วยประโยชน์ หาใช่ไม , ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ไม่ ภิกษุนั้นพึงพิจารณา ต่อ ไปว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์ นี้ไว้ จักได้ภิกษุผู้เคยเห็นกัน 
เคยคบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัยหรือไม่ ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์ 
นี้ไว้ จักไม , ได้ภิกษุผู้เคยเห็น กัน เคยคบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัย อธิกรณ์นั้น ภิกษุ 
ไม่พึงรับ 

๕. ก็ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ชักได้ภิกษุ ผู้เคยเห็นกัน 
เคยคบกัน เป็นฝ่ายโดยธรรมโดยวินัย ภิกษุนั้นพึงพิจารณา ต่อ ไป ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ 
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความ วิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวราน 
แห่งสงฆ์ ความถือต่างแห่งสงฆ์ การกระทำต่างแห่งสงฆ์ ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ จักมีแก , สงฆ์หรือไม่ 
ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง 
ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ อธิกรณ์นั้น ภิกษุไม , พึงรับ 

ก็ถ้าภิกษุพิจารณา อยู่ เอ ย่างนี้ว่า เมื่อเรารับอธิกรณ์นี้ไว้ ความบาดหมาง ความทะเลาะ 
ความแก่งแย่ง ความวิวาท ความแตกแห่งสงฆ์ ความร้าวรานแห่งสงฆ์ ความ ถือ ต่างแห่งสงฆ์ การกระทำ 
ต่างแห่งสงฆ์ 

ซึ่งมีการนั้นเป็นเหตุ ชัก ไม่มีแก่สงฆ์ อธิกรณ์นั้น ภิกษุพึงรับ 

อุบาลี อธิกรณ์ที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างนี้แล ภิกษุรับไว้จักไม่ทำ ความเดือดร้อน 
แม้ในภายหลังแล ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 199 

ทูลถามการโจท 

[๕๐๐] พระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึง พิจารณาธรรมเท่าไร 
ในตน แล้วโจทผู้อื่น พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณา 
ธรรม ๕ ประการในตน แล้วโจทผู้อื่น ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณา 
อย่างนี้ว่า เรามีความประพฤติทางกายบริสุทนี้ หรือหนอ เราประกอบด้วยความประพฤติทางกาย 
บริสุทธ ไม่มีช่อง ไม่มีตำหนิ ธรรมนี้มีแก , เราหรือไม่ ล้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติ 
ทางกายบริสุทนี้ประกอบ ด้วยความประพฤติทางกายบริสุทนี้ไม่มีช่อง ไม่มีตำหนิ เธอย่อมมีผู้ 
กล่าวว่า เชิญท่านจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียก่อน เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้ฯ 
[๕๐๑] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึง พิจารณาอย่างนี้ว่า 
เรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิหรือหนอ เราประกอบด้วย ความประพฤติทางวาจาบริสุทธ 
ไม่มีช่อง ไม่มีตำหนิ ธรรมนี้มีแก , เราหรือไม่ ล้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทนี้ 
ประกอบด้วยความประพฤติ ทางวาจาบริสุทนี้ไม่มีช่อง ไม่มีตำหนิ เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่า 
เชิญท่านจงศึกษา ความประพฤติทางวาจาเสียก่อน เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้ฯ 

[๕๐๒] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึง พิจารณาอย่างนี้ว่า 
จิตของเรามีเมตตาปรากฏ ไม , อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย หรือหนอ ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ ล้าภิกษุ 
ไม่ใช่เป็นผู้มีเมตตาจิตปรากฏ ไม่ อาฆาตในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่า เชิญท่าน 
เข้าไปตั้งเมตตาจิต ในสพรหมจารีทั้งหลาย เธอย่อมจะมีผู้กล่าวลังนี้ฯ 

[๕๐๓] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณาอย่างนี้ว่า 
เราเป็นพหูสูต ทรงสุตะ เป็นที่สั่งสมสุตะหรือหนอ ธรรมเหล่านั้นใด ไพเราะในเบื้องต้น 
ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกาศ พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิบริบูรณ์ 
สิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้นเป็นธรรมอันเราสดับมาก ทรงไว้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอด 
ดีแล้วด้วยปัญญา ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม , ล้าภิกษุไม , ใช่เป็นพหูสูต ทรงสุตะ เป็นที่สั่งสมสุตะ ธรรม 
เหล่านั้นใด ไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์ 
พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบริบูรณ์ สิ้นเชิง ธรรม เห็นปานนั้น ไม่เป็นธรรมอันเธอสดับมาก 
ทรงไว้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอด ดีแล้วด้วยปัญญา เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่า เชิญท่านจง 
เล่าเรียนปริยัติเสียก่อน เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 200 

[๕๐๔] ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณาอย่างนี้ว่า 
เราจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดี โดยพิสดาร สวดไพเราะ คล่อง แคล , ว วินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะ 
โดยอนุพยัญชนะหรือหนอ ธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ ถ้าภิกษุไม่ใช่เป็นผู้จำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดี 
โดยพิสดาร สวดไพเราะ คล่องแคลำ วินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ เธอถูก 
ถามว่า ท่าน ก็พระผู้มีพระภาค ตรัสสิกขาบทนี้ที่ไหน จะตอบไม , ได้ เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่า 
เชิญท่านเล่าเรียน วินัยเสียก่อน เธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้ 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงพิจารณาธรรม ๕ ประการ นี้ในตน แล้ว 
พึงโจทผู้อื่น ฯ 

[๕๐๕] พระอุบาลีทูลถามว่า พระพุทธเจ้าข้า ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึง 
ตั้งธรรมเท่าไรไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่นพึงตั้งธรรม 
๕ ประการไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น คือ: 

๑. เราจักกล่าวโดยกาลอันควร ชักไม , กล่าวโดยกาลอันไม่ควร 

๒. ชักกล่าวด้วยคำจริง ชักไม , กล่าวด้วยคำอันไม , เป็นจริง 

๓. ชักกล่าวด้วยคำสุภาพ ชักไม , กล่าวด้วยคำหยาบ 

๔. ชักกล่าวด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ ชักไม่กล่าวด้วยคำไร้ประโยชน์ 

๕. ชักมีเมตตาจิตกล่าว ชักไม , มุ่งร้ายกล่าว 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงตั้งธรรม ๕ ประการนี้ ไว้ในตน แล้ว 
โจทผู้อื่น ฯ 

ผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรมต้องเดือดร้อน 

[๕๐๖] พระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม พึงถึงความ เดือดร้อนด้วย 
อาการเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม พึงถึง ความเดือดร้อนด้วย 
อาการ ๕ คือ: 

๑. ท่านโจทโดยกาลไม่ควร ไม , โจทโดยกาลอันควร ท่านต้องเดือดร้อน 
๒. ท่านโจทด้วยเรื่องไม่จริง ไม , โจทด้วยเรื่องจริง ท่านต้องเดือดร้อน 
๓. ท่านโจทด้วยคำหยาบ ไม , โจทด้วยคำสุภาพ ท่านต้องเดือดร้อน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 201 

๔. ท่านโจทด้วยเรื่องไม , ประกอบด้วยประโยชน์ ไม , โจทด้วยเรื่อง ประกอบด้วยประโยชน์ 
ท่านต้องเดือดร้อน 

๕. ท่านมุ่งร้ายโจท มิใช่มีเมตตาจิตโจท ท่านต้องเดือดร้อน 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยไม่เป็นธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วย อาการ ๕ นี้ข้อนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะภิกษุแม้อื่น ไม่พึงสำคัญเรื่องที่โจทด้วย คำเท็จ ฯ 
ผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรมไม , ต้องเดือดร้อน 
[๕๐๗] พระอุบาลีทูลถามว่า ก็ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม , เป็นธรรม ไม่ต้อง เดือดร้อนด้วย 
อาการเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม , เป็นธรรม ไม่ต้อง เดือดร้อน 
ด้วยอาการ ๕ คือ: 

๑. ท่านถูกโจทโดยกาลไม่ควร ไม , ถูกโจทโดยกาลอันควร ท่านไม่ต้อง เดือดร้อน 
๒. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องไม , จริง ไม , ได้ถูกโจทด้วยเรื่องจริง ท่านไม , ต้อง เดือดร้อน 
๓. ท่านถูกโจทด้วยคำหยาบ ไม , ถูกโจทด้วยคำสุภาพ ท่านไม่ต้อง เดือดร้อน 
๔.ท่านถูกโจทด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม , ได้ถูกโจทด้วย เรื่องประกอบด้วย 
ประโยชน์ ท่านไม่ต้องเดือดร้อน 

๕. ท่านถูกโจทด้วยมุ่งร้าย ไม , ถูกโจทด้วยเมตตาจิต ท่านไม่ต้อง เดือดร้อน 
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยไม่เป็นธรรม ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยอาการทั้ง ๕ นี้ฯ 
ผู้โจทก์โดยเป็นธรรมไม่ต้องเดือดร้อน 

[๕๐๘] พระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุผู้โจทก์โดยเป็นธรรม พึงถึงความ ไม่เดือดร้อน ด้วย 
อาการเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยเป็นธรรม พึงถึงความ ไม , เดือดร้อน 
ด้วยอาการ ๕ คือ: 

๑. ท่านโจทโดยกาลอันควร ไม่ใช่โจทโดยกาลอันไม่ควร ท่านไม่ต้อง เดือดร้อน 
๒. ท่านโจทด้วยเรื่องจริง ไม่ใช่โจทด้วยเรื่องไม่เป็นจริง ท่านไม่ต้อง เดือดร้อน 
๓. ท่านโจทด้วยคำสุภาพ ไม่ใช่โจทด้วยคำหยาบ ท่านไม , ต้องเดือดร้อน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 202 

๔. ท่านโจทด้วยเรื่องประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ใช่โจทด้วยเรื่องไม่ ประกอบด้วย 
ประโยชน์ ท่านไม่ต้องเดือดร้อน 

๕. ท่านมีเมตตาจิตโจท ไม่ใช่มุ่งร้ายโจท ท่านไม่ต้องเดือดร้อน 
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์โดยเป็นธรรม พึงถึงความไม่เดือดร้อนด้วยอาการ ๕ นี้ข้อนั้น 
เป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุแม้อื่นก็พึงสำคัญว่าควรโจทด้วยเรื่องจริง ฯ 
ผู้ถูกโจทโดยธรรมต้องเดือดร้อน 

[๕๐๙] พระอุบาลีทูลถามว่า ก็ภิกษุผู้ถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความ เดือดร้อนด้วยอาการ 
เท่าไร พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วย 
อาการ ๕ คือ: 

๑. ท่านถูกโจทโดยกาลอันควร ไม่ใช่ถูกโจทโดยกาลอันไม่ควร ท่าน ต้องเดือดร้อน 
๒. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องจริง ไม่ใช่ถูกโจทด้วยเรื่องไม่เป็นจริง ท่าน ต้องเดือดร้อน 
๓. ท่านถูกโจทด้วยคำสุภาพ ไม่ใช่ถูกโจทด้วยคำหยาบ ท่านต้อง เดือดร้อน 
๔. ท่านถูกโจทด้วยเรื่องประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ใช่ถูกโจทด้วยเรื่อง ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์ ท่านต้องเดือดร้อน 

๕. ท่านถูกโจทด้วยเมตตาจิต ไม่ใช่ถูกโจทด้วยมุ่งร้าย ท่านต้องเดือดร้อน 
ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ถูกโจทโดยธรรม พึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการ ๕ นี้แล ฯ 

ธรรมสำหรับผู้โจทก์ ๕ ประการ 

[๕๑๐] พระอุบาลีทูลถามว่า ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึง มนสิการธรรมเท่าไร 
ไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรม 
๕ อย่างไว้ในตน แล้วโจทผู้อื่น คือ: 

๑. ความการุญ 
๒. ความหวังประโยชน์ 
๓. ความเอ็นดู 
๔. ความออกจากอาบัติ 
๕. ความทำวินัยเป็นเบื้องหน้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 203 

ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้โจทก์ปรารถนาจะโจทผู้อื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อย่าง นี้ไว้ในตน 
แล้วโจทผู้อื่น ฯ 

ผู้ลูกโจทก์พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ 

[๕๑๑] พระอุบาลีทูลถามว่า ก็ภิกษุผู้ลูกโจทก์ พึงตั้งอยู่ในธรรมเท่าไร พระพุทธเจ้าข้า 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอุบาลี ภิกษุผู้ลูกโจทก์ พึงตั้งอยู่ในธรรม ๒ ประการ คือ 
ความจริง ๑ ความไม่ขุ่นเคือง ๑ ฯ 

ปาติโมกขฐปนขันธกะ ที่ ๙ จบ 
ใน'ขันธกะนี้มี ๓๐ เรื่อง ๒ ภาณวาร 


หัวข้อประจำขันธกะ 

[๕๑๒] เรื่องปาปภิกษุในอุโบสถ ลูกไล่ ๓ ครั้ง ไม , ออกไป ลูกพระโมคคัลลานะ 
ฉุดออก เรื่องอัศจรรย์ในศาสนาของพระชินะเจ้า ทรงเปรียบเทียบ มหาสมุทร คือ อนุปุพพสิกขา 
เปรียบด้วยมหาสมุทรอันลุ่มลึกโดยลำดับ พระสาวกไม , ละเมิดสิกขาบท เปรียบด้วยมหาสมุทร 
ตั้งอยู่ตามปกติไม , ล้นส่ง สงฆ์ ย่อมขับไล่บุคคลทุศีลออก เปรียบด้วยมหาสมุทรซัดซากศพขึ้นส่ง 
วรรณะ ๔ เหล่า บวชเป็นบรรพชิตแล้ว ละนามและโคตรเติม ดุจแม่นี้าใหญ่ไหลไปสู่ มหาสมุทร 
แล้ว ละนามและโคตรเติม ภิกษุเป็นอันมากปรินิพพาน เปรียบด้วยนี้าไหลไปเต็มมหาสมุทร 
พระธรรมวินัยมีวิมุตติรสรสเดียว เปรียบด้วยมหา สมุทรมีรสเค็มรสเดียว พระธรรมวินัยมีรัตนะ 
มาก เป็นที่อยู่ของพระอริยบุคคล ๘ จำพวก เปรียบด้วยมหาสมุทรเป็นที่อยู่ของหมู , สัตว์ แล้วยัง 
คุณในพระศาสนาให้ดำรงอยู่ เรื่องงดปาติโมกข์ในวันอุโบสถ เรื่องพระฉัพพัคศีย์คิดว่า ใครๆ 
ไม , รู้เรา เรื่องภิกษุยกโทษก่อน 

เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๑ 
เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๒ 
เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๓ 
เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๔ 
เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๕ 
เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๖ 
เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๗ 
เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๘ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 204 

เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๙ 

เรื่องงดปาติโมกข์เป็นธรรม และไม่เป็นธรรม มีมูล ๑๐ 

เรื่องงดปาติโมกข์เพราะวิบัติ ๔ อย่าง คือ ศีล อาจาระ ทิฐิ และอาชีวะ 

เรื่องงดปาติโมกข์ในส่วน ๕ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนึยะ และ 
ทุกกฏ 

เรื่องงดปาติโมกข์ในส่วน ๖ มีวิธีอย่างนี้คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิวิบัติ ที่ภิกษุมิได้ 
ทำและทำ 

เรื่องงดปาติโมกข์ในส่วน ๗ คือ ปาราชิก สังฆาทิเสส กุลสัจขัย ปาจิตตีย์ ปาฏิเทสนียะ 
ทุกกฏ และทุพภาสิต 

เรื่องงดปาติโมกข์ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิ และอาชีววิบัติ ที่ภิกษุ มิได้ทำและทำ รวม 
๘ อย่าง 

เรื่องงดปาติโมกข์มี ๙ วิธี คือ เพราะศีล อาจาระ ทิฐิ ที่ภิกษุมิได้ทำ และทั้งทำ 
และไม , ทำ พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ผู้'รู้ตามเป็นจริงอย่างนี้ 

จงทราบการงดปาติโมกข์ ๑๐ อย่าง คือ ภิกษุต้องอาบัติปาราชิก ๑ กถา ปรารภภิกษุผู้ต้อง 
อาบัติปราชิกยังค้างอยู่ ๑ ภิกษุบอกลาสิกขา ๑ กถาปรารภภิกษุ ผู้บอกลาสิกขายังล้างอยู่ ๑ ภิกษุร่วม 
สามัคคี ๑ กถาล้านสามัคคี ๑ ล้านสามัคคี ที่ล้าง ๑ มีผู้'ใต้เห็น ได้ยิน และรังเกียจด้วยศีล 
วิบัติ ๑ ด้วยอาจารวิบัติ ๑ ด้วยทิฐิวิบัติ ๑ 

เรื่องภิกษุเห็นภิกษุเอง ภิกษุอื่นบอกภิกษุนั้น หรือภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิก นั้น บอก 
ความจริงแก่ภิกษุนั้น ภิกษุนั้นงดปาติโมกข์ 

เรื่องบริษัทเลิกประชุม เพราะอันตราย ๑๐ อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ พระ ราชา โจร ไฟ 
นั้า มนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ร้าย สัตว์เลื้อยคลาน ชีวิต พรหมจรรย์ จงทราบการงดปาติโมกข์ 
ที่เป็นธรรม และไม่เป็นธรรมตามแนวทาง 

เรื่องโจทโดยกาลอันควร โจทด้วยเรื่องจริง โจทด้วยเรื่องเป็นประโยชน์ จักได้สกฝ่าย 
ขักมีความทะเลาะเป็นต้น ผู้เป็นโจทก์มีกาย วาจา บริสุทธ มีเมตตาจิต เป็นพหูสูต รู้ปาติโมกข์ 
ทั้งสอง 

เรื่องภิกษุโจทโดยกาลอันควร ด้วยเรื่องจริง ด้วยคำสุภาพ ด้วยเรื่อง เป็นประโยชน์ 
ด้วยเมตตาจิต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 205 

เรื่องภิกษุเดือดร้อน โดยอธรรม พึงบรรเทาเหมือนอย่างนั้น 

เรื่องภิกษุผู้โจทก์และถูกโจทเป็นธรรม พึงบรรเทาความเดือดร้อน เรื่อง พระส้มพุทธทรง 
ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้โจทก์ไว้ ๕ อย่าง คือ ความการุญ ความหวังประโยชน์ ความเอ็นดู 
ความออกจากอาบัติ ความทำวินัยเป็นเบื้องหน้า 

เรื่องตั้งอยู่ในความสัตย์และความไม่ขุ่นเคือง นี้เป็นธรรมดาของ จำเลยแล ฯ 

หัวข้อประจำข้นธกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 206 
ภิกขุนีขันธกะ 

เรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี 

[๕๑๓] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุงกบิล 
พัสดุ ในสักกะชนบท ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ็า พระผู้มีพระภา ถวายบังคม 
แล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอประทานวโรกาส 
พระพุทธเจ้าข้า ขอสตรีพึงได้ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต 
ประกาศแล้ว 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า อย่าเลย โคตมี เธออย่าชอบใจ การที่สตรี ออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย 

แม้ครั้งที่สอง ... 

แม้ครั้งที่สาม พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอประทาน 
วโรกาส พระพุทธเจ้าข้า ขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่ 
พระตถาคตประกาศแล้ว 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า อย่าเลย โคตมี เธออย่าชอบใจ การที่สตรี ออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย 

ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงน้อยพระทัยว่า พระผู้มีพระภาค ไม่ทรงอนุญาต 
ให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต ประกาศแล้ว มีทุกข์ เสีย 
พระทัย มีพระพักตร์นองด้วยนั้าพระเนตร ทรงกันแสง พลางถวายบังคมพระผู้มีพระภาค ทำประ 
ทักษิณ เสด็จกลับไป ฯ 

[๕๑๔] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ ตาม พระพุทธาภิรมย์ แล้ว 
เสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลี เสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลี ข่าวว่า พระองค์ 
ประทับอยู่ที่กูฏาคารสาลาป่ามหาวัน เขต พระนครเวสาลีนั้น 

ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีให้ปลงพระเกสา ทรงพระภูษาย้อมฝาด พร้อมด้วย 
นางสากิยานีมากด้วยกัน เสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลี เสด็จถึงเมือง เวสาลี ถูฏาคารสาลาป่า 
มหาวัน โดยลำดับ เวลานั้นพระนางมีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ 
เสียพระทัย มีพระพักตร์'นองด้วยนั้าพระเนตร ได้ประทับยืนกันแสงอย่ที่ซ้มพระทวารภายนอก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 207 

ท่านพระอานนท์ได้เห็นพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระบาททั้งสองพอง มีพระวรกาย 
เกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสียพระนัย มีพระพักตร์นองด้วยนํ้าพระเนตร ประทับยืนกันแสง 
อยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอก ครั้นแล้วได้ถามว่า ดูกร โคตมี เพราะเหตุไร พระนางจึงมีพระบาท 
ทั้งสองพอง มีพระวรกายเกลือกกลั้ว ด้วยธุลีมีทุกข์ เสียพระทัย มีพระพักตร์ชุ่มด้วยทั้าพระเนตร 
ประทับยืนกันแสง อยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอก 

พระนางตอบว่า พระอานนท์เจ้าข้า เพราะพระผู้มีพระภาคไม , ทรงอนุญาต ให้สตรีออกจาก 
เรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ แล้ว ฯ 

พระอานนท์กล่าวว่า ดูกรโคตมี ล้าเช่นนั้น พระนางจงรออยู่ที่นี่แหละ สักครู , หนึ่ง จน 
กว่าอาตมาจะทูลขอพระผู้มีพระภาคให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็น บรรพชิต ในพระธรรมวินัย 
ที่พระตถาคตประกาศแล้ว ฯ 

[๕๑๕] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นึ่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระนางมหาปชาบดี โคตมีนั้น มีพระบาททั้ง ๒ 
พอง มีพระวรกายเกลือกกลั้วด้วยธุลี มีทุกข์ เสีย พระทัย มีพระพักตร์นองด้วยนั้าพระเนตร 
ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวาร ภายนอก ด้วยน้อยพระทัยว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาต 
ให้สตรีออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ขอประทาน 
วโรกาส ขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ 
แล้ว พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า อย่าเลย อานนท์ เธออย่าชอบใจ การที่ สตรีออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย 

แม้ครั้งที่สอง ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอประทาน วโรกาส ขอ 
สตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่ พระตถาคตประกาศแล้ว พระ 
พุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า อย่าเลย อานนท์ เธออย่าชอบใจ การที่สตรี ออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย 

แม้ครั้งที่สาม ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ขอประทาน วโรกาส 
ขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่ พระตถาคตประกาศแล้ว 
พระพุทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 208 

พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่า อย่าเลย อานนท์ เธออย่าชอบใจ การที่สตรี ออกจากเรือน 
บวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลย 

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์คิดว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรี ออกจากเรือนบวช 
เป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ไฉนหนอ เราพึงทูลขอพระผู้มีพระภาค 
ให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว โดยปริยาย 
สักอย่างหนึ่ง จึงทูลถามว่า พระ พุทธเจ้าข้า สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรม 
วินัยที่พระตถาคต ประกาศแล้ว ควรหรือไม่เพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล 
อนาคามิผล หรืออรหัตตผล 

พ. ดูกรอานนท์ สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ ตถาคตประกาศ 
แล้ว ควรเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนา คามิผล หรืออรหัตตผล 

อ. พระพุทธเจ้าข้า ล้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระ 
ตถาคตประกาศแล้ว ควรเพื่อทำให้แจ้งแม้ซึ่งโสดาปัตติผล สกิทาคามีผลอนาคามิผล อรหัตผลได้ 
พระพุทธเจ้าข้า พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาค ทรงมีอุปการะมาก 
ทรงประคับประคอง เลี้ยงดู ทรงถวายขีรธารา เมื่อพระชนนีสวรรคต ได้ให้พระผู้มีพระภาค 
เสวยขีรธารา ขอประทานวโรกาส ขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในพระธรรม 
วินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

ครุธรรม ๘ ประการ 

[๕๑๖] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรอานนท์ ล้าพระนางมหาปชาบดี โคตมี ยอมรับ 
ครุธรรม ๘ ประการ ข้อนั้นแหละ จงเป็นอุปสัมปทาของพระนาง คือ: 

๑. ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว ๑๐๐ ปี ต้องกราบไหว้ ลุกรับ ทำอัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
แก , ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิด 
ตลอดชีวิต 

๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ 
นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 

๓. ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เข้าไปพึง คำ สั่งสอน ๑ จาก 
ภิกษสงฆ์ทกกึ่งเดือน ธรรมแม้นี้ภิกษณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 209 

๔. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย โดยสถานทั้ง ๓ คือ โดยได้ 
เห็น โดยได้ยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิด 
ตลอดชีวิต 

๕. ภิกษุณีต้องธรรมที่หนักแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ธรรมแม้นี้ 
ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 

๖. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย เพื่อสิกขมานาผู้มีสิกขา อันศึกษาแล้ว 
ในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปีแล้ว ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิด 
ตลอดชีวิต 

๗. ภิกษุณีไม่พึงด่า บริภาษภิกษุ โดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรม แม้นี้ภิกษุณีต้อง 
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 

๘. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดทางไม , ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ เปิดทาง ให้ภิกษุทั้งหลาย 
สอนภิกษุณี ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 

ดูกรอานนท์ ก็ล้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ ข้อนั้นแหละ 
จงเป็นอุปสัมปทาของพระนาง ฯ 

[๕๑๗] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เรียนครุธรรม ๘ ประการ ในสำนัก พระผู้มีพระภาค 
แล้วเข้าไปหาพระนางมหาปชาบดีโคตมี ชี้แจงว่า พระนางโคตมี ล้าพระนางยอมรับครุธรรม ๘ 
ประการ ข้อนั้นแหละจักเป็นอุปสัมปทาของพระนาง คือ: 

๑. ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว ๑๐๐ ปี ต้องกราบไหว้ ลุกรับ ทำอัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
แก , ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิด 
ตลอดชีวิต 

๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ธรรมแม้นี้ภิกษุณี ต้องสักการะ เคารพ 
นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 

๓. ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ ๑ เข้าไปพึง คำสั่งสอน ๑ จาก 
ภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 

๔. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์๒ ฝ่าย โดยสถานทั้ง ๓ คือ โดยได้ 
เห็น โดยได้ยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 210 

๕. ภิกษุณีต้องธรรมที่หนักแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์๒ ฝ่าย ธรรมแม้นี้ 
ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 

๖. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์๒ ฝ่าย เพื่อสิกขมานาผู้มีสิกขา อันศึกษาแล้ว 
ในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปีแล้ว ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะเคารพ นับถือ บูชา 
ไม , ละเมิดตลอดชีวิต ฯ 

๗. ภิกษุณีไม่พึงด่า บริภาษ ภิกษุโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรม แม้นี้ภิกษุณี 
ต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต ฯ 

๘. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดทางไม , ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ เปิด ทางให้ภิกษุทั้งหลาย 
สอนภิกษุณี ธรรมแม้นี้ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม , ละเมิดตลอดชีวิต 

พระนางโคตมี ถ้าพระนางยอมรับครุธรรม ๘ ประการนี้ข้อนั้นแหละ ชักเป็นอุปสัมปทา 
ของพระนาง 

พระนางมหาปชาบดีโคตมีกล่าวว่า ข้าแต่ท่านพระอานนท์ ดิฉันยอมรับ ครุธรรม ๘ ประการ 
นี้ไม , ละเมิดตลอดชีวิต เปรียบเหมือนหญิงสาว หรือชายหนุ่ม ที่ชอบแต่งกาย อาบนี้าสระเกล้า 
แล้ว ได้พวงอุบล พวงมะลิ หรือพวงลำดวนแล้ว พึงประคองรับด้วยมือทั้งสอง ตั้งไว้เหนือ 
เศียรเกล้าฉะนั้น ฯ 

พรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่นาน 

[๕๑๘] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม นึ่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระนางมหาปชาบดี โคตมี ยอมรับครุธรรม 
๘ ประการแล้ว พระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาค อุปสม บทแล้ว 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ก็ล้าสตรีชักไม , ได้ออกจากเรือนบวช เป็นบรรพชิต 
ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์ชักตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปี 
ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว บัดนี้พรหมจรรย์ 
ชักไม่ตั้งอยู่ได้นาน สัท ธรรมชักตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่านั้น ดูกรอานนท์ สตรีได้ออกจากเรือน 
บวชเป็น บรรพชิตในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นาน เปรียบเหมือน 
ตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมาก มีชายน้อย ตระกูลเหล่านั้นถูกพวก โจรผู้ลักทรัพย์กำชัดได้ 
ง่าย อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงใน นาข้าวสาลีที่สมบูรณ์ นาข้าวสาลีนั้นไม่ 
ตั้งอย่ได้นานอีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือน เพลี้ยที่ลงในไร , อ้อยที่สมบรฟ้ ไร , อ้อยนั้นไม่ตั้งอย่ 



พระวินัยปิฎกเล่ม ๗ จุลวรรคภาค๒ - หน้าที่211 

ได้นาน ดูกรอานนท์ บุรุษกั้น ทำนบแห่งสระใหญ่ไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ , นํ้าไหลไป แม้ฉันใด เรา 
บัญญัติครุธรรม ๘ ประการแก่ภิกษุณี เพื่อไม , ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิต ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 

ครุธรรม ๘ ประการของภิกษุณี จบ 

พุทธานุญาตให้อุปสมบทภิกษุณี 

[๕๑๙] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวาย บังคม ได้ยืน ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า หม่อมฉัน จะปฏิบัติในนางสากิยานีพวกนี้ 
อย่างไร 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้พระนางมหาปชาบดีโคตมีเห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทีนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีผู้อันพระผู้มีพระภาคได้ทรง 
ชี้แจงให้เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมี กถาแล้ว จึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
ทำประทักษิณกลับไป 

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทภิกษุณี ฯ 

[๕๒๐] ครั้งนั้นภิกษุณีเหล่านั้นได้กล่าวกะพระมหาปชาบดีโคตมีว่า พระ แม่เจ้ายังไม , ได้ 
อุปสมบท แต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคทรง บัญญัติไว้อย่างนีว่า ภิกษุทังหลาย 
พึงให้อุปสมบทภิกษุณี ลำดับนั้น พระมหาปชา บดีโคตมีเข้าไปหาท่านพระอานนท์ อภิวาทแล้ว 
ได้ยืน ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้ว กล่าวว่า ท่านพระอานนท์ ภิกษุณีเหล่านั้นพูดกะดิฉันอย่างนี้ว่า 
พระแม่เจ้ายังไม่ ได้อุปสมบท แต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่าง 
นี้ว่า ภิกษุทั้งหลายพึงให้อุปสมบทภิกษุณี ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ เข้าไปเฝ็า พระผู้มีพระภาค 
ถวายบังคมนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธ เจ้าข้า พระมหาปชาบดีโคตมี 
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านพระอานนท์ ภิกษุณีพวกนี้พูด กะดิฉันอย่างนี้ว่า พระแม่เจ้ายังไม , ได้อุปสมบท 
แต่พวกดิฉันอุปสมบทแล้ว เพราะ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายพึงให้ 
อุปสมบทภิกษุณี พระ ผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ พระมหาปชาบดีโคตมี รับครุธรรม ๘ 
ประการ แล้วในกาลใด พระนางชื่อว่าอุปสมบทแล้วในกาลนั้นทีเดียว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 212 
ทูลขอพร 

[๕๒๑] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เข้าไปหาท่านพระอานนท์ อภิวาท ได้ยืน ณ 
ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกล่าวว่า ท่านพระอานนท์ ดิฉันจะทูลขอ พรอย่างหนึ่งกะพระผู้มีพระภาค 
ว่า ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจ้า ขอพระ พระผู้มีพระภาค พึงทรงอนุญาตการกราบไหว้ 
การลุกรับ การทำอัญชลีกรรม สามี จิกรรม แก่ภิกษุและภิกษุณี ตามลำดับผู้แก่ 

ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง 
แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า พระมหาปชาบดีโคตมีกล่าว อย่างนี้ว่า ท่านพระอานนท์ ดิฉัน 
จะขอพรอย่างหนึ่งกะพระผู้มีพระภาคว่า ขอ ประทานพระวโรกาส พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มี 
พระภาคทรงอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ การทำอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แก่ภิกษุและภิกษุณี 
ตามลำดับผู้แก่ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ข้อที่ตถาคตจะอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ 
การทำอัญชลีกรรม สามีจิกรรม แก่มาตุคามนั้น มิใช่ฐานะ มิใช่ โอกาส เพราะพวกอัญญเดียรถีย์ที่มี 
ธรรมอันกล่าวไม่ดีแล้วเหล่านี้ ยังไม่กระทำ การกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
แก่มาตุคาม ก็ไฉนเล่า ตถาคตจักอนุญาตการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก , 
มาตุคาม 

ครังนัน พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนัน ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงทำการกราบไหว้ การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
แก่มาตุคาม รูปใดทำ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

ทูลถามถึงสิกขาบท 

[๕๒๒] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม ได้ยืน 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้า สิกขาบท ของภิกษุณีเหล่านั้นใด ที่ทั่วถึง 
ภิกษุ พวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทเหล่านั้น อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า ฯ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโคตมี สิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใด ที่ ทั่วถึงภิกษุ 
พวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทเหล่านั้น ดุจภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู่ ฉะนั้น 

ม. พระพุทธเจ้าข้า ก็สิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใด ที่ไม่ทั่วถึงภิกษุ พวกหม่อมฉันจะ 
ปฏิบัติในสิกขาบทเหล่านั้น อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 213 

ภ. ดูกรโคตมี สิกขาบทของภิกษุณีเหล่านั้นใด ที่ไม่ทั่วถึงภิกษุ พวก เธอจงศึกษาใน 
สิกขาบทเหล่านั้น ตามที่เราบัญญัติไว้แล้ว ฯ 

ลักษณะวินิจฉัยพระธรรมวินัย 

[๕๒๓] ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี เข้าไปเฝ็าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคม ได้ยืน 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูลว่า ขอประทานพระวโรกาส พระพุทธเจ้าข้า ขอพระผู้มีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมโดยย่อ ที่หม่อมฉันพึงธรรม ของพระผู้มีพระภาคแล้ว เป็นผู้เดียวจะพึงหลีกออก 
ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปอยู่ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโคตมี เธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า ธรรมเหล่านี้ เป็นไปเพื่อ 
ความกำหนัด ไม่ใช่เพื่อคลายความกำหนัด เป็นไปเพื่อความประกอบ ไม่ใช่เพื่อความพราก เป็น 
ไปเพื่อความสะสม ไม่ใช่เพื่อความไม่สะสม เป็นไป เพื่อความมักมาก ไม่ใช่เพื่อความมักน้อย 
เป็นไปเพื่อความไม , สันโดษ ไม , ใช่เพื่อความสันโดษ เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู , ไม่ใช่ 
เพื่อความสงัด เป็นไป เพื่อความเกียจคร้าน ไม่ใช่เพื่อปรารภความเพียร เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก 
ไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงง่าย ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า นั่นไม่ใช่ธรรม 
นั่นไม่ใช่วินัย นั่นไม่ใช่สัตถุศาสน์ 

ดูกรโคตมี อนึ่ง เธอพึงรู้ธรรมเหล่าใดว่า ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความ คลายกำหนัด 
ไม่ใช่เพื่อมีความกำหนัด เป็นไปเพื่อความพราก ไม่ใช่เพื่อความ ประกอบ เป็นไปเพื่อความไม่ 
สะสม ไม่ใช่เพื่อความสะสม เป็นไปเพื่อความมักน้อย ไม , ใช่เพื่อความมักมาก เป็นไปเพื่อ 
ความสันโดษ ไม่ใช่เพื่อความไม , สันโดษ เป็นไปเพื่อความสงัด ไม่ใช่เพื่อความคลุกคลีด้วยหมู , เ 
ปีนไปเพื่อ ปรารภความเพียร ไม่ใช่เพื่อความเกียจคร้าน เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่าย ไม่ใช่ เพื่อความ 
เลี้ยงยาก ดูกรโคตมี เธอพึงทรงจำธรรมเหล่านั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า นั่นเป็นธรรม นั่นเป็น 
วินัย นั่นเป็นสัตถุศาสน์ ฯ 

พุทธานุญาตให้แสดงปาติโมกข์ 

[๕๒๔] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่แสดงปาติโมกข์แก , ภิกษุณี ... ภิกษุ เหล่านั้นกราบทูล 
เรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคๆ ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แสดง 
ปาติโมกข์ แก่ภิกษุณีทั้งหลาย ลำดับนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า ใครหนอ ควรแสดงปาติโมกข์แก่ 
ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคๆ...ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแสดงปาติโมกข์แก , ภิกษุณีทั้งหลาย ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 214 

[๕๒๕] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายเข้าไปถึงสำนักภิกษุณี แล้วแสดงปาติ โมกข์แก , 

ภิกษุณีทั้งหลาย ประชาชน เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณี เหล่านี้เป็นเมียของภิกษุ 
พวกนี้ ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุพวกนี้ บัดนี้ ภิกษุเหล่านี้จักอภิรมย์กับภิกษุณีเหล่านี้ ภิกษุ 
ทั้งหลาย ได้ยินพวกนั้น เพ่งโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู่ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้ง หลาย ภิกษุไม่พึงแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุณี รูปใดแสดง 
ต้องอาบัติทูกกฏ เรา อนุญาตให้ภิกษุณีแสดงปาติโมกข์แก่ภิกษุณีด้วยกัน ภิกษุณีทั้งหลายไม , รู้ว่า 
จะพึง แสดงปาติโมกข์อย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายว่า พวกเธอ พึงแสดงปาติโมกข์ 
อย่างนี้ฯ 


พุทธานุญาตให้รับอาบัติ 

[๕๒๖] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไม่กระทำคืนอาบัติ ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม่ ทำคืนอาบัติไม , ได้ 
รูปใดไม่ทำคืน ต้องอาบัติทูกกฏ ภิกษุณีทั้งหลายไม , รู้ว่า จะ พึงทำคืนอาบัติแม้อย่างนี้... ภิกษุ 
เหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายว่า พวกเธอ พึงทำคืนอาบัติอย่างนี้ 

ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า ใครหนอจะพึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้น 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
ภิกษุรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย ฯ 

รับแสดงอาบัติ 

[๕๒๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพบภิกษุที่ถนนก็ดี ที่ตรอกก็ดี ที่ทาง สามแพร่งก็ดี 
วางบาตรไว้ที่พื้น ห่มผ้าเฉวียงบ่า นั่งกระหย่งประคองอัญชลี ทำ คืนอาบัติ ชาวบ้านเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นเมียของ ภิกษุพวกนี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุพวกนี้ 
ภิกษุณีเหล่านี้ล่วงเกินในราตรีบัดนี้มาขอขมา ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงรับอาบัติของภิกษุณีทั้งหลาย รูปใดรับ 
ต้องอาบัติทูกกฏ เราอนุญาตให้ภิกษุณีรับอาบัติของภิกษุณีด้วยกัน ภิกษุณีทั้งหลายไม , รู้ว่าจะพึง 
รับ อาบัติแม้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า 
ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้ภิกษบอกภิกษณีทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายพึงรับ อาบัติอย่างนี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 215 

พุทธานุญาตให้ทำกรรม 

[๕๒๘] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ทำกรรมแก , ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุ เหล่านั้นกราบทูล 
เรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ทำกรรม 
แก , ภิกษุณีทั้งหลาย ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า ใครหนอพึง ทำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลาย แล้ว 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ภิกษุทำกรรมแก , ภิกษุณีทั้งหลาย ฯ 

[๕๒๙] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่ลูกทำกรรมแล้ว พบภิกษุที่ถนนก็ดี ที่ตรอกก็ดี 
ที่ทางสามแพร่งก็ดี วางบาตรไว้ที่พื้น ห่มผ้าเฉวียงบ่า นั่งกระหย่ง ประคองอัญชลี ให้ภิกษุอด 
โทษพลางตั้งใจว่า จะไม่ทำอย่างนั้นอีก ชาวบ้านเพ่ง โทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้ 
เป็นเมียของภิกษุพวกนี้ภิกษุณีเหล่านี้ เป็นชู้ของภิกษุพวกนี้ภิกษุณีเหล่านี้ล่วงเกินในราตรี บัดนี้ 
มาขอขมา ภิกษุเหล่า นั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึง ทำกรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลาย รูปใดทำ ต้องอาบัติทูกกฏ 

เราอนุญาตให้ภิกษุณีทำกรรมแก , ภิกษุณีด้วยอัน ภิกษุณีทั้งหลายไม , รู้ว่า จะ พึงทำกรรม 
แบ้อย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัส ว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุบอกภิกษุณีทั้งหลายว่า พวกเธอพึงทำ กรรมอย่างนี้ฯ 
[๕๓๐] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงวิวาทกัน 
ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากในท่ามกลางสงฆ์อยู่ ไม , อาจระงับ อธิกรณ์นั้นได้ ภิกษุเหล่า 
นั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้ภิกษุระงับอธิกรณ์ของภิกษุณีทั้งหลาย ฯ 

[๕๓๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายระงับอธิกรณ์ของภิกษุณีทั้งหลาย ก็เมื่อ ภิกษุวินิจฉัย 
อธิกรณ์นั้นอยู่ปรากฏว่า ภิกษุณีทั้งหลายเข้ากรรมบ้าง ต้องอาบัติบ้าง ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่าง 
นี้ว่า ดีแล้ว ท่านเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้าจงทำกรรมแก , ภิกษุณี ทั้งหลาย ขอพระคุณเจ้าจงรับอาบัติ 
ของภิกษุณีทั้งหลาย เพราะพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า ภิกษุพึงระงับอธิกรณ์ของ 
ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ ภิกษุยกกรรมของพวกภิกษุณีมอบให้แก , พวกภิกษุณี เพื่อให้พวก 
ภิกษุณีทำกรรมแก , พวกภิกษุณี เพื่อให้ภิกษุยกอาบัติของพวกภิกษุณีมอบให้แก่พวกภิกษุณี เพื่อให้ 


พวกภิกษุณีรับอาบัติของพวกภิกษุณี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 216 

[๕๓๒] สมัยนั้น ภิกษุณีอันเตวาสินึของภิกษุณีอุบลวรรณาติดตาม พระผู้มีพระภาคเรียน 
วินัยอยู่๗ ปี นางมีสติฟืนเฟือนวินัยที่เรียนไว้ เรียนไว้ก็เลอะเลือนนางได้ทราบข่าวว่า 
พระผู้มีพระภาคประสงค์จะเสด็จกรุงสาวัตถี จึง คิดว่า เราติดตามพระผู้มีพระภาคเรียนวินัยอยู่ ๗ ปี 
เรานั้นมีสติฟืนเฟือน วินัย ที่เรียนไว้ เรียนไว้เลอะเลือน ก็การที่มาตุคามจะติดตามพระศาสดา 
ไปตลอดชีวิต ทำได้ยาก เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ จึงแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุณีทั้งหลายๆ แจ้ง 
เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุสอนวินัยแก่พวกภิกษุณี ฯ 

ปฐมภาณวาร จบ 

[๕๓๓] ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครเวสาลีตามพุทธา ภิรมย์ แล้ว 
เสด็จจาริกทางพระนครสาวัตถี เสร็จจาริกโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถี ทราบว่า พระองค์ 
ประทับอยู่ที่พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีนั้น 

ครั้งนั้น พระฉัพพัคคีย์ใช้นั้าโคลนรดภิกษุณีด้วยหวังว่า แม้ไฉน ภิกษุ ณีพึงรักใคร่ใน 
พวกเรา ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้นั้าโคลนรดนางภิกษุณี รูปใดรดต้องอาบัติ ทุกกฏ เราอนุญาต 
ให้ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุนั้น 

ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเราจะ พึงลงทัณฑกรรมอย่างไร แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มี 
พระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ์พึงทำภิกษุนั้นให้เป็นผู้ไม่ 
ควรไหว้ ฯ 

ภิกษุแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุณี 

[๕๓๔] สมัยนั้น ภิกษุฉัพพัคคีย์เปิดกายอวดภิกษุณี เปิดขาอ่อนอวด ภิกษุณี เปิดองค์ 
กำเนิดอวดภิกษุณี พูดเกี้ยวภิกษุณี ชักจูงบุรุษให้สมสู่กับภิกษุณี ด้วยหวังว่า แม้ไฉน ภิกษุณี 
พึงรักใคร่ในพวกเรา -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงเปิดกายอวดภิกษุณี ไม , พึงเปิดขาอ่อนอวดภิกษุณี ไม่พึงเปิดองค์ 
กำเนิดอวดภิกษุณี ไม่พึงพูดเกี้ยว ภิกษุณี ไม่พึงชักจูงบุรุษให้สมสู่กับภิกษุณี รูปใดชักจูง ต้อง 
อาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก , ภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเราพึง ลง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 217 

ทัฌฑกรรมอย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีสงฆ์ พึงทำภิกษุนั้นให้เป็นผู้ไม่ควรไหว้ ฯ 

[๕๓๕] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้นั้าโคลนรดภิกษุ ด้วยหวังว่า แม้ไฉน ภิกษุพึง 
รักใคร่ในพวกเรา ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ... ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงใช้นั้าโคลนรดภิกษุ รูปใด รด ต้องอาบัติทูกกฏ เราอนุญาตให้ 
ลงทัณฑกรรมแก่ภิกษุณีนั้น 

ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเรา พึงลงทัณฑกรรมอย่างไร แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำการห้ามปราม เมื่อ 
ภิกษุห้ามปรามแล้ว ภิกษุณีทั้งหลายไม่เชื่อพึง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้งดโอวาท ฯ 
ภิกษุณีแสดงอวัยวะมีกายเป็นต้นอวดภิกษุ 
[๕๓๖] สมัยต่อมา ภิกษุณีฉัพพัคคีย์เปิดกายอวดภิกษุ เปิดถันอวด ภิกษุ เปิดขาอ่อน 
อวดภิกษุ เปิดองค์กำเนิดอวดภิกษุ พูดเกี้ยวภิกษุ ชักจูงสตรี ให้สมสู่กับภิกษุด้วยหวังว่า แม้ 
ไฉนภิกษุพึงรักใคร่ในพวกเรา -.. ภิกษุเหล่านั้น กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
-.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม , พึง เปิดกายอวดภิกษุ ไม่พึงเปิดถันอวดภิกษุ ไม่พึงเปิดขา 
อ่อนอวดภิกษุ ไม่พึงเปิด องค์กำเนิดอวดภิกษุ ไม่พึงพูดเกี้ยวภิกษุ ไม่พึงชักจูงสตรีให้สมสู่กับ 
ภิกษุ รูปใด ชักจูง ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรมแก , ภิกษุณีนั้น 

ภิกษุทั้งหลายคิดว่า พวกเรา พึงลงทัณฑกรรมอย่างไรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ 
ผู้มีพระภาค พระผู้มี พระภาค -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำการห้ามปราม เมื่อ 
ภิกษุ ทำการห้ามปรามแล้วภิกษุณีทั้งหลายไม่เชื่อพึง -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มี 
พระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้งดโอวาท ฯ 

[๕๓๗] ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายคิดว่า การทำอุโบสถร่วมกับภิกษุณีที่ลูก งดโอวาทแล้ว 
ควรหรือไม่ควรหนอ แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงทำอุโบสถร่วมกับภิกษุณีที่ลูกงดโอวาทแล้วจนกว่าอธิกรณ์นั้นจะระงับ ฯ 

เรื่องงดโอวาท 

[๕๓๘] สมัยนั้น ท่านพระอุทายีงดโอวาทแล้วหลีกไปสู่จาริก ภิกษุณี ทั้งหลายเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระคุณเจ้าอุทาขีงดโอวาทแล้วจึงได้ หลีกไปสู่จาริกเสียเล่า -.. ภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 218 

ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด , พระผู้มีพระภาคๆ ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
งดโอวาทแล้วไม่พึงหลีกไปสู่จาริก รูปใดหลีกไป ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๓๙] สมัยนั้น ภิกษุผู้เขลา ไม่ฉลาด งดโอวาท ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเขลา ไม่ ฉลาด ไม่พึง 
งดโอวาท รูปใดงด ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๔๐] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทในเพราะเรื่องไม , สมควร ใน เพราะเหตุไม่ 
สมควร -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงงดโอวาท ในเพราะเรื่องไม่สมควร ในเพราะเหตุไม่สมควร รูปใดงด 
ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๕๔๑] สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายงดโอวาทแล้ว ไม , ให้คำวินิจฉัย ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ งดโอวาทแล้ว 
จะไม , ให้คำวินิจฉัยไม , ได้ รูปใดไม่ให้ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๕๔๒] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไม , ไปรับโอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม่ไปรับ โอวาทไม , ได้ 
รูปใดไม , ไป พึงปรับตามธรรม ฯ 

[๕๔๓] สมัยนั้น ภิกษุณีสงฆ์พากันไปรับโอวาททั้งหมด ชาวบ้าน เพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นเมียของภิกษุพวกนี้ภิกษุณี เหล่านี้เป็นชู้ของภิกษุพวกนี้บัดนี้ 
ภิกษุเหล่านี้จักชื่นชมกับภิกษุณีเหล่านี้ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี สงฆ์ไม่พึงไปรับโอวาททั้งหมด ล้าไป ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ เราอนุญาตให้ภิกษุณี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ฯ 

[๕๔๔] สมัยนั้น ภิกษุณี ๔-๕ รูป ไปรับโอวาท ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพน 
ทะนาว่า ภิกษุณีเหล่านี้เป็นเมียของภิกษุพวกนี้ภิกษุณีเหล่านี้เป็นชู้ ของภิกษุพวกนี้บัดนี้ภิกษุ 
พวกนี้ชักชื่นชมกับภิกษุณีเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงไปรับ โอวาท ถึง ๔-๕ รูป ล้าไป ต้อง 
อาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ภิกษุณี ๒-๓ รูป ไปรับโอวาท 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 219 
วิธีรับโอวาท 

ภิกษุณีเหล่านั้น พึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้เท้า นึ่ง กระหย่ง 
ประคองอัญชลี แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระคุณเจ้า ภิกษุณีสงฆ์ไหว้ เท้าภิกษุสงฆ์และขอเข้า 
รับโอวาท นัยว่า ภิกษุณีสงฆ์จงได้เข้ารับโอวาท ภิกษุนั้น พึงเข้าไปหาภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์ แล้ว 
กล่าวอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าข้า ภิกษุณีสงฆ์ ไหว้เท้าภิกษุสงฆ์และขอเข้ารับโอวาท นัยว่า ภิกษุณี 
สงฆ์จงได้เข้ารับโอวาท ภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์พึงถามว่า ภิกษุบางรูปที่สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สอน 
ภิกษุณีมีอยู่ หรือ ถ้ามีภิกษุบางรูปที่สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี อันภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์ 
พึงกล่าวว่า ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์จงเข้าไป หาเธอ ถ้าไม่มี 
ภิกษุบางรูปที่สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สอนภิกษุณี ภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์พึงถามว่า ท่านรูปใดอาจ 
สอนภิกษุณีได้ ถ้าภิกษุบางรูปอาจสอนภิกษุณีได้ และภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ อัน 
ภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์นั้นพึงสมมติแล้วแจ้ง ให้ทราบว่า ภิกษุมีชื่อนี้สงฆ์สมมติให้เป็นผู้สอน 
ภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์จงเข้าไปหา เธอ ถ้าไม่มีใครๆ อาจสอนภิกษุณีได้ ภิกษุผู้แสดงปาติโมกข์ 
พึงกล่าวว่า ไม่มี ภิกษุรูปใดที่สงฆ์สมมติได้เป็นผู้สอนภิกษุณี ภิกษุณีสงฆ์จงยังอาการอันน่าเลื่อมใส 
ให้ถึงพร้อมเถิด ฯ 

[๕๔๕] สมัยนั้น ภิกษุนั้งหลายไม่รับให้โอวาท ... ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไม , รับให้ โอวาทไม , ได้ 
รูปใดไม่รับ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๔๖] สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้เขลา ภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปหาเธอ แล้วกล่าวว่า 
พระคุณเจ้าข้า ขอท่านจงรับให้โอวาท ภิกษุนั้นบอกว่า น้องหญิง ฉันเป็นผู้เขลา จะรับให้โอวาท 
ได้อย่างไร ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่า ขอท่านจงรับ ให้โอวาทเถิดเจ้าข้า เพราะพระผู้มีพระภาคทรง 
บัญญัติไว้อย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายพึงรับให้โอวาทแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่อง 
นั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เว้นภิกษุเขลาเสีย เราอนุญาต 
ให้ ภิกษุทั้งหลายนอกนั้นรับให้โอวาท ฯ 

[๕๔๗] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ ภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปหาเธอ แล้วกล่าวว่า 
พระคุณเจ้าข้า ขอท่านจงรับให้โอวาท ภิกษุนั้นกล่าวว่า ดูกรน้องหญิง ฉันอาพาธ จะรับให้ 
โอวาทได้อย่างไร ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่า ขอท่านจงรับให้ โอวาทเถิดเจ้าข้า เพราะพระผู้มี 
พระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า เว้นภิกษุเขลาเสีย ภิกษุนอกนั้นต้องรับให้โอวาท ภิกษุทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 220 

กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เว้นภิกษุเขลา 
เว้นภิกษุอาพาธ เราอนุญาตให้ภิกษุ นอกนั้นรับให้โอวาท ฯ 

[๕๔๘] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งเตรียมจะไป ภิกษุณีทั้งหลายเข้าไปหา เธอ แล้วกล่าว 
ว่า พระคุณเจ้าข้า ขอท่านจงรับให้โอวาท ภิกษุนั้นกล่าวว่า ดูกร ห้องหญิง ฉันเตรียมจะไป 
จะรับให้โอวาทได้อย่างไร ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่าขอท่านจงรับให้โอวาทเถิดเจ้าข้า เพราะ 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า เว้นภิกษุเขลา เว้นภิกษุอาพาธ ภิกษุนอกนั้นต้องรับให้ 
โอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เว้นภิกษุเขลา เว้นภิกษุอาพาธ เว้นภิกษุเตรียมจะไป เราอนุญาตให้ภิกษุนอกนั้นรับ 
ให้โอวาท ฯ 

[๕๔๙] สมัยต่อมา ภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในป่า ภิกษุณีทั้งหลายได้เข้าไปหาเธอแล้วกล่าวว่า 
พระคุณเจ้าข้า ขอท่านจงรับให้โอวาท ภิกษุนั้นกล่าวว่า ดูกร น้องหญิง ฉันอยู่ในป่า จะรับให้ 
โอวาทได้อย่างไร ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวว่า ขอ ท่านจงรับให้โอวาทเถิดเจ้าข้า เพราะพระผู้มี 
พระภาคทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ว่า เว้น ภิกษุเขลา เว้นภิกษุอาพาธ เว้นภิกษุเตรียมจะไป ภิกษุ 
นอกนั้นต้องรับให้โอวาท ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุผู้ถืออยู่ป่ารับให้โอวาท และท่าการนัดหมายว่า เรา 
จักกลับใน ที่นั้น ฯ 

[๕๕๐] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายรับให้โอวาทแล้ว ไม่บอกภิกษุผู้แสดง ปาติโมกข์ 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุจะไม่บอกการให้โอวาทไม , ได้ รูปใดไม่บอก ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๕๕๑] สมัยต่อมา ภิกษุทั้งหลายรับให้โอวาทแล้วไม่กลับมาบอก ...ภิกษุทั้งหลายกราบ 
ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ...ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไม , กลับมา 
บอกการให้โอวาทไม , ได้ รูปใดไม่กลับมาบอก ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๕๕๒] สมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลายไม , ไปสู่ที่นัดหมาย ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม , ไปที่นัดหมายไม , ได้ 
รูปใดไม , ไป ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๕๕๓] สมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลายใช้ผ้ากายพันธน์ยาวรัดสีข้างด้วยผ้า เหล่านั้น ชาว 
บ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ์ผู้ บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 221 

กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ .-. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม , พึง 

ใช้ผ้ากายพันธน์ยาว รูปใดใช้ ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตผ้ากายพันธน์ที่รัดได้รอบเดียวแก่ 

ภิกษุณี แต่อย่ารัดสีข้างด้วย ผ้านั้น รูปใดรัด ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

เรื่องภิกษุณีรัดสีข้าง 

[๕๕๔] สมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลายรัดสีข้างด้วยแผ่นไม้สาน ด้วยแผ่น หนัง ด้วยแผ่น 
ผ้าขาว ด้วยช้องผ้า ด้วยเกลียวผ้า ด้วยผ้าผืนน้อย ด้วยช้องผ้า ผืนน้อย ด้วยเกลียวผ้าผืนน้อย 
ด้วยช้องถักด้วยด้าย ด้วยเกลียวด้าย ชาวบ้าน เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกหญิง 
คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ... ตรัส 
ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี ไม่พึงรัดสีข้างด้วยแผ่นไม้สาน ด้วยแผ่นหนัง ด้วยแผ่นผ้าขาว 
ด้วยช้องผ้า ด้วย เกลียวผ้า ด้วยผ้าผืนน้อย ด้วยช้องผ้าผืนน้อย ด้วยเกลียวผ้าผืนน้อย ด้วยช้อง 
ถักด้วยด้าย ด้วยเกลียวด้าย รูปใดรัด ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

เรื่องภิกษุณีแต่งกาย 

[๕๕๕] สมัยต่อมา ภิกษุณีทั้งหลาย'ให้สีตะโพกด้วยกระลูกแข้ง'โค ให้ นวดตะโพก 
มือ หลังมือ เบ้า หลังเท้า ขาอ่อน หน้า ริมแปาก ด้วยไม้มี สัณฐานดุจคางโค ชาวบ้าน 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกหญิง คฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงให้สึตะโพก 
ด้วยกระลูกแข้งโค ไม , พึงให้นวดตะโพก ไม่พึงให้นวดมือ ไม่พึงให้นวดหลังมือ ไม่พึงให้ 
นวดเท้า ไม่พึงให้นวด หลังเท้า ไม่พึงให้นวดขาอ่อน ไม่พึงให้นวดหน้า ไม่พึงให้นวดริมแปาก 
ด้วย ไม้มีสัณฐานดุจหางโค รูปใดให้นวด ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

ทาหน้าเป็นต้น 

[๕๕๖] สมัยต่อมา ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ทาหน้า ถูหน้า ผัดหน้า เจิมหน้า ด้วยมโนศิลา 
ย้อมตัว ย้อมหน้า ย้อมทั้งตัวทั้งหน้า ชาวบ้าน เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวก 
หญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงทาหน้า ไม่พึงถูหน้า ไม่พึงผัดหน้า ไม่พึงเจิมหน้าด้วย 
มโนศิลา ไม่พึงย้อมตัว ไม่พึง ย้อมหน้า ไม่พึงย้อมทั้งตัวทั้งหน้า รูปใดทำ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 222 

[๕๕๗] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์แต้มหน้า ทาแก้ม เยี่ยมหน้าต่าง ยืนแอบประตู 
ให้ผู้อื่นทำการฟ้อนรำ ตั้งสำนักหญิงแพศยา ตั้งร้านขายสุรา ขาย เนื้อ ออกร้านขายของเบ็ด 
เตล็ด ประกอบการหากำไร ประกอบการค้าขายใช้ ทาสให้บำรุง ใช้ทาสีให้บำรุง ใช้กรรมกรชาย 
ให้บำรุง ใช้กรรมกรหญิงให้บำรุงใช้สัตว์เดียรัจฉานให้บำรุง ขายของสดและของสุก ใช้ 
สันถัดขนเจียมหล่อชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภค 
กาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงแต้มหน้า ไม่พึงทาแก้ม ไม , พึงเยี่ยมหน้าต่าง ไม่พึงยืนแอบประตู ไม่พึง 
ให้ผู้อื่นทำการฟ้อนรำ ไม่พึงตั้งสำนักหญิงแพศยา ไม่พึงตั้งร้านขายสุรา ไม่ พึงออกร้านขายของ 
เบ็ดเตล็ด ไม , พึงประกอบการหากำไร ไม่พึงประกอบการค้า ขาย ไม่พึงใช้ทาสให้บำรุง ไม่พึงใช้ 
ทาสีให้บำรุง ไม , พึงใช้กรรมกรชายให้บำรุง ไม่พึงใช้กรรมกรหญิงให้บำรุง ไม่พึงใช้สัตว์เดียรัจฉาน 
ให้บำรุง ไม่พึงขายของ สดและของสุกไม่พึงใช้สันถัดขนเจียมหล่อ รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

ใช้จีวรสีครามล้วนเป็นต้น 

[๕๕๘] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้จีวรสีครามล้วน ใช้จีวรสีเหลือง ล้วน ใช้จีวร 
สีแดงล้วน ใช้จีวรสีบานเย็นล้วน ใช้จีวรสีดำล้วน ใช้จีวรสีแสด ล้วน ใช้จีวรสึชมภูล้วน 
ใช้จีวรไม่ตัดชายใช้จีวรมีชายยาวใช้จีวรมีชายเป็น ลายดอกไบ้ใช้จีวรมีชายเป็นลายผลไม้ 
สวมเสื้อ สวมหมวก ประชาชนเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ์ 
ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึง ใช้จีวรสีครามล้วน ไม่พึงใช้จีวรสีเหลืองล้วน ไม่พึงใช้จีวร 
สีแดงล้วน ไม่พึงใช้ จีวรสีบานเย็นล้วน ไม่พึงใช้จีวรสึดำล้วน ไม่พึงใช้จีวรสีแสดล้วน ไม่พึงใช้ 
จีวรสึชมภูล้วน ไม่พึงใช้จีวรไม่ตัดชาย ไม่พึงใช้จีวรมีชายยาว ไม่พึงใช้จีวรมี ชายเป็นลายดอกไม้ 
ไม , พึงใช้จีวรมีชายเป็นลายผลไม้ ไม , พึงสวมเสื้อ ไม , พึงสวม หมวก รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

พินัยกรรม 

[๕๕๙] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่ง เมื่อจะถึงมรณภาพ พูดอย่างนี้ว่า เมื่อ ฉันล่วงไปแล้ว 
บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ บรรดาสหธรรมิกเหล่านั้น ภิกษุ และภิกษุณีทั้งหลายโต้เถียงถันว่า 
บริขารเป็นของพวกเรา บริขารเป็นของพวกเรา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าภิกษุณีเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 223 

ล่วงไปแล้ว บริขารของฉันจงเป็น ของสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้น บริขารนั้นเป็น 
ของภิกษุณีสงฆ์ ฝ่ายเดียว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสิกขมานา ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าสามเณรี เมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉัน ล่วงไปแล้ว 
บริขารของฉันจงเป็นของสงฆ์ ภิกษุสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้น บริขารนั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ 
ฝ่ายเดียว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุเมื่อจะถึงมรณภาพพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉันล่วงไป แล้ว บริขาร 
ของฉันจงเป็นของสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้น บริขาร นั้นเป็นของภิกษุณีสงฆ์ 
ฝ่ายเดียว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าสามเณร -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าอุบาสก -.. 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ล้าอุบาสิกา ... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าใครคนอื่นเมื่อจะตายพูดอย่างนี้ว่า เมื่อฉันล่วงไป แล้ว บริขาร 
ของฉันจงเป็นของสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ไม่เป็นใหญ่ในบริขารนั้น บริขาร นั้นเป็นของภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว ฯ 

ภิกษุณีประหารภิกษุ 

[๕๖๐] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งเป็นภรรยาของนักมวยมาก่อน บวชใน สำนักภิกษุณี 
นางเห็นภิกษุทุพพลภาพที่ถนน แล้วให้ประหารด้วยไหล่ให้เซไป ภิกษุทั้งหลายเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงได้ให้ประหารแก่ภิกษุ เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงดันภิกษุ รูปใดดัน ต้องอาบัติทุกกฎ เราอนุญาต 
ให้ภิกษุณีเห็นภิกษุแล้ว หลีกทางให้แต่ไกลเทียว ฯ 

นำทารกไปด้วยบาตร 

[๕๖๑] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งผัวหย่าร้างจึงมีครรภ์กับชายชู้ นางรีดครรภ์ แล้วกล่าววาน 
ภิกษุณีผู้กุลุปกะว่า วานทีเถิดเจ้าข้า ขอท่านจงนำทารกนี้ไปด้วยบาตร ภิกษุณีนั้นจึงวางเด็กลง 
ในบาตรปิดด้วยผ้าสังฆาฏิเดินไป 

สมัยนั้น ภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่งทำการสมาทานว่าเราไม่ให้ ภิกษาที่ได้แก่ภิกษุ 
หรือภิกษุณีก่อนแล้วจักไม่ฉัน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 224 

ครั้งนั้น เธอพบภิกษุณีนั้นแล้วได้กล่าวว่า น้องหญิง เชิญรับภิกษา 

นางปฏิเสธว่า อย่าเลย เจ้าข้า 

แม้ครั้งที่สอง ภิกษุนั้นได้กล่าวกะภิกษุณีนั้นว่า น้องหญิงเชิญรับภิกษา 

นางปฏิเสธว่า อย่าเลย เจ้าข้า 

แม้ครั้งที่สาม ภิกษุนั้นได้กล่าวกะภิกษุณีนั้นว่า น้องหญิงเชิญรับภิกษา 

นางปฏิเสธว่า อย่าเลย เจ้าข้า 

ภิกษุนั้นชี้แจงว่า น้องหญิง ฉันสมาทานไว้ว่า ฉันไม , ให้ภิกษาที่ได้แก่ ภิกษุ หรือภิกษุณี 
ก่อนแล้วจักไม่ฉัน น้องหญิงเชิญรับภิกษา 

ครั้นนางถูกภิกษุนั้นแค่นไค้อยู่ จึงนำบาตรออกแสดงกล่าวว่า พระคุณเจ้าข้า ท่านจงดู 
ทารกในบาตร ท่านอย่าบอกใคร ภิกษุนั้นเพ่งโทษ ติเตียน โพน ทะนาว่า ไฉนภิกษุณีจึงนำทารก 
ไปด้วยบาตรแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็เพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี จึงได้นำทารกไปด้วยบาตร แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ... ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงนำทารกไปด้วยบาตร รูปใดนำ 
ไป ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ภิกษุณีพบภิกษุแล้วนำบาตรออกแสดง ฯ 

แสดงก้นบาตร 

[๕๖๒] สมัยนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย์พบภิกษุแล้ว พลิกกลับแสดงก้น บาตร ภิกษุเหล่านั้น 
เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย์พบ ภิกษุแล้ว จึงได้พลิกกลับแสดงค้นบาตร 
แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีพบ 
ภิกษุแล้ว ไม , พึงพลิกกลับ แสดงก้นบาตร รูปใดแสดง ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ภิกษุณี 
พบภิกษุแล้ว หงายบาตรแสดง และอามิสใดมีในบาตร พึงนิมนต์ภิกษุด้วยอามิสนั้น ฯ 

เพ่งดูนิมิตบุรุษ 

[๕๖๓] สมัยนั้น นิมิตบุรุษเขาทั้งไว้ที่ถนนในพระนครสาวัตถี ภิกษุณี ทั้งหลายตั้งใจ 
เพ่งดูนิมิตบุรุษนั้น ชาวม้านพากันโห่ ภิกษุณีเหล่านั้นเก้อ จึงไปสู่ สำนักแล้ว บอกเรื่องนั้นแก่ 
ภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เป็นผู้มักน้อย -.. ต่างก็ เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี 
ทั้งหลายจึงได้เพ่งดูนิมิตบุรุษเล่า แล้ว ได้บอกเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระ ภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงเพ่งดูนิมิต 
บุรุษ รูปใดเพ่งดู ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 225 
เรื่องให้อามิส 

[๕๖๔] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ให้อามิสแก่พวก 
ภิกษุณี ประชาชนเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพระคุณ เจ้าทั้งหลาย จึงได้ให้อามิสที่เขา 
ถวายแก , ตนเพื่อประโยชน์บริโภคแก , ผู้อื่นเล่า ก็พวกเราไม , รู้จักให้ทานหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ -.. ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงให้อามิสที่เขา 
ถวายแก , ตน เพื่อประโยชน์ บริโภคแก , ผู้อื่น รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๖๕] สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้แก่ สงฆ์ อามิสมีมาก 
เหลือเฟิอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้เป็นส่วนบุคคล ฯ 

[๕๖๖] สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุทำการสั่งสมไว้มีมาก ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ ภิกษุยังภิกษุณีให้รับ 
อามิสที่เป็นสันนิธิของภิกษุแล้วฉันได้ ฯ 

[๕๖๗] สมัยนั้น ประชาชนถวายอามิสแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณี ทั้งหลายถวายแก่ภิกษุ 
คนทั้งหลายเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนภิกษุณี ทั้งหลายจึงถวายอามิสที่เขาถวายแก่ตน 
เพื่อประโยชน์บริโภคแก , ผู้อื่น ก็พวกเรา ไม , รู้จักให้ทานหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงให้อามิสที่เขาถวายแก่ตน 
เพื่อประโยชน์บริโภค แก่ผู้อื่น รูปใดให้ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๖๘] สมัยนั้น อามิสของภิกษุทั้งหลายมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถวายแก , สงฆ์ อามิสมีมาก 
เหลือเฟิอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อให้แม้เป็นส่วนบุคคล ฯ 

[๕๖๙] สมัยนั้น อามิสที่ภิกษุณีทำการสั่งสมมีมาก ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้น 
แด'พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณี ยังภิกษุให้รับ 
อามิสที่เป็นสันนิธิของภิกษุณีแล้วฉันได้ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 226 

พุทธานุญาตเสนาสนะอาศัยชั่วคราว 

[๕๗๐] สมัยนั้น เสนาสนะของภิกษุทั้งหลายมีมาก เสนาสนะของ พวกภิกษุณีไม่มี 
ภิกษุณีทั้งหลายส่งทูตไปในสำนักภิกษุทั้งหลายว่า ดีละ เจ้าข้าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงให้ 
เสนาสนะแก , พวกดิฉันอาศัยชั่วคราว ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อ ให้เสนาสนะแก่ภิกษุณีทั้งหลายอาศัยชั่วคราว ฯ 
พุทธานุญาตผ้าสำหรับนุ่งในที่พัก 

[๕๗๑] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายมีระดู ขึ้นนั่งบ้าง ขึ้นนอนบ้าง บน เตียงที่บุ บนตั่ง 
ที่บุ เสนาสนะเข้อนโลหิต ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงขึ้นนั่ง ไม่พึงขึ้นนอน บนเตียงที่บุ บนตั่งที่บุ รูปใดขึ้นนั่ง 
หรือขึ้นนอน ต้องอาบัติทูกกฏ เราอนุญาต ผ้าในที่พัก ผ้าในที่พักเข้อนโลหิต ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ผ้าซับใน ผ้าซับในหลุด ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ใช้เชือกผูก แล้วผูกไว้ที่ขาอ่อน เชือกขาด ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
เชือกพื่น ผูกสะเอวฯ 

[๕๗๒] สมัยนัน ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ใช้เชือกผูกสะเอวตลอดกาล คน ทั้งหลายเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงใช้เชือกผูกสะเอว 
ตลอดกาล รูปใดใช้ ต้องอาบัติทูกกฏ เราอนุญาต เชือกผูกสะเอว เมื่อมีระดู ฯ 

ทุติยภาณวาร จบ 


อันตรายิกธรรมของภิกษุณี 

[๕๗๓] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายที่อุปสมบทแล้วปรากฏว่าไม่มีนิมิตบ้าง มีสักแต่ว่า 
นิมิตบ้าง ไม , มีโลหิตบ้าง มีโลหิตเสมอบ้าง มีผ้า 1 ซับในเสมอบ้าง มีนั้า มูตรกะปริบกะปรอยบ้าง 
มีเดือยบ้าง เป็นหฌิงบัณเฑาะถ์บ้าง เป็นหฌิงคล้ายชาย บ้าง เป็นหฌิงมีมรรคระคนกันบ้าง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 227 

เป็นหญิง ๒ เพศบ้าง ... ภิกษุทั้งหลายกราบ ทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ถาม อันตรายิกธรรม ๒๔ ประการ แก่ภิกษุณีผู้จะอุปสมบท 

วิธีถามอันตราขิกธรรม 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงถามอย่างนี้: 

เธอมิใช่ผู้ไม , มีนิมิต หรือ 

มิใช่ผู้มีสักแต่ว่านิมิต หรือ 

มิใช่ผู้ไม , มีโลหิต หรือ 

มิ'ใช่ผู้มีโลหิตเสมอ หรือ 

มิใช่ผู้มีผ้าซับในเสมอ หรือ 

มิใช่ผู้มีนำมูตรกะปริบกะปิรอย หรือ 

มิใช่ผู้มีเดือย หรือ 

มิใช่เป็นหญิงบัณเฑาะก์ หรือ 

มิใช่เป็นหญิงคล้ายชาย หรือ 

มิใช่ผู้เป็นหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ 

มิใช่เป็นหญิง ๒เพศหรือ 

อาพาธเหมือนอย่างนี้ของเธอ มีหรือ คือ โรคเรื้อนแ โรคกลาก โรคมองคร่อ 




พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 228 
ปวัตตินึของเธอ ชื่ออะไร ฯ 

[๕๗๔] สมัยนั้น ภิกษุถามอันตรายิกธรรมของภิกษุณี หญิงผู้อุปสัมปทา เปกขะย่อม 
กระดาก เก้อเขิน ไม , อาจตอบได้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นางอุปสัมปทา เปกขะอุปสมบท 
ในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธ'ในภิกษุณีสงฆ์ แล้วอุปสมบทในภิกษุสงฆ์ ฯ 

[๕๗๕] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถามอันตรายิกธรรมกะนางอุปสัมปทา เปกขะผู้ยังไม , ได้ 
สอนซ้อม นางอุปสัมปทาเปกขะย่อมกระดาก เก้อเขิน ไม , อาจ ตอบได้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอนซ้อม 
ก่อน แล้วถามอันตราขิกธรรมต่อภายหลัง ภิกษุณี ทั้งหลายสอนซ้อมในท่ามกลางสงฆ์นั่นเอง 
นางอุปสัมปทาเปกขะยังกระดาก เก้อเขิน ไม , อาจตอบได้เหมือนอย่างนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สอนซ้อม ณ สถานที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง แล้วถามอันตราขิกธรรมในท่ามกลางสงฆ์ 

วิธีสอนซ้อม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสอนซ้อมอย่างนี้พึงให้ถืออุปชฌายะก่อน ครั้นแล้วพึงบอก 
บาตรจีวรว่า 

นี้บาตรของเธอ 
นี้ ผ้าสังฆาฏิ 
นี้ ผ้าอุดราสงค์ 
นี้ ผ้าอันตรวาสก 
นี้ ผ้ารัดอก 
นี้ ผ้าอาบนี้า 

เธอจงไปยืนอยู่ ณ โอกาสโน้น 

ภิกษุณีผู้เขลา ไม่ฉลาด สอนซ้อม นางอุปสัมปทาเปกขะผู้ถูกสอน ซ้อมไม่ดี ย่อม 
กระดาก เก้อเขิน ไม่อาจตอบได้ ภิกษทั้งหลายกราบทลเรื่องนั้น แด่พระผ้มีพระภาค พระผ้มี 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 229 

พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีผู้เขลา ไม , ฉลาด ไม่พึง สอนซ้อม รูปใดสอนซ้อม 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุณีมิได้รับสมมติสอนซ้อม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ ผู้มีพระภาค พระผู้มี 
พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีมิได้รับสมมติไม่พึงสอนซ้อม รูปใดสอนซ้อม 
ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้ภิกษุณีผู้ได้รับสมมติแล้วสอนซ้อม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล 
พึงสมมติอย่างนี้ตนเองพึงสมมติตน หรือผู้อื่นพึงสมมติผู้อื่น ฯ 

วิธีสมมติตน 

[๕๗๖] ก็ตนเองพึงสมมติตน อย่างไร 

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจาสมมติตน 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทา เปกขะของแม่เจ้า 
ชื่อนี้ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ดิฉันพึง สอนซ้อมนางชื่อนี้ 
อย่างนี้ชื่อว่าตนเองสมมติตน ฯ 

วิธีสมมติผู้อื่น 

[๕๗๗] ก็ผู้อื่นพึงสมมติผู้อื่น อย่างไร 

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจาสมมติผู้อื่น 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทา เปกขะของแม่เจ้า 
ชื่อนี้ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว ภิกษุณี ชื่อนี้พึงสอนซ้อมนางชื่อนี้ 
อย่างนี้ชื่อว่าผู้อื่นสมมติผู้อื่น ฯ 

คำสอนซ้อม 

[๕๗๘] ภิกษุณีผู้ได้รับสมมติแล้วนั้น พึงเข้าไปหานางอุปสัมปทาเปกขะแล้วกล่าว 
อย่างนี้ว่า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 230 

นางชื่อนี้ เธอจงพึงนะ นี้เป็นกาลสัตย์ กาลจริง ของเธอ เมื่อลูกถาม ในท่ามกลางสงฆ์ 
ถึงสิ่งอันเกิดแล้ว มีอยู่ พึงบอกว่ามี ไม่มี พึงบอกว่าไม , มี เธออย่ากระดาก เธออย่าเก้อเขิน 
ภิกษุณีทั้งหลายจักถามเธอ อย่างนี้: 

เธอมิใช่ผู้ไม , มีนิมิต หรือ 

มิใช่ผู้มีสักแต่ว่านิมิต หรือ 

มิใช่ผู้ไม , มีโลหิต หรือ 

มิใช่ผู้มีโลหิตเสมอ หรือ 

มิใช่ผู้มีผ้าซับในเสมอ หรือ 

มิใช่ผู้มีนำมูตรกระปริบกระปรอย หรือ 

มิ'ใช่ผู้มีเดือยหรือ 

มิใช่เป็นหญิงบัณเฑาะก์ หรือ 

มิใช่เป็นหญิงคล้ายชาย หรือ 

มิใช่เป็นหญิงมีมรรคระคนกัน หรือ 

มิใช่เป็นหญิง๒เพศหรือ 

อาพาธเหมือนอย่างนี้ของเธอ มีหรือ คือ 

โรคเรื้อน!] โรคกลาก โรคมองคร่อ ลมน้าหมู 

เธอเป็นมนุษย์ หรือ 

เป็นหญิง หรือ 

เป็นไทย หรือ 

ไม่มีหนี้สิน หรือ 

ไม่เป็นราชภัฏ หรือ 

มารดาบิดา สามี อนุญาตแล้ว หรือ 

มีอายุครบ๒๐ปีแล้วหรือ 

มีบาตรจีวรครบแล้ว หรือ 

เธอ ชื่ออะไร 

ปวัตตินึของเธอ ชื่ออะไร 

ภิกษุณีผู้สอนซ้อม กับนางอุปสัมปทาเปกขะมาพร้อมกัน -.. ไม , พึงมา พร้อมกัน ภิกษุณี 
ผู้สอนซ้อมพึงมาก่อนแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 231 

ญัตติกรรมวาจา 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทา เปกขะของแม่เจ้า 
ชื่อนี้นางอันดิฉันสอนซ้อมแล้ว ล้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว นางชื่อนี้พึงมา 

ภิกษุณีนั้นพึงกล่าวว่า เธอจงมา พึงให้นางอุปสัมปทาเปกขะห่มผ้าเฉวียง บ่า ให้ไหว้เท้า 
ภิกษุณีทั้งหลาย ให้นั่งกระหย่งประคองอัญชลี ขออุปสมบท ว่าดังนี้: 

คำขออุปสมบท 

แม่เจ้า เจ้าข้า ดิฉันขออุปสมบทต่อสงฆ์ ขอสงฆ์โปรดเอ็นดูยกดิฉันขึ้น เถิด เจ้าข้า 

แม่เจ้า เจ้าข้า ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ์ เป็นครั้งที่สอง ขอสงฆ์ โปรดเอ็นดูยกดิฉัน 
ขึ้นเถิด เจ้าข้า 

แม่เจ้า เจ้าข้า ดิฉันขออุปสมบทกะสงฆ์ เป็นครั้งที่สาม ขอสงฆ์โปรด เอ็นดูยกดิฉัน 
ขึ้นเถิด เจ้าข้า 

ภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจา 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน นางมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของ 
แม่เจ้าชื่อนี้ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้วดิฉันพึงถามอันตรายิกธรรมกะนาง 
ชื่อนี้ 

คำถามอันตรายิกธรรม 

แน่ะนางชื่อนี้ เธอจงพึงนะ นี้เป็นกาลสัตย์ กาลจริง ของเธอ ฉันถาม ถึงสิ่งที่เกิดแล้ว 
มีอยู่ เธอพึงบอกว่ามี ไม่มี เธอพึงบอกว่า ไม่มี 

เธอมิใช่ผู้ไม , มีนิมิต หรือ 

มิใช่ผู้มีสักแต่ว่านิมิต หรือ ... 

เธอ ชื่ออะไร 

ปวัตดินึของเธอ ชื่ออะไร 

ภิกษณีด้ฉลาด ด้สามารถ พึงประกาศ'ให้สงฆ์'ทราบด้วยฌัตติจตตถกรรม วาจา ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 232 

ญัตติจตุตถกรรมวาจา 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งดิฉัน นางมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุป สัมปทาเปกขะของ 
แม่เจ้าชื่อนี้บริสุทธิแล้วจากอันตราขิกธรรมทั้งหลาย บาตรจีวรของเธอครบแล้ว 
นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ มี แม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตดึนี ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ 
ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินึ นี้เป็นญัตติ 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงสิฉัน นางมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัม ปทาเปกขะของ 
แม่เจ้าชื่อนี้ บริสุทธิแล้วจากอันตราขิกธรรมทั้งหลายบาตรจีวรของเธอครบแล้ว นาง 
ชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อ นี้เป็นปวัตตินี สงฆ์ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้า 
ชื่อนี้เป็นปวัตดึนื การอุปสมบทของนางชื่อนี้มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินึ ชอบแก่ท่าน 
ผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ดิฉันกล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง ... 

ดิฉันกล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จง ฟ้งดิฉัน นางมี 
ชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้บริ สุทธิแล้วจากอันตราขิกธรรมทั้งหลาย 
บาตร จีวรของเธอครบแล้ว นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินึ 
สงฆ์ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินื การอุปสมบทนางชื่อนี้มี แม่เจ้า 
ชื่อนี้เป็นปวัตดึนึ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่าน 
ผู้นั้นพึงพูด 

นางชื่อนี้อันสงฆ์อุปสมบทแล้ว มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตดึนี ชอบ แก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ ฯ 

[๕๗๙] ขณะนั้นเอง ภิกษุณีทั้งหลาย พึงพานางเข้าไปหาภิกษุสงฆ์ ให้ห่มผ้าเฉวียงบ่า 
ให้ไหว้เม้าภิกษุทั้งหลาย ให้นิ่งกระหย่ง ประคองอัญชลี ขอ อุปสมบท ว่าดังนี้: 

คำขออุปสมบท 

พระคุณเจ้าข้า ดิฉันชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้อุป สมบทแล้วใน 
สงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิแล้วในภิกษุณีสงฆ์ ดิฉันขออุปสมบทกะ สงฆ์ ขอสงฆ์โปรดเอ็นดู ยก 
ดิฉันขึ้นเถิด เจ้าข้า 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 233 

พระคุณเจ้าข้า ดิฉันชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้อุป สมบทแล้วในสงฆ์ 
ฝ่ายเดียว บริสุทธิแล้วในภิกษุณีสงฆ์ ดิฉันขออุปสมบทกะ สงฆ์ แม้ครั้งที่สอง ขอสงฆ์โปรด 
เอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจ้าข้า 

พระคุณเจ้าข้า ดิฉันชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้อุป สมบทแล้วในสงฆ์ 
ฝ่ายเดียว บริสุทธิแล้วในภิกษุณีสงฆ์ ดิฉันขออุปสมบทกะ สงฆ์ แม้ครั้งที่สาม ขอสงฆ์โปรด 
เอ็นดูยกดิฉันขึ้นเถิด เจ้าข้า ฯ 

[๕๘๐] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ จตุตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้: 

ญัตติจตุตถกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า นางมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปก'ขะของ 
แม่เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธ แล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางชื่อนี้ขอ 
อุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็น ปวัตดินึ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงให้นางชื่อนี้อุป สมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตดึนึ นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า นางมีชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัม ปทาเปกขะของแม่ 
เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ” , แล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางชื่อนี้ขอ 
อุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัต ดึนึ สงฆ์ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้ 
เป็นปวัตดินึ การอุป สมบทของนางชื่อนี้มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบแก , ท่านผู้ใด 
ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จง พึงข้าพเจ้า นางมี 
ชื่อนี้ผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้ อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธ 
แล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางชื่อนี้ ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี สงฆ์ให้ 
นางชื่อนี้อุป สมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตดึนื การอุปสมบทของนางชื่อนี้มีแม่ เจ้าชื่อนี้ 
เป็นปวัตตินึ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 


พงพด 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 234 

นางชื่อนี้อันสงฆ์อุปสมบทแล้ว มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบ แก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

วัดเงาแดดเป็นต้น 

[๕๘๑] ทันใดนั้นพึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแห่งฤดู พึงบอกส่วน แห่งวัน พึง 
บอกข้อเบ็ดเสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายว่า พวกเธอจงบอกนิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘ แก่ภิกษุณีนี้ฯ 

[๕๘๒] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายยึดถืออาสนะในโรงภัตร ยับ ยั้งอยู่ตลอดกาล 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตภิกษุณี ๘ รูป ตาม ลำดับพรรษา 
ภิกษุณีนอกนั้นตามลำดับที่มา ฯ 

[๕๘๓] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปรึกษากันว่า พระผู้มีพระภาค ทรงอนุญาต 
ภิกษุณี ๘ รูปตามลำดับพรรษา ภิกษุณีนอกนั้นตามลำดับที่มา ในที่ ทุกแห่ง ภิกษุณี ๘ รูปเท่านั้น 
ห้ามตามลำดับพรรษา นอกนั้นตามลำดับที่มา ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโรงภัตร เราอนุญาตภิกษุณี ๖ รูป ตาม 
ลำดับพรรษา นอกนั้นตามลำดับที่มา ในที่อื่นไม่พึงห้ามตามลำดับ พรรษา รูปใดห้าม ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ ฯ 

เรื่องปวารณา 

[๕๘๔] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายไม่ปวารณา ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีจะไม่ ปวารณาไม , ได้ รูปใด 
ไม่ปวารณา พึงปรับตามธรรม ฯ 

ปวารณาด้วยตนเอง 

[๕๘๕] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีปวารณาด้วยตนเอง ไม่ปวารณาต่อ สงฆ์ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีปวารณาด้วยตนเอง ไม่ปวารณาต่อสงฆ์ 
ไม , ได้ รูปใดไม่ปวารณา พึงปรับตามธรรม ฯ 

ปวารณาพร้อมกับภิกษุ 

[๕๘๖] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาพร้อมกันกับภิกษุ ทั้งหลาย ได้ท่าความ 
โกลาหล ภิกษทั้งหลายกราบทลเรื่องนั้นแด่พระผมพระภาค 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 235 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงปวารณาพร้อม กันกับภิกษุทั้งหลาย 
รูปใดปวารณา ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

ปวารณาก่อนภัตร 

[๕๘๗] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายปวารณาในกาลก่อนภัตร ยัง กาลให้ล่วงไป 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา 
อนุญาตให้ภิกษุณีปวารณาในกาลหลังภัตร ภิกษุณี ทั้งหลายแม้ปวารณาในกาลหลังภัตร เวลาพลบคํ่า 
ลง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีปวารณา ต่อภิกษุณีสงฆ์ 
ในวันนี้แล้วปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้น ฯ 
ปวารณาทั้งหมด 

[๕๘๘] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีสงฆ์ทั้งหมดปวารณาอยู่ ได้ทำความ โกลาหล ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้สมมติภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้สามารถรูปหนึ่งให้ปวารณาต่อสงฆ์ แทนภิกษุณีสงฆ์ 

วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุณีก่อน ครั้น แล้วภิกษุณีผู้ฉลาด 
ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจา 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน ถ้าความพร้อมพรั่งของ สงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ 
พึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ แทน ภิกษุณีสงฆ์ นี้เป็นญัตติ 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน สงฆ์สมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้ ปวารณาต่อภิกษุ 
สงฆ์ แทนภิกษุณีสงฆ์ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์แทนภิกษุณีสงฆ์ 
ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้น พึงเป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก , แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด 

ภิกษุณีชื่อนี้ สงฆ์สมมติแล้วให้ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ แทนภิกษุณีสงฆ์ ชอบแก่ 
สงฆ์เหตุนั้นจึงนึ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

[๕๘๙] ภิกษุณีผู้ได้รับสมมติแล้วนั้น พึงพาภิกษุณีสงฆ์ เข้าไปหา ภิกษุสงฆ์ ห่มผ้า 
เฉวียงบ่า ไหว้เท้าภิกษุทั้งหลาย นึ่งกระหย่ง ประคองอัญชลีแล้ว กล่าวอย่างนี้ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 236 

คำปวารณา 

พระคุณเจ้า เจ้าข้า ภิกษุณีสงฆ์ ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้พึงก็ดี 
ด้วยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆ์จงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์เห็นอยู่จักทำคืน 
พระคุณเจ้า เจ้าข้า แม้ครั้งที่สอง ... 

พระคุณเจ้า เจ้าข้า แม้ครั้งที่สาม ภิกษุณีสงฆ์ปวารณาต่อภิกษุสงฆ์ ด้วยได้เห็นก็ดี 
ด้วยได้ฟ้งก็ดี ด้วยรังเกียจก็ดี ขอภิกษุสงฆ์จงอาศัยความกรุณาว่ากล่าวภิกษุณีสงฆ์ 
ภิกษุณีสงฆ์เห็นอยู่จักทำคืน ฯ 

งดอุโบสถเป็นต้น 

[๕๙๐] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทำ การไต่สวน เริ่ม 
อนุวาทาธิกรณ์ ให้ทำโอกาส โจท สืบพยานแก่ภิกษุทั้งหลาย -.. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงงดอุโบสถแก่ภิกษุ 
แม้งดก็ไม่เป็นอันงด ภิกษุณีผู้งด ต้องอาบัติทุกกฏ 

ภิกษุณีไม่พึงงดปวารณาแก , ภิกษุ แม้งดก็ไม่เป็นอันงด ภิกษุณีผู้งด ต้อง อาบัติทุกกฏ 
ภิกษุณีไม่พึงทำการสืบสวนภิกษุ แม้ทำก็ไม่เป็นอันทำ ภิกษุณีผู้ทำ ต้อง อาบัติทุกกฏ 
ภิกษุณีไม่พึงเริ่มอนุวาทาธิกรฌ์แก่ภิกษุ แม้เริ่มก็ไม่เป็นอันเริ่ม ภิกษุณี ผู้เริ่ม ต้องอาบัติ 
ทุกกฏ 

ภิกษุณีไม่พึงให้ภิกษุทำโอกาส แม้ให้ทำก็ไม่เป็นอันให้ทำ ภิกษุณีผู้ให้ทำต้องอาบัติทุกกฏ 
ภิกษุณีไม่พึงโจทภิกษุ แม้โจทก็ไม , เป็นอันโจท ภิกษุณีผู้โจท ต้องอาบัติ ทุกกฏ 
ภิกษุณีไม่พึงสืบพยานภิกษุ แม้สืบก็ไม่เป็นอันสืบ ภิกษุณีผู้สืบพยานต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 
[๕๙๑] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายงดอุโบสถ งดปวารณา ทำการ สืบสวน เริ่ม 
อนุวาทาธิกรณ์ ให้ทำโอกาส โจท สืบพยานแก่ภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น 
แด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ภิกษุงดอุโบสถแก่ 
ภิกษุณี แม้งดแล้วเป็นอันงดด้วยดี ภิกษุผู้งดไม่ต้องอาบัติ ให้งดปวารณาแก่ภิกษุณี แม้งดแล้ว 
เป็นอันงดด้วยดี ภิกษุผู้งดไม่ต้องอาบัติ ให้ทำการสืบสวนภิกษุณี แม้ทำแล้วเป็นอันทำด้วยดี ภิกษุ 
ผู้ทำไม , ต้องอาบัติ ให้ เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ แม้เริ่มแล้วเป็นอันเริ่มด้วยดี ภิกษุผู้เริ่มไม่ต้องอาบัติ 
ให้ภิกษุณี ทำโอกาส แม้ให้ทำแล้วเป็นอันให้ทำด้วยดี ภิกษุผู้ให้ทำไม่ต้องอาบัติ ให้โจท ภิกษุณี 
แม้โจทแล้วเป็นอันโจทด้วยดี ภิกษุผู้โจทก์ไม่ต้องอาบัติ ให้สืบพยานแก , ภิกษุณี แม้สืบแล้วเป็น 
อันสืบด้วยดี ภิกษผ้ให้สืบไม , ต้องอาบัติ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 237 

เรื่องไปด้วยยาน 

[๕๙๒] โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีฉัพพัคคีย์ขี่ยานที่เทียมด้วยโคตัวเมีย มีบุรุษเป็นสารถี 
บ้าง เทียมด้วยโคตัวผู้ มีสตรีเป็นสารถีบ้าง ประชาชนเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ... เหมือน 
ชายหนุ่มหญิงสาวไปเล่นนั้าในแม่นั้าคงคา และ แม่นั้ามหี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงไปด้วยยาน รูปใดไป พึงปรับ 
ตามธรรม ฯ 

[๕๙๓] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไม , อาจไปด้วยเท้าได้ ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณี 
ผู้อาพาธไปด้วยยานได้ ลำดับนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย คิดว่า ยานนั้นเทียมด้วยโคตัวเมียหรือเทียม 
ด้วยโคตัวผู้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานที่เทียมด้วย โคตัวเมีย ยานที่ 
เทียมด้วยโคตัวผู้ และยานที่ลากด้วยมือ ฯ 

[๕๙๔] สมัยต่อมา ความไม , สบายอย่างแรงกล้าได้มีแก่ภิกษุณีรูปหนึ่ง เพราะความกระเทือน 
แห่งยาน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตคานหามมีตั่งนึ่ง เปลผ้าที่เขาผูกติด 
กับไม้คาน ฯ 

เรื่องหญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี 

[๕๙๕] โดยสมัยนั้นแล หญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสึ บวชในสำนัก ภิกษุณี ก็นางปรารถนา 
จะไปเมืองสาวัตถีด้วยตั้งใจว่า จักอุปสมบทในสำนัก พระผู้มีพระภาค พวกนักเลงได้ทราบข่าวว่า 
หญิงแพศยาชื่ออัฑฒกาสี ปรารถนาจะ ไปเมืองสาวัตถี จึงแอบซุ่มอยู่ใกล้หนทาง นางได้ทราบ 
ข่าวว่า พวกนักเลงแอบซุ่ม อยู่ใกล้หนทาง จึงส่งทูตไปในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า หม่อมฉัน 
ปรารถนาจะ อุปสมบท หม่อมฉันจะพึงปฏิบัติอย่างไร 

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงทำธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเค้ามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
เกิดนั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ภิกษุณีอุปสมบท แบ้โดยทูต 

ภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุเป็นทูต ภิกษุทั้งหลายกราบทูล เรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ภิกษุณี อุปสมบทโดย 
ภิกษุเป็นทูต รูปใดให้อุปสมบท ต้องอาบัติทูกกฏ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 238 

ภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยสิกขมานาเป็นทูต -.. 

ให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรเป็นทูต -.. 

ให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยสามเณรีเป็นทูต -.. 

ให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผู้เขลา ไม่ฉลาดเป็นทูต พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกร 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม , พึงให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผู้เขลา ไม่ ฉลาดเป็นทูต รูปใดให้อุปสมบท 
ต้องอาบัติทุกกฏ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุณีอุปสมบทโดยภิกษุณีผู้ฉลาด ผู้ สามารถเป็นทูต 
ภิกษุณีผู้เป็นทูตนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์แล้วห่มผ้าเฉวียงบ่า ไหว้เท้ ภิกษุทั้งหลาย นั่งกระหย่งประคอง 
อัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่าดังนี้: 

พระคุณเจ้า เจ้าข้า นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้ อุปสมบทแล้วใน 
สงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิแล้วในภิกษุณีสงฆ์นางมาไม , ได้เพราะอันตรายบางอย่าง นางชื่อนี้ขอ 
อุปสมบทกะสงฆ์ ขอสงฆ์โปรดเอ็นดูยกนางขึ้นเถิด เจ้าข้า 

พระคุณเจ้า เจ้าข้า นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้ อุปสมบทแล้วในสงฆ์ 
ฝ่ายเดียว บริสุทธิแล้วในภิกษุณีสงฆ์ นางมาไม , ได้เพราะอันตรายบางอย่าง แม้ครั้งที่สอง นาง 
ชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ ขอสงฆ์โปรด เอ็นดูยกนางขึ้นเถิด เจ้าข้า 

พระคุณเจ้า เจ้าข้า นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้ อุปสมบทแล้วใน 
สงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิแล้วในภิกษุณีสงฆ์นางมาไม , ได้เพราะ อันตรายบางอย่าง แม้ครั้งที่สาม 
นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ ขอสงฆ์โปรด เอ็นดูยกนางขึ้นเถิด เจ้าข้า ฯ 

ญัตติจตุตถกรรมวาจาให้อุปสมบทด้วยทูต 

[๕๙๖] ภิกษุผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติจตุ ตถกรรมวาจา 
ว่าดังนี้: 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้า 
ชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิแล้วใน ภิกษุณีสงฆ์ นางมาไม่ได้เพราะ 
อันตรายบางอย่าง นางชื่อนี้ขอ อุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ล้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว สงฆ์พึงให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี นี้ 
เป็นญัตติ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 239 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า นางชื่อนี้เป็นอุปสัมปทา เปกขะของแม่เจ้า 
ชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิแล้ว ในภิกษุณีสงฆ์ นางมาไม , ได้เพราะ 
อันตรายบางอย่าง นางชื่อนี้ขอ อุปสมบทกะสงฆ์มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินึ สงฆ์ให้ 
นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี การอุปสมบทของนางชื่อนี้มีแม่เจ้าชื่อนี้ 
เป็นปวัตตินึ ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่าน ผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สอง -.. 

ข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า นางชื่อนี้ 
เป็นอุปสัมปทาเปกขะของแม่เจ้าชื่อนี้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ ฝ่ายเดียว บริสุทธิ”แล้ว'ใน 
ภิกษุณีสงฆ์ นางมาไม่ได้เพราะอันตราย บางอย่าง นางชื่อนี้ขออุปสมบทกะสงฆ์ มีแม่ 
เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินึ สงฆ์ให้นางชื่อนี้อุปสมบท มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี การอุปสมบท 
ของนางชื่อนี้มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น พึงเป็นผู้นิ่ง 
ไม , ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

นางชื่อนี้อันสงฆ์อุปสมบทแล้ว มีแม่เจ้าชื่อนี้เป็นปวัตตินี ชอบแก่สงฆ์ เหตุนั้น 
จึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนีไว้ ด้วยอย่างนึ 

ทันใดนั้น พึงวัดเงาแดด พึงบอกประมาณแห่งฤดู พึงบอกส่วนแห่งวัน พึงบอกข้อเบ็ด 
เสร็จ พึงสั่งภิกษุณีทั้งหลายว่า พวกเธอจงบอกนิสัย ๓ อกรณียกิจ ๘แก่ภิกษุณีนั้น ฯ 

ภิกษุณีอยู่ป่า 

[๕๙๗] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอยู่ในป่า พวกนักเลงประทุษร้าย ภิกษุทั้งหลายกราบทูล 
เรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอยู่ในป่า รูปใด 
อยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 

[๕๙๘] สมัยนั้นแล อุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของ แก , ภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตโรงเก็บ 
ของ โรงเก็บของไม , พอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตที่อยู่ ที่อยู่ไม , พอ ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผมพระภาค ตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เรา อนฌาตนวกรรม นวกรรมไม่พอ ภิกษทั้งหลาย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 240 

กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำ 
แม้เป็นส่วนบุคคล ฯ 

พุทธานุญาตสมมติภิกษุณีเป็นเพื่อน 

[๕๙๙] สมัยนั้น หญิงคนหนึ่งตั้งครรภ์แล้วบวชในสำนักภิกษุณี เมื่อนาง บวชแล้ว 
เด็กจึงคลอด ครั้งนั้น นางคิดว่า เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายนี้อย่างไรหนอ ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ 
เลี้ยงดู จนกว่าเด็กนั้นจะรู้เดียงสา นางคิดว่าเราจะอยู่แต่ตามลำพัง ไม , ได้ และภิกษุณีอื่นจะอยู่ร่วม 
กับเด็กชายอื่นก็ไม , ได้ เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี 
พระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สมมติภิกษุณีรูปหนึ่ง ให้เป็น 
เพื่อนของภิกษุณีนั้น 

วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุณีก่อน ครั้น แล้วภิกษุณีผู้ 
ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาให้สมมติ 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน ถ้าความพร้อมพรั่งของ สงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน สงฆ์สมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของ 
ภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของ ภิกษุณีชื่อนี้ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด 
แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม , ชอบแก , แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพุด 

สงฆ์สมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้แล้ว ชอบ แก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนึ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ 

ครั้งนั้น ภิกษุณีเพื่อนของนางคิดว่า เราจะพึงปฏิบัติในเด็กชายนี้อย่างไร หนอ ภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้ง หลาย เราอนุญาต 
ให้ปฏิบัติในเด็กชายนั้นเหมือนปฏิบัติในบุรุษอื่น เว้นการนอน ร่วมเรือนเดียวกัน ฯ 

[๖๐๐] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งต้องอาบัติหนักแล้ว กำลังประพฤติ มานัต นางคิดว่า 
เราอยู่แต่ลำพังผู้เดียว และภิกษุณีอื่นจะอยู่ร่วมกับเราก็ไม , ได้ เราพึงปฏิบัติอย่างไรหนอ ภิกษุ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 241 

ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
ให้สมมติภิกษุณีรูปหนึ่งให้เป็นเพื่อนของ ภิกษุณีนั้น 

วิธีสมมติ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พึงสมมติอย่างนี้พึงขอร้องภิกษุณีก่อน ครั้น แล้ว ภิกษุณี 
ผู้ฉลาด ผู้สามารถ พึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

กรรมวาจาให้สมมติ 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน ถ้าความพร้อมพรั่งของ สงฆ์ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงสมมติภิกษุณีชื่อนี้ ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้ นี้เป็นญัตติ 

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงดิฉัน สงฆ์สมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของ 
ภิกษุณีชื่อนี้ การสมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของ ภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแก่แม่เจ้าผู้ใด 
แม่เจ้าผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่ง ไม่ชอบแก , แม่เจ้าผู้ใด แม่เจ้าผู้นั้นพึงพูด 

สงฆ์สมมติภิกษุณีชื่อนี้ให้เป็นเพื่อนของภิกษุณีชื่อนี้แล้ว ชอบแก่สงฆ์เหตุนั้น 
จึงนึ่ง ดิฉันทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ ฯ 

เรื่องภิกษุณีไม่บอกลาสิกขา 

[๖๐๑] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งไม , ได้บอกลาสิกขาสึกไปแล้ว นางกลับ มาขออุปสมบท 
กะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มี พระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่ต้องบอกลาสิกขา นางสึกแล้วเมื่อใด ไม , เป็นภิกษุณีเมื่อนั้น ฯ 

เข้ารีดเดียรถีย์ 

[๖๐๒] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งครองผ้ากาสาวะ ไปเข้ารีดเดียรถีย์ นาง กลับมาขอ 
อุปสมบทกะภิกษุณีทั้งหลายอีก ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้ มีพระภาค พระผู้มีพระ 
ภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีรูปใด ครองผ้ากาสาวะไปเข้ารีด เดียรถีย์ นางนั้นมาแล้ว 
ไม่พึงให้อุปสมบท ฯ 

[๖๐๓] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจ ไม่ยินดีการอภิวาท การปลง ผม การดัดเล็บ 
การรักษาแผล จากบุรุษทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น แด'พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพร 
ภาคตรัสว่า ดกรภิกษทั้งหลาย เราอนฌาตให้ยินดี ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 242 
นั่งขัดสมาธิ 

[๖๐๔] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายนั่งขัดสมาธิ ยินดีสัมผัสซ่นเท้า ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงนั่ง 
ขัดสมาธิ รูปใดนั่ง ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๖๐๕] สมัยนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ นางเว้นขัดสมาธิไม่สบาย ภิกษุทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา อนุญาตให้ 
ภิกษุณีนั่งพับเพียบได้ ฯ 

เรื่องถ่ายอุจจาระ 

[๖๐๖] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎี ภิกษุณี ฉัพพัคคีย์ยังครรภ์ให้ตก 
ในวัจจกุฎีนั้นเอง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระ ผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัจจกุฎี รูปใดถ่าย ต้องอาบัติทูกกฏ เราอนุญาต 
ให้ถ่ายอุจจาระในที่ซึ่งเปิดข้างถ่างปิดข้างบน ฯ 

เรื่องอาบนั้า 

[๖๐๗] สมัยนัน ภิกษุณีทังหลาย อาบนำด้วยจุณ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา 
ว่า -.. เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาค ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึง อาบนั้าด้วยจุณ รูปใดอาบ ต้องอาบัติทูกกฏ 
เราอนุญาต รำ ดินเหนียว ฯ 

[๖๐๘] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบนั้าด้วยดินเหนียวที่อบกลิ่น ชาว บ้านเพ่งโทษ 
ติเตียน โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่ 
พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบนั้าด้วยดินเหนียวที่ 
อบกลิ่น รูปใดอาบ ต้องอาบัติทูกกฏ เรา อนุญาตดินเหนียวธรรมดา ฯ 

[๖๐๙] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบนั้าในเรือนไฟ ทำโกลาหล ภิกษุ ทั้งหลาย 
กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณี ไม่พึง 
อาบนั้าในเรือนไฟ รูปใดอาบ ต้องอาบัติทูกกฏ ฯ 

[๖๑๐]สมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายอาบนั้าทวนกระแสยินดีสัมผัสแห่งสายนั้าภิกษุ 
ทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุณี 
ไม่พึงอาบนั้าทวนกระแส รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 243 

[๖๑๑] สมัยนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอาบนั้าในที่มิใช่ท่าอาบนั้า พวกนักเลง ลอบประทุษร้าย 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคๆ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุณีไม่พึงอาบนั้าในที่มิใช่ท่าอาบนั้า รูปใดอาบ ต้องอาบัติ ทุกกฏ ฯ 

[๖๑๒] สมัยนั้น ภิกษุณีอาบนั้าที่ท่าสำหรับชายอาบ ชาวบ้านเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาว่า -.. เหมือนพวกหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ... ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลเรื่องนั้นแด'พระผู้มี 
พระภาค พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีไม่พึงอาบนั้าที่ท่าสำหรับชายอาบ 
รูปใดอาบ ต้องอาบัติทุกกฏ เราอนุญาตให้อาบนั้า ที่ท่าสำหรับหญิงอาบ ฯ 

ตติยภาณวาร จบ 
ภิกขุนีข้นธกะ ที่ ๑๐ จบ 
ในข้นธกะนั้มี ๑๐๖ เรื่อง 


หัวข้อประจำข้นธกะ 

[๖๑๓] เรื่องพระนางโคตมีทูลขอบรรพชา พระตถาคตไม่ทรงอนุญาต เรื่องพระผู้มีพระภาค 
ผู้ แก เวไนยเสด็จไปพระนครเวสาลี จากกรุงกบิลพัสดุ เรื่อง พระนางโคตมีมีพระวรกายเกลือกกลั้ว 
ด้วยธุลี ได้ชี้แจงแก , พระอานนท์ที่ซุ้มประตู เรื่องพระอานนท์ทูลขอโดยนัยว่า มาตุคามเป็นภัพพ 
บุคคล พระนางโคตมีเป็น พระมาตุจฉา เป็นผู้เลี้ยงดู เรื่องครุธรรม ๘ ที่ภิกษุณี พึงประพฤติตลอด 
ชีวิต คือ ภิกษุณีบวชตั้งร้อยปีต้องกราบไหว้ภิกษุแบ้บวชในวันนั้น ๑ ไม่พึงจำพรรษาใน อาวาสที่ 
ไม่มี ภิกษุ ๑ หวังธรรม ๒ อย่าง ๑ ปวารณาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ๑ ต้อง อาบัติหนัก ๑ พึงแสวงหา 
อุปสมบทเพื่อสิกขมานาผู้ศึกษาครบ ๒ ปีแล้ว ๑ ไม , ด่า ภิกษุ ๑ เปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าว ๑ 
เรื่องการรับครุธรรม ข้อนั้นเป็นอุปสัมปทา ของพระนางโคตมี เรื่องพรหมจรรย์อันจะตั้งอยู่ถึง 
๑๐๐๐ ปี และตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปี ความเสื่อมแห่งสัทธรรม เปรียบด้วยโจรลักทรัพย์ ขยอก 
เพลี้ย อีก อย่างหนึ่ง ความตั้งมั่นแห่งสัทธรรมเปรียบด้วยกั้นทำนบ เรื่องให้อุปสมบทภิกษุณี 
เรื่องแม่เจ้าเป็นอนุปสัมบัน เรื่องอภิวาทตามลำดับผู้แก่ เรื่องไม่ทำอภิวาท เรื่อง สิกขาบทที่ทั้วไป 
และไม่ทั่วไป จักกระท่าอย่างไร เรื่องโอวาท เรื่องปาติโมกข์ เรื่องใครแสดงปาติโมกข์ 
เรื่องเข้าไปแสดงถึงสำนักภิกษุณี เรื่องไม , รู้ เรื่อง บอก เรื่องไม่ท่าคืน เรื่องภิกษุรับอาบัติ 
เรื่องให้ภิกษุบอกให้นางภิกษุณีรับอาบัติเรื่องชาวบ้านติเตียน เรื่องให้ภิกษุบอกให้ท่ากรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 244 

เรื่องทะเลาะ เรื่องยกมอบ เรื่องอันเตวาสินึของนางอุบลวรรณา เรื่องรดนํ้าโคลนในเมืองสาวัตถี 
เรื่องไม่ควร ไหว้ เรื่องเปิดกาย เปิดขาอ่อน เปิดองค์กำเนิด เรื่องภิกษุพูดเกี้ยว เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 
ชักจูง เรื่องไม่ควรไหว้ เรื่องทัณฑกรรม ฝ่ายภิกษุณีก็เหมือนกัน เรื่อง ห้าม เรื่องงดโอวาท 
เรื่องควรหรือไม , เรื่องหลีกไป เรื่องภิกษุเขลา เรื่องไม่ เป็นเรื่อง เรื่องไม่ให้กำวินิจฉัย 
เรื่องภิกษุณีสงฆ์ไม , ไปรับโอวาท เรื่องภิกษุณี ๕ รูปรับโอวาท เรื่องภิกษุณี ๒-๓ รูปไปรับโอวาท 
แทน เรื่องภิกษุณีไม , รับโอวาท เรื่องภิกษุเขลา เรื่องภิกษุอาพาธ เรื่องภิกษุเตรียมจะไป 
เรื่องภิกษุอยู่ป่า เรื่องไม่บอก เรื่องไม่นำกลับมาบอก เรื่องผ้ากายพันธ์ยาว เรื่องแผ่นไม้สาน 
แผ่นหนัง ผ้าขาว ช้องผ้า เกลียวผ้า ผ้าผืนน้อย ช้องผ้าผืนน้อย เกลียวผ้าน้อย ช้องถก 
ด้วยด้าย เกลียวด้าย เรื่องกระดูกแข้งโค เรื่องนวดหลังมือ หลังเท้า ขาอ่อน หน้า ริมปีปาก 
ด้วยไม้มีสัณฐานดุจคางโค เรื่องทาหน้า ถูหน้า ผัดหน้า เจิม หน้า ย้อมตัว ย้อมหน้า 
ย้อมทั้งตัวทั้งหน้าทั้งสองอย่าง เรื่องแต้มหน้าทาแก้ม เยี่ยมหน้าต่าง ยืนแอบประตู ให้ผู้อื่น 
ทำการฟ้อนรำ ตั้งสำนักหญิงแพศยา ตั้ง ร้านขายสุรา ขายเนื้อ ออกร้านขายของเบ็ดเตล็ด 
ประกอบการหากำไร ประกอบ การค้าขาย ใช้ทาส ทาสี กรรมกรชาย กรรมกรหญิง ให้บำรุง 
ให้สัตว์ เดียรัจฉานบำรุง ขายของสดและของสุก ใช้สันถัดขนเจียมหล่อ เรื่องใช้จีวร สีคราม 
สีเหลือง สีแดง สีบานเย็น สีดำ สีแสด สึชมภู ไม่ตัดชาย มีชาย ยาว มีชายเป็นลาย 
ดอกไม้ มีชายเป็นลายผลไม้ สวมเสื้อ สวมหมวก เรื่อง เมื่อภิกษุณี สิกขมานา สามเณรีถึง 
มรณภาพ ภิกษุณีเป็นใหญ่ในบริขารที่ภิกษุณี เป็นต้นมอบถวาย เมื่อภิกษุ สามเณร อุบาสก 
อุบาสิกา และใครอื่นปลง บริขารให้ ภิกษุเป็นใหญ่ เรื่องภิกษุณีเคยเป็นภรรยานักมวย เรื่องครรภ์ 
เรื่อง ก้นบาตร เรื่องนิมิต เรื่องอามิสมากมาย อามิสเหลือเฟิอยิ่ง อามิสที่ทำสันนิธิ อามิสเช่นใด 
ของภิกษุทั้งหลายในหนหลัง ของภิกษุณีทั้งหลายก็เช่นนั้น เรื่อง เสนาสนะเปือนระดู เรื่องผ้า 
เรื่องเชือกขาด เรื่องใช้เชือกผูกสะเอวตลอดกาล เรื่องภิกษุณีปรากฏว่าไม่มีนิมิตก้าง มีสักแต่ 
ว่านิมิตก้าง ไม่มีโลหิตก้าง มีโลหิตเสมอบ้าง มีผ้าซับในเสมอและมีนื้ามูตรกะปริบกะปิรอย 
มีเดือย เป็นหญิงบัณเฑาะค์ก้าง เป็นหญิงคล้ายชายก้าง เป็นหญิงมีมรรคระคนกันก้าง เป็นหญิง ๒ 
เพศก้าง เรื่องถามอันตรายิกธรรม ตั้งแต่กำว่าหานิมิตมิได้ จนถึง อุภโตพยัญชนก หลังจาก 
เปยยาลไปถามดังนี้ โรคเรื้อนII โรคกลาก โรค มองคร่อ ลมม้าหมู เป็นมนุษย์หรือ เป็นหญิง 
หรือ เป็นไทยหรือ ไม , มีหนี้สิน หรือ ไม่ใช่ราชภัฏหรือ มารดา บิดา สามี อนุญาตแล้วหรือ 
มีอายุครบ ๒๐ ปี แล้วหรือ มีบาตรจีวรครบแล้วหรือ ชื่ออะไร ปวัตตินึของเธอชื่ออะไร รวม ๒๔ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 245 

อย่าง แล้วให้อุปสมบท เรื่องอุปสัมปทาเปกขะยังไม , ได้สอนซ้อมกระดากใน ท่ามกลางสงฆ์ก็ 
เหมือนกัน เรื่องถืออุปัชฌายะ เรื่องบอกสังฆาฏิ อุตราสงค์ อันตรวาสก ผ้ารัด ผ้าอาบนา แล้ว 
ส่งไป เรื่องภิกษุณีเขลา เรื่องภิกษุณีไม , ได้ รับสมมติ ขอร้องถามอันตรายิกธรรม เรื่องอุปสมบท 
ในสงฆ์ฝ่ายเดียว ต้องอุปสมบทในภิกษุสงฆ์อีก เรื่องบอกฉายา ฤดู วัน ข้อเบ็ดเสร็จ นิสัย ๓ 
อกรณียกิจ ๘ เรื่องกาล เรื่องภิกษุณี ๘ รูปในที่ทุกแห่ง เรื่องภิกษุณีไม่ปวารณา และไม่ปวารณา 
กะภิกษุสงฆ์ เรื่องโกลาหล เรื่องปวารณาก่อนภัตร เรื่องปวารณา เวลาพลบคํ่า เรื่องภิกษุณีสงฆ์ 
โกลาหล เรื่องพระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุณีงดอุโบสถ ปวารณา 
กระทำการไต่สวน เริ่มอนุวาทาธิกรฌ์ ทำโอกาส สืบพยาน โจท และให้การ แต่ทรงอนุญาต 
ให้ภิกษุทำอย่างนั้นแก่ภิกษุณีได้ เรื่องยาน เรื่องภิกษุอาพาธ เรื่องยานที่ลาก เรื่องการกระทบกระทั่ง 
แห่งยาน เรื่องนางอัฑฒกาสี เรื่องภิกษุ สิกขมานา สามเณร สามเณรี เป็นทูต เรื่องทูตเขลา 
เรื่องภิกษุณีอยู่ป่า เรื่องอุบาสกถวายโรงเก็บของ เรื่องที่อยู่นวกรรม ไม่พอ เรื่องภิกษุณีตั้งครรภ์อยู่ 
แต่ลำพังไม , ได้ เรื่องร่วมเรือน เรื่องอาบัติ หนัก เรื่องไม่บอกลาสิกขา เรื่องเข้ารีดเดียรถีย์ เรื่อง 
ไม , ยินดีอภิวาท ปลงผมตัดเล็บ รักษาแผล เรื่องภิกษุณีทั่งขัดสมาธิ เรื่องภิกษุณีอาพาธ เรื่องถ่าย 
อุจจาระเรื่องอาบด้วยจุณ เรื่องดินอบ เรื่องอาบนั้าในเรือนไฟ เรื่องอาบนั้าทวนกระแส เรื่อง 
อาบนั้าในที่มิใช่ท่า เรื่องอาบนั้าที่ท่าสำหรับชายอาบ พระนางมหาโคตมีและพระอานนท์ทูลขอโดย 
แยบคาย บริษัทบรรพชาในศาสนาของพระชินเจ้าครบ ๔ เหล่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงขันธกะนี้ไว้ 
เพื่อประโยชน์ให้เกิดความสังเวช และความเจริญแห่งพระสัทธรรม เหมือนเภสัชสำหรับระงับความ 
กระวนกระวาย ฉะนั้น แม้มาตุคามเหล่าอื่นที่ทรง‘ฟิกแล้วในพระสัทธรรมอย่างนี้พวกเขาย่อม 
ไปสู่สถานอันไม่จุติ ซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกแล ฯ 

หัวข้อประจำขันธกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 246 

ปัญจสติกขันธกะ 

เรื่องพระมหากัสสปเถระปรารภการทำสังคายนาครั้งที่ ๑ 
[๖๑๔] ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปชี้แจงแก'ภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ครั้งหนึ่ง 
เราออกจากเมืองปาวาเดินทางไกล ไปเมืองกุสินารากับภิกษุสงฆ์หมู , ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ รูป 
ครั้งนั้น เราแวะจากทาง นึ่งพักอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่ง อาชีวก ผู้หนึ่ง ถือดอกมณฑารพในเมือง 
กุสินาราเดินทางไกลมาสู่เมืองปาวา เราได้เห็น อาชีวกนั้นเดินมาแต่ไกลเทียว ครั้นแล้วได้ถาม 
อาชีวกนั้นว่า ท่านทราบข่าว พระศาสดาของเราบ้างหรือ อาชีวกตอบว่า ท่านขอรับ ผมทราบ 
พระสมฌโคดม ปรินิพพานได้ ๗ วันทั้งวันนี้แล้ว ดอกมณฑารพนี้ผมถือมาจากที่ปรินิพพานนั้น 
บรรดาภิกษุเหล่านั้น ท่านที่ยังไม่ปราศจากราคะ บางพวกประคองแขนครํ่าครวญ ดุจมีเม้าขาดล้มลง 
กลิ้งเกลือกไปมารำพันว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานเร็วนัก พระสุคตเสด็จปรินิพพานเร็วนัก 
ดวงตาหายไปจากโลกเร็วนัก ส่วนพวกที่ ปราศจากราคะแล้ว มีสดิสัมปชัญญะ ย่อมอดกลั้นได้ 
ด้วยคิดว่า สังขารทั้งหลาย ไม่เที่ยง สิ่งที่เที่ยงนั้น จะได้ในสังขารนี้แด , ไหนเล่า ท่านทั้งหลาย 
ครั้งนั้น เรา ได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่า อย่าเลยท่านทั้งหลาย อย่าโศกเศร้ารํ่าไรเลย ข้อนั้น 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสบอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่า ความเป็นต่าง ความเว้น ความเป็นอย่างอื่น 
จากสัตว์และสังขารที่รักที่ชอบใจทั้งปวงทีเดียวย่อมมี สิ่งที่ เที่ยงนั้นจะได้ในสังขารนั้นแต่ไหน 
สิ่งใดเกิดแล้ว มีแล้ว อันปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ต้องมีความแตกสลายเป็นธรรมดา ข้อที่จะปรารถนา 
ว่า สิ่งนั้นอย่าได้สลายเลย นี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ครั้งนั้น พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต นึ่งอยู่ 
ในบริษัทนั้น เธอ ได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลายว่าพอเถิด ท่านทั้งหลาย อย่าโศกเศร้ารํ่าไรไปเลย 
พวกเรา พ้นไปดีแล้วจากพระมหาสมณะนั้น ด้วยว่าพวกเราลูกเบียดเบียนว่า สิ่งนี้ควรแก่พวก 
เธอ สิ่งนี้ไม่ควรแก่พวกเธอ ก็ษัดนี้พวกเราปรารถนาจะท่าสิ่งใด ก็ท่าสิ่งนั้นได้ ไม่ปรารถนา 
จักท่าสิ่งใด ก็ไม่ท่าสิ่งนั้น เอาเถิด ท่านทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนา พระธรรมและพระวินัย 
เถิด ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อม ถอย สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรือง 
วินัยจักเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคลจะ มีกำลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่อมกำลัง อรินยวาที 
บคคลชักมีกำลัง รินยวาทีบคคล จักเสื่อมกำลัง ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 247 

สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูป 

[๖๑๕] ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า ถ้ากระนั้น ขอพระเถระ จงคัดเลือกภิกษุ ทั้งหลายเถิด 
ขอรับ ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสป จึงคัดเลือกพระอรหันต์ได้ ๕๐๐ รูป หย่อนอยู่องค์หนึ่ง 
ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกะท่านพระมหากัสสปว่า ท่านเจ้าข้า ท่าน พระอานนท์นี้ยังเป็นเสกขบุคคลอยู่ 
ก็จริง แต่ไม , ลุอำนาจฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติและท่านได้เรียนพระธรรมและ 
พระวินัยเป็นอันมาก ในสำนักพระผู้มีพระภาค เพราะเหตุนั้น ขอพระเถระจงคัดเลือกท่าน 
พระอานนท์เข้าด้วยเถิด ลำดับนั้น พระมหากัสสปจึงคัดเลือกท่านพระอานนท์เข้าด้วย จึง 
พระเถระทั้งหลายปรึกษากันว่า พวกเราจักสังคายนาพระธรรมและพระวินัยที่ไหนดีหนอ ครั้นแล้ว 
เห็นพร้อมกันว่า พระนครราชคฤห์ มีโคจรคามมาก มีเสนาสนะเพียงพอ สมควรแท้ที่พวกเรา 
จะอยู่ จำพรรษาในพระนครราชคฤห์ สังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไม่ควรเข้า 
จำพรรษาในพระนครราชคฤห์ 

ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว 
สงฆ์พึงสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ให้จำพรรษาในพระนครราช คฤห์ เพื่อสังคายนา 
พระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไม่พึงจำพรรษาในพระนครราชคฤห์ นี้เป็นญัตติ 

ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า สงฆ์สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ให้จำพรรษา 
ในพระนครราชคฤห์ เพื่อสังคายนาพระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไม่พึงจำพรรษาใน 
พระนครราชคฤห์ การสมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ให้จำพรรษาในพระนครราชคฤห์ 
เพื่อสังคายนาพระธรรมและ พระวินัย ภิกษุพวกอื่นไม่พึงจำพรรษาในพระนครราชคฤห์ 
ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นึ่งไม , ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

สงฆ์สมมติภิกษุ ๕๐๐ รูปนี้ให้จำพรรษาในพระนครราชคฤห์เพื่อ สังคายนา 
พระธรรมและพระวินัย ภิกษุพวกอื่นไม่พึงจำพรรษาในพระ นครราชคฤห์ ชอบแก่สงฆ์ 
เหตุนั้นจึงนึ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ ด้วยอย่างนี้ฯ 

เรื่องปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม 

[๖๑๖] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายได้ไปพระนครราชคฤห์ เพื่อสังคายนา พระธรรมและ 
พระวินัย แล้วปรึกษากันว่า ท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงสรร เสริญการปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 248 

ชำรุดทรุดโทรมไว้ ถ้ากระไรพวกเราจักปฏิสังขรณ์ เสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรมในเดือนต้น แล้วชัก 
ประชุมสังคายนาพระธรรมและพระวินัยในเดือนท่ามกลาง ครั้งนั้น พระเถระได้ปฏิสังขรณ์ 
เสนาสนะที่ชำรุด ทรุดโทรมในเดือนต้น ฯ 

พระอานนท์สำเร็จพระอรหัต 

[๖๑๗] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์คิดว่า พรุ่งนี้เป็นวันประชุม ข้อที่เรายัง เป็นเสกข 
บุคคลอยู่จะพึงไปสู่ที่ประชุมนั้น ไม่ควรแก , เรา จึงยังราตรีเป็นส่วนมากให้ ล่วงไปด้วยกายคตาสติ 
ในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรีจึงเอนกายด้วยตั้งใจว่า ชักนอน แต่ ศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนและเท้ายัง 
ไม่ทันพ้นจากพื้น ในระหว่างนั้น จิตได้หลุดพ้น จากอาสวะ เพราะไม , ลือมั่น ครั้งนั้น ท่าน 
พระอานนท์เป็นพระอรหันต์ได้ไปสู่ที่ประชุม ฯ 

พระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย 

[๖๑๘] ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติ กรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของ สงฆ์ถึงที่แล้ว 
ข้าพเจ้าจะพึงถามพระวินัยกะพระอุบาลี 

ท่านพระอุบาลี ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้า 
อันท่านพระมหากัสสปถามพระวินัยแล้วจะพึงวิสัชนา 

ลำดับนั้น ท่านพระมหากัสสปได้ถามท่านพระอุบาลีว่า ท่านอุบาลี ปฐมปารา ซิกสิกขาบท 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน 
อุ. ในเมืองเวสาลี ขอรับ 
ม. ทรงปรารภใคร 
อุ. ทรงปรารภพระสุทิน กลันทบุตร 
ม. ในเพราะเรื่องอะไร 
อุ. ในเพราะเมถุนธรรม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 249 

ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ 
อนาบัดึ แห่งปฐมปาราชิกสิกขาบทกะท่านพระอุบาลี แล้วถามต่อไปว่า ทุติย ปาราชิกสิกขาบท 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน 
อุ. ในพระนครราชคถุห์ ขอรับ 
ม. ทรงปรารภใคร 

อุ. ทรงปรารภพระธนึยะ กุมภการบุตร 
ม. ในเพราะเรื่องอะไร 
อุ. ในเพราะอทินนาทาน 

ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ อนาบัดึ 
แห่งทุติยปาราชิกสิกขาบทกะท่านพระอุบาลี แล้วถามต่อไปว่า ท่าน พระอุบาลี ตติยปาราชิกสิกขาบท 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน 
อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ 
ม. ทรงปรารภใคร 
อุ. ทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกัน 
ม. ในเพราะเรื่องอะไร 
อุ. ในเพราะมนุสสริคคหะ 

ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ 
อนาบัติ แห่งตติยปาราชิกสิกขาบทกะท่านพระอุบาลี แล้วถามต่อไปว่า จตุตถปาราชิกสิกขาบท 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติที่ไหน 
อุ. ในพระนครเวสาลี ขอรับ 
ม. ทรงปรารภใคร 

อุ. ทรงปรารภพวกภิกษุจำพรรษาอยู่ใกล้ส่งแม่นั้าวัคคุมุทา 

ม. ในเพราะเรื่องอะไร 

อุ. ในเพราะอุตตริมนุสสธรรม 

ต่อจากนั้น ท่านพระมหากัสสปถามวัตถุ นิทาน บุคคล บัญญัติ อนุบัญญัติ อาบัติ 
อนาบัติ แห่งจตุตถปาราชิกสิกขาบทกะท่านพระอุบาลี แล้วถามอุภโตรินัยโดย อุบายนั้นแล ท่าน 
พระอบาลีผ้อันท่านพระมหากัสสปถามแล้ว ถามแล้ว ได้วิสัชนาแล้ว ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 250 

พระอานนท์วิสัชนาพระธรรม 

[๖๑๙] ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรม วาจา ว่าดังนี้: 
ญัตติกรรมวาจา 

ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว 
ข้าพเจ้าจะพึงถามธรรมกะท่านพระอานนท์ 

ท่านพระอานนท์ ประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้ 
ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว 
ข้าพเจ้าอันท่านพระมหากัสสปถามธรรมแล้วจะพึงวิสัชนา 

ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปถามท่านพระอานนท์ว่า ท่านอานนท์ พรหม ชาลสูตร 
พระผู้มีพระภาคตรัสที่ไหน 

อา. ตรัสในพระตำหนักในพระราชอุทยานอัมพลัฏ เกา ในระหว่างกรุงราช คฤห์ และเมือง 
นาลันทาต่อกัน ขอรับ 

ม. ทรงปรารภใคร 

อา. ทรงปรารภสุปปิยปริพาชก และพรหมทัตตมาณพ 

ลำดับนั้น ท่านพระมหากัสสป ได้ถามนิทาน และบุคคลแห่งพรหมชาลสูตร กะท่าน 
พระอานนท์ แล้วถามต่อไปว่า ท่านอานนท์สามัญญผลสูตร พระผู้มีพระภาค ตรัสที่ไหน 

อา. ที่วิหารชีวกัมพวัน เขตกรุงราชคฤห์ ขอรับ 

ม. ตรัสกับใคร 

อา. กับพระเจ้าอชาตสัตตุ เวเทหิบุตร 

ลำดับนั้น ท่านพระมหากัสสป ถามนิทาน และบุคคลแห่งสามัญญผลสูตร กะท่านพระ 
อานนท์ แล้วถามตลอดนิกาย ๕ โดยอุบายนั้นแล ท่านพระอานนท์ผู้อัน ท่านพระมหากัสสปถาม 
แล้ว ถามแล้ว ได้วิสัชนาแล้ว ฯ 

เรื่องสิกขาบทเล็กน้อย 

[๖๒๐] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้ชี้แจงต่อพระเถระทั้งหลายว่า ท่าน เจ้าข้า เมื่อจวน 
จะปรินิพพาน พระผ้มีพระภาคได้ตรัสกะข้าพเจ้าว่า ดกรอานนท์ เมื่อ เราล่วงไป สงฆ์หวังอย่จะพึง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 251 

ถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสียก็ได้ พระเถระทั้งหลายถามว่า ท่านพระอานนท์ ก็ท่านทูลถามพระผู้มี 
พระภาคหรือเปล่าว่า พระพุทธเจ้าข้า สิกขาบทเหล่าไหน เป็นสิกขาบทเล็กห้อย ท่านพระอานนท์ 
ตอบว่า ข้าพเจ้าไม , ได้ทูลถามพระ ผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ก็สิกขาบทเหล่าไหน เป็นสิกขาบท 
เล็กน้อย 

พระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า เว้นปาราชิก ๔ นอกนั้นเป็นสิกขาบท เล็กน้อย 

พระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า เว้นปาราชิก ๔ เว้นสังฆาทิเสส ๑๓ นอกนั้นเป็น 
สิกขาบทเล็กน้อย 

พระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า เว้นปาราชิก ๔ เว้นสังฆาทิเสส ๑๓ เว้น อนิยต ๒ 
นอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อย 

พระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า เว้นปาราชิก ๔ เว้นสังฆาทิเสส ๑๓ เว้น อนิยต ๒ 
เว้นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ นอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กห้อย 

พระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า เว้นปาราชิก ๔ เว้นสังฆาทิเสส ๑๓ เว้น อนิยต ๒ 
เว้นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ เว้นปาจิตตีย์ ๙๒ นอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อย 

พระเถระบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า เว้นปาราชิก ๔ เว้นสังฆาทิเสส ๑๓ เว้น อนิยต ๒ 
เว้นนิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ เว้นปาจิตตีย์ ๙๒ เว้นปาฏิเทสนึยะ ๔ นอกนั้นเป็นสักขาบทเล็กน้อย ฯ 

เรื่องไม , บัญญัติและไม , ถอนพระบัญญัติ 

[๖๒๑] ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติย กรรมวาจา 
ว่าดังนี้: 

ญัตติทุติยกรรมวาจา 

ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สิกขาบทของพวกเราที่ ปรากฏแก , คฤหัสถ์ 
มีอยู่ แม้พวกคฤหัสถ์ก็รู้ว่า สิ่งนี้ควรแก่พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไม่ควร 
ถ้าพวกเราจักถอนสิกขาบทเล็กน้อย เสีย จักมีผู้กล่าวว่า พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบท 
แก , สาวกทั้งหลาย เป็นกาลชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหล่านี้ยังดำรงอยู่ตราบใด 
สาวกเหล่านี้ยังศึกษาในสักขาบททั้งหลายตราบนั้น เพราะเหตุที่พระศาสดาของพระ 
สมณะเหล่านี้ปรินิพพานแล้ว พระสมณะเหล่านี้จึงไม่ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายใน 
บัดนี้ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์ไม่พึงบัฌณัดึสิ่งที่ไม่ทรงบัฌฌัติไม่พึง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 252 

ถอนพระบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว พึงสมาทานประพฤติ ในสิกขาบททั้งหลายตามที่ 
ทรงบัญญัติแล้ว นี้เป็นญัตติ 

ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า สิกขาบทของพวกเราที่ ปรากฏแก , คฤหัสถ์ 
มีอยู่ แม้พวกคฤหัสถ์ก็รู้ว่า สิ่งนี้ควรแก่พระสมณะเชื้อ สายพระศากยบุตร สิ่งนี้ไม , ควร 
ถ้าพวกเราจักถอนสิกขาบทเล็กน้อยเสีย จักมีผู้กล่าวว่า พระสมณโคดมบัญญัติสิกขาบท 
แก , สาวกทั้งหลายเป็นกาล ชั่วคราว พระศาสดาของพระสมณะเหล่านี้ยังดำรงอยู่ตราบใด 
สาวก เหล่านี้ย้งศึกษาในสิกขาบททั้งหลายตราบนั้น เพราะเหตุที่พระศาสดา ของพระ 
สมณะเหล่านี้ปรินิพพานแล้ว พระสมณะเหล่านี้จึงไม , ศึกษาในสิกขาบททั้งหลายใน 
บัดนี้สงฆ์ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติ ไม , ถอนพระ บัญญัติที่ทรงบัญญัติแล้ว สมาทาน 
ประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ ทรงบัญญัติไว้แล้ว การไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ทรงบัญญัติ 
ไม , ถอนพระบัญญัติ ที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ 
ทรงบัญญัติแล้ว ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่ง ไม่ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้น 
พึงพูด 

สงฆ์ไม่บัญญัติสิ่งที่ทรงบัญญัติ ไม , ถอนพระบัญญัติตามที่ทรง บัญญัติแล้ว 
สมาทานประพฤติในสิกขาบททั้งหลายตามที่ทรงบัญญัติ แล้ว ชอบแก่สงฆ์ เหตุนี้นจึง 
นิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วย อย่างนี้ฯ 

ปรับอาบัติทุกกฏแก'พระอานนท์ 

[๖๒๒] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายได้กล่าวกะท่านพระอานนท์ว่า ท่าน อานนท์ ข้อที่ 
ท่านไม่ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า ก็สิกขาบท เหล่าไหน เป็นสิกขาบทเล็กน้อย 
นี่เป็นอาบัติทุกกฏแก่ท่าน ท่านจงแสดงอาบัติ ทุกกฏนั้น 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า เพราะระลึกไม , ได้ ข้าพเจ้าจึงมิได้ ทูลถามพระผู้มี 
พระภาคว่า พระพุทธเจ้าข้า สิกขาบทเหล่าไหน เป็นสิกขาบท เล็กน้อย ข้าพเจ้าไม , เห็นเหตุที่ 
ไม , ได้ทูลถามนั้นว่าเป็นอาบัติทุกกฏ แต่เพราะเชื่อ ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น 

พระเถระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่า ท่านอานนท์ ซัอที่ท่านเหยียบผ้าวัสสิก สาฎกของพระ 
ผู้มีพระภาคเย็บ แม้นี้ก็เป็นอาบัติทุกกฏแก่ท่าน ท่านจงแสดงอาบัติ ทุกกฏนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 253 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าเหยียบผ้าวัสสิกสาฎกของ พระผู้มีพระภาค 
เย็บโดยมิได้เคารพก็หามิได้ ข้าพเจ้าไม , เห็นเหตุที่เหยียบนั้น ว่า เป็นอาบัติทุกกฎ แต่เพราะเชื่อ 
ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายอมแสดงอาบัติทุกกฎนั้น 

พระเถระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่า ท่านอานนท์ ซัอที่ท่านให้มาตุคามถวาย บังคมพระสรีระ 
ของพระผู้มีพระภาคก่อน พระสรีระ'ของพระผู้มีพระภาคเข้อนนั้าตา ของพวกนางผู้ร้องไห้อยู่ แม้นี้ 
ก็เป็นอาบัติทุกกฎแก่ท่าน ท่านจงแสดงอาบัติ ทุกกฎนั้น 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าคิดว่ามาตุคามเหล่านี้อย่าได้ อยู่จนเวลา 
พลบคํ่า จึงให้พวกมาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผู้มีพระภาคก่อน ข้าพเจ้าไม , เห็นเหตุที่ให้ 
มาตุคามถวายบังคมพระสรีระของพระผู้มีพระภาคนั้น ว่าเป็น อาบัติทุกกฎ แต่เพราะเชื่อท่าน 
ทั้งหลาย ข้าพเจ้ายอมแสดงอาบัตินั้น 

พระเถระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่า ท่านอานนท์ ข้อที่เมื่อพระผู้มีพระภาค ทรงท่านิมิตอันหยาบ 
กระทำโอภาสอันหยาบอยู่ ท่านไม , ทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาค ว่า ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงดำรง 
อยู่ ตลอดกัป ขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป เพื่อประโยชน์แก่ชนมาก เพื่อความสุขแก่ 
ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์ สัตว์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ 
ทั้งหลาย แม้นี้ ก็เป็นอาบัติทุกกฎแก่ท่าน ท่านจงแสดงอาบัติทุกกฎนั้น 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถูกมารดลใจ จึงไม , ได้ทูล อ้อนวอนพระผู้มี 
พระภาคว่า ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป ขอพระ สุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกัป เพื่อ 
ประโยชน์แก , ชนมาก เพื่อความสุขแก , ชนมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่สัตว์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อ 
เกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุนั้นว่าเป็นอาบัติทุกกฎ แต่ 
เพราะเชื่อท่าน ทั้งหลาย ข้าพเจ้ายอมแสดงอาบัติทุกกฎนั้น 

พระเถระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่า ท่านอานนท์ ซัอที่ท่านได้ท่าการขวนขวาย ให้มาตุคาม 
บวชในพระธรรมวินัย ที่พระตถาคตทรงประกาศแล้ว แม้'นี้ก็เป็น อาบัติทุกกฎแก่ท่าน ท่านจงแสดง 
อาบัติทุกกฎนั้น 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าท่าการขวนขวายให้มาตุ คามบวชในพระธรรม 
วินัยที่พระตถาคตทรงประกาศแล้วด้วยคิดว่าพระนางมหาปชา บดีโคตมีนี้เป็นพระเจ้าแม่นั้าของ 
พระด้มีพระภาค เป็นด้ประคับประคอง เลี้ยงด ทรงประทานขีรธาราแก , พระผ้มีพระภาคเมื่อพระ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 254 

พุทธมารดาทิวงคต ได้ยังพระ ผู้มีพระภาคให้เสวยถัญญธารา ข้าพเจ้าไม่เห็นเหตุนั้นว่าเป็นอาบัติ 
ทุกกฏ แต่เพราะ เชื่อท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ายอมแสดงอาบัติทุกกฏนั้น ฯ 

เรื่องพระปุราณเถระ 

[๖๒๓] สมัยนั้น ท่านพระปุราณะเที่ยวจาริกในชนบททักขิณาคิรี พร้อม ด้วยภิกษุสงฆ์ 
หมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป คราวเมื่อพระเถระทั้งหลายสังคายนา พระธรรมและพระวินัยเสร็จแล้ว 
ได้พักอยู่ในชนบททักขิณาคิรีตามเถราภิรมย์ แล้ว เข้าไปหาพระเถระทั้งหลาย ที่พระวิหารเวฬุวัน 
อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อ แก่กระแต เขตพระนครราชคฤห์ แล้วได้กล่าวสัมโมทนียะกับ 
พระเถระทั้งหลาย แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระเถระทั้งหลายได้กล่าวกะท่านพระปุราณะผู้นั่ง 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าท่านปุราณะพระเถระทั้งหลายได้สังคายนาพระธรรมและพระ วินัยแล้ว 
ท่านจงรับ เพ ระธรรมและพระวินัยนั้นที่พระเถระทั้งหลายสังคายนาแล้ว 

ท่านพระปุราณะกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย พระเถระทั้งหลาย สังคายนา พระธรรมและ 
พระวินัยเรียบร้อยแล้วหรือ แต่ว่า ข้าพเจ้าได้พึง ได้รับมาเฉพาะ พระพักตร์พระผู้มีพระภาคด้วย 
ประการใด ชักทรงไว้ด้วยประการนั้น ฯ 

[๖๒๔] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกะพระเถระทั้งหลายว่า ท่าน เจ้าข้า เมื่อจวน 
เสด็จปรินิพพาน พระผู้มีพระภาคตรัสกะข้าพเจ้าอย่างนี้ว่า ดูกร อานนท์ ล้าเช่นนั้น เมื่อเราล่วง 
ไปแล้ว สงฆ์จงลงพรหมทัณฑ์แก่ภิกษุฉันนะ 

พระเถระทั้งหลายกล่าวว่า ท่านอานนท์ ท่านทูลถามพระผู้มีพระภาคหรือ ว่า พระพุทธเจ้าข้า 
ก็พรหมทัณฑ์เป็นอย่างไร 

พระอานนท์ตอบว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าทูลถามพระผู้มีพระภาคแล้วว่า พรหมทัณฑ์เป็น 
อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ภิกษุฉันนะพึงพูดตามปรารถนา 
ภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงว่ากล่าว ไม่พึงสั่งสอน ไม , พึงพรํ่าสอนภิกษุฉันนะ 

ท่านพระเถระทั้งหลายกล่าวว่า ท่านอานนท์ ล้าเช่นนั้น ท่านนั้นแหละจง ลงพรหมทัณฑ์ 
แก , พระฉันนะ 

พระอานนท์ปรึกษาว่า ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะลงพรหมทัณฑ์แก , พระฉันนะ ได้อย่างไร เพราะ 
เธอดุร้าย หยาบคาย 

พระเถระทั้งหลายกล่าวว่า ท่านอานนท์ ล้าเช่นนั้น ท่านจงไปทับภิกษุ หลายๆ รูป ท่าน 
พระอานนท์รับเถระบัญชาแล้วโดยสารเรือไป พร้อมกับภิกษุหมู , ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ถึงเมือง 
โกสัมพี ลงจากเรือแล้วได้นั่ง ณ โคนไม้ แห่งหนึ่งใกล้พระราชอทยานของพระเจ้าอเทน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 255 

เรื่องพระเจ้าอุเทน 

[๖๒๕] ครั้งนั้น พระเจ้าอุเทนกับพระมเหสี ประทับอยู่ในพระราช อุทยานพร้อมด้วย 
ข้าราชบริพาร พระมเหสีของพระเจ้าอุเทนได้สดับข่าวว่า พระ คุณเจ้าอานนท์อาจารย์ของพวกเรา 
นั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งใกล้พระราชอุทยาน จึงกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่า ขอเดชะ ข่าวว่า 
พระคุณเจ้าอานนท์อาจารย์ของ พวกหม่อมฉัน นั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งใกล้พระราชอุทยาน พวก 
หม่อมฉัน ปรารถนาจะไปเยี่ยมพระคุณเจ้าอานนท์ พระเจ้าข้า พระเจ้าอุเทนตรัสว่า ล้าเช่นนั้น 
พวกเธอจงเยี่ยมพระสมณะอานนท์เถิด 

ลำดับนั้น พระมเหสีของพระเจ้าอุเทน ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ แล้วถวายอภิวาท 
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระอานนท์ชี้แจงให้พระมเหสี ของพระเจ้าอุเทนผู้นั่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง เห็นแจ้ง สมาทาน อาจหาญ ร่าเริงด้วยธรรมีกถา 

ครั้งนั้น พระมเหสีของพระเจ้าอุเทนอันท่านพระอานนท์ชี้แจงให้เห็นแจ้ง สมาทาน 
อาจหาญ ร่าเริง ด้วยธรรมีกถา แล้วได้ถวายผ้าห่ม ๕๐๐ ผืน แก่ ท่านพระอานนท์ ครั้นชื่นชม 
ยินดีภาษิตของท่านพระอานนท์แล้วลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท ทำประทักษิณ แล้วเข้าไปเผ้า 
พระเจ้าอุเทน ฯ 

[๖๒๖] ครั้งนั้น พระเจ้าอุเทนได้ทอดพระเนตรเห็นพระมเหสีเสด็จมา แต่ไกลเทียว 
ครั้นแล้ว ได้ตรัสถามว่า พวกเธอเยี่ยมพระสมณะอานนท์แล้วหรือ 

พระมเหสีกราบทูลว่า พวกหม่อมฉันได้เยี่ยมพระคุณเจ้าอานนท์แล้ว พระเจ้าข้า 
อุ. พวกเธอได้ถวายอะไร แก่พระสมณะอานนท์บ้าง 
ม. พวกหม่อมฉันได้ถวายผ้าห่ม ๕๐๐ ผืน แก , พระคุณเจ้าอานนท์พระเจ้าข้า 
พระเจ้าอุเทนทรงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉน พระสมณะอานนท์จึงรับจีวรมาก 
ถึงเพียงนั้น พระสมณะอานนท์จักทำการค้าขายผ้า หรือจักตั้งร้านค้า แล้วเสด็จเข้าไปหาท่าน 
พระอานนท์ ทรงปราศรัยกับท่านพระอานนท์ ครั้นผ่านการ ปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันแล้ว ประทับ 
นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วตรัสถามว่าท่านพระอานนท์ มเหสีของข้าพเจ้ามาหาหรือ 
อา. พระมเหสีของพระองค์มาหา มหาบพิตร 
อุ. ก็พระนางได้ถวายอะไร แก่ท่านพระอานนท์บ้าง 
อา. ได้ถวายผ้าห่มแก , อาตมภาพ ๕๐๐ ผืน มหาบพิตร 
อุ. ก็ท่านพระอานนท์ชักทำอะไรกะจีวรมากมายเพียงนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 256 

อา. อาตมภาพจักแจกให้แก , ภิกษุทั้งหลาย ที่มี'จีวรครํ่าคร่า มหาบพิตร 
อุ. ท่านพระอานนท์ ก็ท่านชักทำอย่างไรกะจีวรที่เก่าครํ่าเหล่านั้นต่อไป 
อา. อาตมภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าดาดเพดาน มหาบพิตร 
อุ. ท่านพระอานนท์ ท่านจักทำอย่างไรกะผ้าดาดเพดานเก่าเหล่านั้น 
อา. อาตมภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นด้าปูฟูก 
อุ. ท่านพระอานนท์ ท่านจักทำอย่างไรกะด้าปูฟูกที่เก่าเหล่านั้น 
อา. อาตมภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นด้าปูพื้น มหาบพิตร 
อุ. ท่านพระอานนท์ ท่านชักทำอย่างไรกะด้าปูพื้นที่เก่าเหล่านั้น 
อา. อาตมภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าเช็ดเท้า มหาบพิตร 
อุ. ท่านพระอานนท์ ท่านจักทำอย่างไรกะผ้าเช็ดเท้าที่เก่าเหล่านั้น 
อา. อาตมภาพจักทำผ้าเหล่านั้นให้เป็นผ้าเช็ดธุลี มหาบพิตร 
อุ. ท่านพระอานนท์ ท่านจักทำอย่างไรกะผ้าเช็ดธุลีที่เก่าเหล่านั้น 
อา. อาตมภาพจักโขลกผ้าเหล่านั้น ขยำกับโคลนแล้วฉาบทาฝา มหา บพิตร 
ครั้งนั้น พระเจ้าอุเทนทรงพระดำริว่า พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ทั้งหลายนำผ้าไป 
แยบคายดี ไม่เก็บผ้าเข้าเรือนคลัง แล้วถวายผ้าจำนวน ๕๐๐ ผืน แม้อื่นอีกแกทานพระอานนท์ 
ก็ในคราวนี้บริขารคือจีวรบังเกิดแก่ท่านพระอานนท์ เป็นครั้งแรก คือผ้า ๑๐๐๐ ผืน เกิดขึ้นแล้ว ฯ 

ลงพรหมทัณฑ์ 

[๖๒๗] ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์เข้าไปยังวัดโฆสิตาราม ครั้นแล้ว นั่งบนอาสนะที่เขา 
ปูลาดไว้ ท่านพระฉันนะเข้าไปหาท่านพระอานนท์อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่าน 
พระอานนท์ได้กล่าวกะท่านพระฉันนะผู้นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า ท่านฉันนะ สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ 
แก , ท่านแล้ว ฯ 

ฉ. ท่านพระอานนท์ ก็พรหมทัณฑ์เป็นอย่างไร 

อา. ท่านฉันนะ ท่านปรารถนาจะพูดคำใด พึงพูดคำนั้น ภิกษุทั้งหลาย ไม , พึงว่ากล่าว 
ไม่พึงตักเตือน ไม่พึงพรํ่าสอนท่าน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 257 

ฉ. ท่านพระอานนท์ ด้วยเหตุเพียงที่ภิกษุทั้งหลายไม , ว่ากล่าว ไม่ตักเตือน ไม , พรํ่าสอน 
ข้าพเจ้านี้เป็นอันสงฆ์กำจัดข้าพเจ้าแล้วมิใช่หรือ แล้วสลบล้มลง ณ ที่นั้นเอง 

ต่อมา ท่านพระฉันนะ อึดอัด ระอา รังเกียจอยู่ด้วยพรหมทัณฑ์จึงหลีกออกอยู่แต่ 
ผู้เดียว ไม่ประมาท มีเพียร มีตนส่งไปอยู่ ไม , นานเท่าไรนัก ได้ ทำให้แจ้งซึ่งคุณพิเศษอันยอดเยี่ยม 
เป็นที่สุดพรหมจรรย์ ที่กุลบุตรทั้งหลายออก จากเรือนบวชโดยชอบต้องประสงค์ ด้วยปัญญาอันยิ่ง 
ด้วยตนเองในปัจจุบันนี้แหละ เข้าถึงอยู่แล้ว ได้รู้ชัดแล้วว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
กิจที่ควรทำ ได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี 

ก็แล ท่านพระฉันนะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง บรรดาพระอรหันต์ ทั้งหลาย ครั้นท่าน 
พระฉันนะบรรลุพระอรหัตแล้ว เข้าไปหาท่านพระอานนท์แล้ว กล่าวว่า ท่านพระอานนท์ ขอท่าน 
จงระงับพรหมทัณฑ์แก่ผมในบัดนี้เถิด 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ท่านฉันนะ เมื่อใด ท่านทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัต แล้ว เมื่อนั้น 
พรหมทัณฑ์ของท่านก็ระงับแล้ว ฯ 

[๖๒๘] ก็ในการสังคายนาพระวินัยนี้มีภิกษุ ๕๐๐ รูป ไม , หย่อนไม่เกิน เพราะฉะนั้น 
การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้บัณฑิตจึงเรียกว่า แจง ๕๐๐ ดังนี้แล ฯ 

ปัญจสดึกขันธกะ ที่ ๑๑ จบ 
ใน'ขันธกะนี้มี ๒๓ เรื่อง 


หัวข้อประจำขันธกะ 

[๖๒๙] เรื่องเมื่อพระส้มพุทธปรินิพพานแล้ว พระเถระชื่อกัสสปผู้รักษา พระสัทธรรม 
ได้ชี้แจงกะหมู่ภิกษุถึงถ้อยคำที่พระสุภัททะกล่าวหมิ่นพระธรรมวินัย เมื่อเดินทางไกลจากเมืองปาวา 
พวกเราจักสังคายนาพระสัทธรรม ในภายหน้าอธรรมจักรุ่งเรือง เรื่องเลือกสรรภิกษุ ๕๐๐ รูป 
หย่อนหนึ่ง เรื่องเลือกพระอานนท์ เรื่องอยู่ใกล้ถํ้าอันอุดมเพื่อทำสังคายนาพระธรรมวินัย เรื่องถาม 
วินัยกะพระอบาลี เรื่องถามพระสตรกะพระอานนท์ผ้ฉลาด เรื่องพระสาวกของพระชินะเจ้าได้ทำ 



สิง 


พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 258 

คายนาพระไตรปิฎก เรื่องอาบัติเล็กน้อยต่างๆ เรื่องปฏิบัติตามพระบัญญัติ เรื่องไม่ทูลถาม 
เรื่องเหยียบ เรื่องให้ไหว้ เรื่องไม , ทูลขอ เรื่องให้มาตุคามบวช เรื่องข้าพเจ้ายอมรับอาบัติทูกกฏ 
เพราะเชื่อท่านทั้งหลาย เรื่องพระปุราณะ เรื่อง พรหมทัณฑ์ เรื่องพระมเหสีกับพระเจ้าอุเทน 
เรื่องผ้ามาก เรื่องผ้าเก่า เรื่องผ้า ดาดเพดาน เรื่องผ้าปูฟูก เรื่องผ้าลาดพื้น เรื่องผ้าเช็ดเท้า เรื่อง 
ผ้าเช็ดธุลี เรื่องผ้าขยำกับโคลน เรื่องผ้า ๑๐๐๐ ผืนเกิดแก , พระอานนท์เป็นครั้งแรก เรื่องพระฉันน 
ถูกลงพรหมทัณฑ์ได้บรรลุสัจจะ ๔ พระเถระผู้เชี่ยวชาญ ๕๐๐ รูป ฉะนั้น จึงเรียกว่าแจง ๕๐๐ ฯ 

หัวข้อประจำขันธกะ จบ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 259 
สัตตสติกขันธกะ 

เรื่องพระวัชชีบุตรแสดงวัตถุ ๑๐ ประการ 

[๖๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานล่วงได้ ๑๐๐ ปี พวก 
พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี แสดงวัตถุ ๑๐ ประการในเมืองเวสาลี ว่าดังนี้: 

๑. เก็บเกลือไว้ในเขนงฉัน ควร 
๒. ฉันอาหารในเวลาบ่าย ล่วงสององคุลี ควร 
๓. เข้าบ้านฉันอาหารเป็นอนดึริตตะ ควร 
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถต่างๆ กัน ควร 

๕. เวลาทำสังฆกรรม ภิกษุมาไม่พร้อมกันทำก่อนได้ ภิกษุมาทีหลังจึง บอกขออนุมัติ ควร 

๖. การประพฤติตามอย่าง ที่อุปัชฌาย์และอาจารย์ประพฤติมาแล้ว ควร 

๗. ฉันนมสดที่แปรแล้ว แต่ยังไม่เป็นนมล้ม ควร 

๘. ดื่มสุราอ่อน ควร 

๙. ใช้ผ้านิสีทนะไม , มีชาย ควร 

๑๐. รับทองและเงิน ควร ฯ 

เรื่องพระยสกากัณฑกบุตร 

[๖๓๑] สมัยนั้น ท่านพระยสกากัณฑกบุตรเที่ยวจาริกในวัชชีชนบทถึง พระนครเวสาลี 
ข่าวว่า ท่านพระยสกากัณฑกบุตรพักอยู่ที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน เขตพระนครเวสาลีนั้น ฯ 
[๖๓๒] สมัยนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถึงวันอุโบสถ เอาถาดทองสัมถุทธ 
ตักนั้าเต็มตั้งไว้ ในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ กล่าวแนะนำอุบาสกอุบา สิกาชาวเมืองเวสาลี ที่มา 
ประชุมกันอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายจงถวายรูปิยะแก , สงฆ์ กหาปณะหนึ่งก็ได้ กึ่งกหาปณะก็ได้ 
บาทหนึ่งก็ได้ มาสกหนึ่งก็ได้ สงฆ์จักมี กรณียะด้วยบริขาร เมื่อพระวัชชีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้ว 
ท่านพระยสกากัณฑบุตรจึง กล่าวกะอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีว่า ท่านทั้งหลาย พวกท่าน 
อย่าได้ถวาย รูปิยะแก , สงฆ์ กหาปณะหนึ่งก็ตาม กึ่งกหาปณะก็ตาม บาทหนึ่งก็ตาม มาสกหนึ่ง ก็ตาม 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 260 

ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสาย พระศากยบุตรไม่ 
ยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รับทองและ เงิน พระสมณะเชื้อสาย 
พระศากยบุตร มีแก้วและทองวางเสียแล้ว ปราศจาก ทองและเงิน อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลี 
แม้อันท่านพระยสกากัณฑกบุตร กล่าวอยู่อย่างนี้ ก็ยังขืนถวายรูปิยะแก , สงฆ์ กหาปณะหนึ่งบ้าง 
กึ่งกหาปณะบ้าง บาทหนึ่งบ้าง มาสกหนึ่งบ้าง 

ครั้นล่วงราตรีนั้นแล้ว พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ได้ชัดส่วนแบ่ง เงินนั้นตาม 
จำนวนภิกษุแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระยสกากัณฑกบุตรว่า ท่านพระยส เงินจำนวนนี้เป็นส่วนของ 
ท่าน ท่านพระยสกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย ฉันไม่มีส่วนเงินฉันไม , ยินดีเงิน ฯ 

[๖๓๓] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย พระยสกา 
กัฌฑกบุตรนี้ด่า บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ทำให้ เขาไม่เลื่อมใส เอาละ 
พวกเราจะลงปฏิสารณียกรรมแก่ท่าน แล้วได้ลงปฏิสารณีย กรรมแก่พระยสกากัณฑกบุตรนั้น 
ครั้งนั้น ท่านพระยสกากัณฑกบุตร ได้กล่าวกะพวกพระวัชชีบุตรชาวเมือง เวสาลีว่า 
ท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่า สงฆ์พึงให้พระอนุทูต แก , ภิกษุผู้ถูกลงปฏิสารณียกรรม 
ขอพวกเธอจงให้พระอนุทูตแก , ฉัน จึงพวกพระ วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีได้สมมติภิกษุรูปหนึ่ง 
ให้เป็นอนุทูต แก่ท่านพระยสกา กัณฑกบุตร 

ต่อมา ท่านพระยสกาก้ณฑกบุตร พร้อมด้วยพระอนุทูตพากันเข้าไป สู่พระนครเวสาลี 
แล้วชี้แจงแก'อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีว่า อาตมาผู้กล่าว สิ่งไม , เป็นธรรม ว่าไม่เป็นธรรม 
สิ่งเป็นธรรม ว่าเป็นธรรม สิ่งไม่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย สิ่งเป็นวินัย ว่าเป็นวินัย เขาหาว่าด่า 
บริภาษท่านอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ทำให้ไม่เลื่อมใส ฯ 

เครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์พระอาทิตย์ ๔ อย่าง 
[๖๓๔] พระยสกากัณฑกบุตรกล่าวต่อไปว่า ท่านทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค 
ประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิฌฑิกคหบดี เขต พระนครสาวัตลี ณ ที่นั้นแล 
พระผู้มีพระภาครับสิ่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระจันทร์พระอาทิตย์เศร้าหมอง 
เพราะเครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการนี้ จึงไม่แผดแสง ไม , สว่าง ไม่รุ่งเรือง เครื่องเศร้าหมอง ๔ 
ประการเป็นไฉน ดูกร ภิกษุทั้งหลาย 

๑. พระจันทร์ พระอาทิตย์ เศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมอง คือ หมอก จึงไม่แผดแสง 
ไม่สว่าง ไม่รุ่งเรือง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 261 

๒. พระจันทร์ พระอาทิตย์ เศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมอง คือ นาค้าง จึงไม่ 
แผดแสง ไม่สว่าง ไม่รุ่งเรือง 

๓. พระจันทร์ พระอาทิตย์ เศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมอง คือ ละอองควัน จึงไม่ 
แผดแสง ไม่สว่าง ไม่รุ่งเรือง 

๔. พระจันทร์ พระอาทิตย์ เศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้าหมอง คืออสุรินทราหู จึงไม , 

แผดแสง ไม่สว่าง ไม่รุ่งเรือง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระจันทร์ พระอาทิตย์ เศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้า หมอง ๔ ประการ 
นี้แล จึงไม , แผดแสง ไม่สว่าง ไม่รุ่งเรือง ฉันใด 

เครื่องเศร้าหมองของสมฌพราหมณ์๔ อย่าง 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่ง เศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้า หมอง ๔ ประการ 
นี้จึงไม่มีสง่า ไม่ผ่องใส ไม , ไพโรจน์ เครื่องเศร้าหมอง ๔ ประการ เป็นไฉน 

๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีสมฌพราหมณ์พวกหนึ่ง ดื่มสุรา ดื่มเมรัย ไม่งดเว้นจากการดื่ม 
สุราเมรัย นี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ข้อที่หนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ 
พวกหนึ่งเศร้าหมอง ไม , มีสง่า ไม่ผ่องใส ไม , ไพโรจน์ 

๒. อนึ่ง สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเสพเมถุนธรรม ไม่งดเว้นจากเมถุน ธรรม นี้เป็น 
เครื่องเศร้าหมองของสมฌพราหมณ์ข้อที่สอง ซึ่งเป็นเหตุให้สมฌ พราหมณ์พวกหนึ่ง เศร้าหมอง 
ไม่มีสง่า ไม่ผ่องใส ไม , ไพโรจน์ 

๓. อนึ่ง สมณพราหมณ์พวกหนึ่งยินดีทองและเงิน ไม่งดเว้นจากการ รับทองและเงิน 
นี้เป็นเครื่องเศร้าหมองของสมฌพราหมณ์ข้อที่สาม ซึ่งเป็นเหตุ ให้สมฌพราหมณ์พวกหนึ่ง เศร้า 
หมอง ไม่มีสง่า ไม่ผ่องใส ไม , ไพโรจน์ 

๔. อนึ่ง สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเลียงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ไม , งดเว้นจาก มิจฉาชีพ นี้เป็น 
เครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์ข้อที่สี่ ซึ่งเป็นเหตุให้สมณ พราหมณ์พวกหนึ่ง เศร้าหมอง 
ไม่มีสง่า ไม่ผ่องใส ไม , ไพโรจน์ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมองเพราะเครื่องเศร้า หมอง ๔ ประการ 
นี้แล จึงไม , มีสง่า ไม , ผ่องใส ไม , ไพโรจน์ ฉันนั้น ท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้ 
ครั้นแล้วพระสุคตผู้ศาสดาได้ตรัสประพันธคาถา มีเนี้อความ ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 262 

[๖๓๕] สมฌพราหมณ์เศร้าหมอง เพราะราคะและโทสะ เป็นคนอันอวิชชา 
หุ้มห่อ เพลิดเพลิน รูปที่น่ารัก เป็นคนไม , รู้ พวกหนึ่ง ดื่มสุราเมรัย 
พวกหนึ่งเสพเมถุน พวกหนึ่งยินดีเงินและทอง พวกหนึ่งเป็นอยู่โดยมิจฉาชีพ 
เครื่องเศร้าหมองเหล่านี้พระ พุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ แห่งพระราชาผู้สูงสักด 
ตรัสว่า เป็นเหตุ ให้สมณพราหมณ์พวกหนึ่งเศร้าหมอง ไม่มีสง่า ไม่ผ่องใส 
ไม่บริสุทธิ” , มีกิเลสธุลีดุจมฤค ถูกความมืดรัดรึง เป็นทาส ตัณหา พร้อมด้วย 
กิเลส เครื่องนำไปสู่ภพ ย่อมเพิ่มพูนสถาน ทิ้งซากศพให้มาก ย่อมถือเอา 
ภพใหม่ต่อไป ฯ 

[๖๓๖] ข้าพเจ้าผู้มีวาทะอย่างนี้กล่าวสิ่งไม , เป็นธรรม ว่าไม่เป็นธรรม สิ่งเป็นธรรม 
ว่าเป็นธรรม สิ่งไม่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย สิ่งเป็นวินัย ว่าเป็น วินัย เขาหาว่า ด่า บริภาษ 
อุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ทำให้ไม่ เลื่อมใส ฯ 

เรื่องนายบ้านชื่อมณีจูฬกะ 

[๖๓๗] ท่านทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เวฬุวัน วิหาร อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก , กระแต เขตพระนครราชคถุห์ ครั้งนั้น ชนทั้งหลายนึ่งประชุมกัน 
ในราชบริษัท ภายในราชสำนัก ได้ยกถ้อยคำนี้ขึ้นสนทนา ในระหว่างว่า ทองและเงินย่อมควร 
แก , พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะ เชื้อสายพระศากยบุตรย่อมยินดีทองและเงิน 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรย่อมรับทองและเงิน ก็คราวนั้น นายบ้านชื่อมณีจูฬกะ 
นึ่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วย เขาได้กล่าวกะบริษัทนั้นว่า นาย พวกท่านอย่าได้พูดอย่างนั้น ทองและ 
เงินไม่ควร แก , พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดี ทองและ 
เงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน พระสมณะเชื้อ สายพระศากยบุตรมีแก้ว 
และทองอันวางเสียแก้ว ปราศจากทองและเงิน นายบ้าน ชื่อมณีจูฬกะสามารถชี้แจงให้บริษัท 
นั้นเข้าใจ ครั้นแล้วเข้าไปเผ่าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนึ่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกราบทูล 
พระผู้มีพระภาคว่า พระพุทธ เจ้าข้า ชนทั้งหลายนึ่งประชุมกันในราชบริษัทภายในราชสำนัก ได้ 
ยกก้อยคำนั้ ขึ้นสนทนาในระหว่างว่า ทองและเงินควรแก , พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากย บุตรรับทองและ 
เงิน เมื่อชนทั้งหลายพูดอย่างนี้แก้ว ข้าพระพุทธเจ้าได้พูดกะบริษัท นั้นว่า นาย พวกท่านอย่าได้ 
พดเช่นนั้ทองและเงินไม่ควรแก่พระสมณะเชื้อสาย พระศากยบตร พระสมณะเชื้อสายพระศากย 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 263 

บุตรไม่ยินดีทองและเงิน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน พระสมณะ 
เชื้อสายพระศากยบุตรมีแก้ว และทองอันวางเสียแล้ว ปราศจากทองและเงิน ข้าพระพุทธเจ้าสามารถ 
ชี้แจงให้ บริษัทนั้นเข้าใจได้ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวคล้อยตามพระผู้มี 
พระภาค ไม่ชื่อว่ากล่าวตู , พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จ ชื่อว่าพยากรณ์ธรรมอัน สมควรแก่ธรรม และ 
สหธรรมิกบางรูป ผู้กล่าวตามวาทะ ย่อมไม , ถึงฐานะที่ควร ติเตียนหรือ พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เอาละ นายบ้าน เธอพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่า กล่าวคล้อยตามเรา 
ชื่อว่าไม , กล่าวตู , เราด้วยคำเท็จ ชื่อว่า พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ ธรรม และสหธรรมิกบางรูปผู้กล่าว 
ตามวาทะย่อมไม , ถึงฐานะที่ควรติเตียน ดูกร นายบ้าน ทองและเงินไม่ควรแก , สมณะเชื้อสายพระ 
ศากยบุตรโดยแบ้ สมณะ เชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตร 
ไม่รับทอง และเงิน สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแก้วและทองอันวางเสียแล้ว ปราศจากทอง 
และเงิน ทองและเงินควรแก่ผู้ใด แบ้กามคุณทั้งห้าก็ควรแก่ผู้นั้น กามคุณ ทั้งห้าควรแก , ผู้ใด 
เธอพึงจำผู้นั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า มีปกติมิใช่สมณะ มีปกติมิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร เราจะ 
กล่าวอย่างนี้ว่า ผู้ต้องการหญ้า พึงแสวงหาหญ้า ผู้ต้องการไม้ พึงแสวงหาไม้ ผู้ต้องการเกวียน 
พึงแสวงหาเกวียน ผู้ต้องการบุรุษพึงแสวงหาบุรุษ แต่เราไม่กล่าวโดยปริยายไรๆ ว่า สมณะ 
พึงยินดี พึงแสวงหา ทองและเงิน 

ข้าพเจ้าผู้มีวาทะอย่างนี้ กล่าวสิ่งไม่เป็นธรรม ว่าไม่เป็นธรรม สิ่งเป็นธรรม ว่าเป็นธรรม 
สิ่งไม่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย สิ่งเป็นวินัย ว่าเป็นวินัย เขาหาว่าด่า บริภาษอุบาสกอุบาสิกา 
ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสทำให้ไม่เลื่อมใส 

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 

[๖๓๘] ท่านทั้งหลาย สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงปรารภท่านพระ อุปนันทศากยบุตร 
ทรงห้ามทองและเงิน และทรงบัญญัติสิกขาบทในพระนคร ราชคฤห'นั้นแล ข้าพเจ้ามีวาทะอย่างนี้ 
กล่าวสิ่งไม่เป็นธรรม ว่าไม่เป็นธรรม สิ่งเป็นธรรม ว่าเป็นธรรม สิ่งไม่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย 
สิ่งเป็นวินัย ว่าเป็น วินัย เขาหาว่า ด่า บริภาษ อุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศรัทธาเลื่อมใส ท่าให้ 
ไม่เลื่อมใส 

เมื่อท่านพระยสกากัณฑกบุตร กล่าวอย่างนี้แล้ว อุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง เวสาลีได้ 
กล่าวกะท่านพระยสกาก้ณฑกบตรว่า ท่านเจ้าข้า พระคฌเจ้ายสกากัฌฑก บตรรปเดียวเท่านั้น เป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 264 

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ภิกษุพวกนี้ทั้งหมดไม่ ใช่สมณะ ไม , ใช่เชื้อสายพระศากยบุตร 
ท่านเจ้าข้า ขอพระคุณเจ้ายสกากัณฑกบุตร จงอยู่ในเมืองเวสาลี พวกข้าพเจ้าจักท่าการขวนขวาย 
เพื่อจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร แก่พระคุณเจ้ายสกากัณฑกบุตร 

ครั้งนั้น ท่านพระยสกากัณฑกบุตร ได้ชื้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวเมือง เวสาลีเข้าใจแล้ว 
ได้ไปอารามพร้อมกับพระอนุทูต ฯ 

ลงอุกเขปนียกรรม 

[๖๓๙] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ได้ถามพระอนุทูตว่า คุณ 
พระยสกากัณฑกบุตร ขอโทษอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองเวสาลีแล้วหรือ 

พระอนุทูตตอบว่า ท่านทั้งหลาย อุบาสกอุบาสิกาท่าความลามกให้แก , พวกเรา ท่า 
พระยสกากัณฑบุตรรูปเดียวเท่านั้นให้เป็นสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ท่าพวกเราทั้งหมดไม , ให้เป็น 
สมณะ ไม่ให้ 
เป็นเชื้อสายพระศากยบุตร 

ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีปรึกษากันว่า ท่านทั้งหลาย พระยสกากัณฑก 
บุตรนี้พวกเรามิได้สมมติ แต่ประกาศแก่พวกคฤหัสถ์ ล้าเช่นนั้น พวกเราจะลงอุกเขปนึยกรรม 
แก่เธอ พระวัชชีบุตรเหล่านั้น ปรารถนาจะลงอุกเขปนียกรรมแก่พระยสกากัณฑกบุตรนั้น จึง 
ประชุมกันแล้ว 

ครั้งนั้น ท่านพระยสกากัณฑกบุตร เหาะสู่เวหาสไปปรากฏในเมือง โกสัมพี แล้วส่งทูต 
ไป ณ สำนักภิกษุชาวเมืองปาฐา เมืองอวันตี และประเทศ ทักขิณาบถว่า ท่านทั้งหลายจงมาช่วย 
กันยกอธิกรณ์นี้ต่อไปในภายหน้าสภาพมิใช่ ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพมิใช่วินัย 
จักรุ่งเรือง วินัยชักเสื่อมถอย ภายหน้าพวกอธรรมวาทีจักมีกำลัง พวกธรรมวาทีชักเสื่อมกำลัง 
พวกอรินยวาที จักมีกำลัง พวกรินยวาทีจักเสื่อมกำลัง ฯ 

เรื่องพระสัมภูตสาณวาสีเถระ 

[๖๔๐] สมัยนั้น ท่านพระสัมภูตสาฌวาสี อาศัยอยู่ที่อโหลังคบรรพต ครั้งนั้น ท่าน 
พระยสกากัณฑกบุตร เข้าไปหาท่านพระสัมภูตสาณวาสึยังอโหศังค บรรพต อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่ควร 
ส่วนข้างหนึ่ง ครั้งแล้วได้กล่าวว่า ท่านผู้เจริญ พวกพระวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลีพวกนี้แสดง 
วัตถุ ๑๐ ประการ ในเมืองเวสาลีว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 265 

๑. เก็บเกลือไว้ในเขนงฉัน ควร 
๒. ฉันอาหารในเวลาบ่ายล่วงสององคุลี ควร 
๓. เช้าบ้านฉันอาหารเป็นอนติริตตะ ควร 
๔. อาวาสมีสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถต่างๆ กัน ควร 

๕. เวลาทำสังฆกรรม ภิกษุมาไม่พร้อมกันทำก่อนได้ ภิกษุมาทีหลังจึง บอกขออนุมัติ ควร 

๖. การประพฤติตามอย่าง ที่อุปัชฌาย์และอาจารย์ประพฤติมาแล้ว ควร 

๗. ฉันนมสดที่แปรแล้ว แต่ยังไม่เป็นนมล้ม ควร 

๘. ดื่มสุราอ่อน ควร 

๙. ใช้ผ้านิสีทนะไม่มีชาย ควร 

๑๐. รับทองและเงิน ควร 

ล้าเช่นนั้น พวกเราจงช่วยกันยกอธิกรณ์นี้ภายหน้าสภาพมิใช่ธรรมจัก รุ่งเรือง ธรรมจัก 
เสื่อมถอย สภาพมิใช่วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ภาย หน้าพวกอธรรมวาทีจักมีกำลัง พวก 
ธรรมวาทีจักเสื่อมกำลัง พวกอรินยวาทีจักมี กำลัง พวกรินยาทีจักเสื่อมกำลัง ท่านพระสัมภูต 
สาณวาสึ รับกำท่านพระยสกา กัณฑกบุตรแล้ว 

ครั้งนั้น พวกภิกษุชาวเมืองปาฐา ประมาณ ๖๐ รูป ลืออยู่ป่าเป็นวัตร ทั้งหมด ถือเที่ยว 
บิณฑบาตเป็นวัตรทั้งหมด ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตรทั้งหมด ถือ ไตรจีวรเป็นวัตรทั้งหมด เป็นพระ 
อรหันต์ทั้งหมด ประชุมกันที่อโหคังคบรรพต ภิกษุชาวเมืองอวันตีและประเทศทักษิณาบถประมาณ 
๘๐ รูป บางพวกถืออยู่ป่า เป็นวัตร บางพวกถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร บางพวกถือผ้าบังสุกุล 
เป็นวัตร บาง พวกถือไตรจีวรเป็นวัตร เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด ประชุมกันที่อโหลังคบรรพต ฯ 

เรื่องพระเรวตเถระ 

[๖๔๑] ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายกำลังปรึกษากัน ได้คิดว่าอธิกรณ์นี้ หยาบช้า 
กล้าแข็งนัก ไฉนหนอ พวกเราชักได้สกฝ่าย ที่เป็นเหตุให้มีกำลังกว่า ในอธิกรณ์นี้ 

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะอาศัยอยู่ในโสเรยยนคร เป็นพหูสูต ชำนาญใน คัมภีร์ ทรงธรรม 
ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม เป็นนักปราชญ์มีความละอาย มีความรังเกียจ 
ใคร่ต่อสิกขา 

พระเถระทั้งหลาย คิดกันว่า ท่านพระเรวตะนี้แล อาศัยอยู่ในโสเรยย นคร เป็นพหูสูต 
ชำนาฌในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นด้ฉลาด เฉียบแหลม เป็นนักปราชฟ้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 266 

มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร , ต่อสิกขา ถ้า พวกเราได้ท่านพระเรวตะไว้เป็นฟิกฝ่าย เมื่อ 
เป็นเช่นนี้พวกเราจักมีกำลังกว่าในอธิกรณ์นี้ 

ท่านพระเรวตะได้ยินถ้อยคำของพระเถระทั้งหลายปรึกษากันอยู่ด้วยทิพ โสตธาตุอัน 
หมดจด ล่วงเสียซึ่งโสตธาตุแห่งมนุษย์ ครั้นแล้วจึงคิดว่า อธิกรณ์ นี้แล หยาบช้า กล้าแข็ง 
ข้อที่เราจะท้อถอยในอธิกรณ์เห็นปานนั้นไม , สมควรแก่ เราเลย ก็แลบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นจักมาหา 
เราคลุกคลีกับพวกเธอจักอยู่ไม่ผาสุก ถ้ากระไร เราควรไปเสียก่อน 

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะ ได้ออกจากเมืองโสเรยยะไปสู่เมืองสังกัสสะ ที่นั้น พระเถระ 
ทั้งหลายได้ไปสู่เมืองใสเรยยะ แล้วถามว่า ท่านพระเรวตะไปไหน พวกเขาตอบอย่างนี้ว่า 
ท่านพระเรวตะนั้นไปเมืองสังกัสสะแล้ว ต่อมา ท่านพระ เรวตะได้ออกจากเมืองสังกัสสะไปสู่ 
เมืองกัณณกุชชะแล้ว พระเถระทั้งหลายพากัน ไปเมืองสังกัสสะ แล้วถามว่า ท่านพระเรวตะ 
ไปไหน พวกเขาตอบอย่างนี้ว่า ท่านพระเรวตะนั้น ไปเมืองกัณณกุชชะแล้ว 

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ไปจากเมืองกัณณกุชชะ สู่เมืองอุทุมพร จึง พระเถระทั้งหลาย 
พากันไปเมืองกัณณกุชชะ แล้วถามว่า ท่านพระเรวตะไปไหน พวกเขาตอบอย่างนี้ว่า ท่านพระ 
เรวตะนั้นไปเมืองอุทุมพร 

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ไปจากเมืองอุทุมพรสู่เมืองอัคคฬปุระ จึงท่าน พระเถระทั้งหลาย 
พากันไปเมืองอุทุมพร แล้วถามว่า ท่าพระเรวตะไปไหน พวก เขาตอบอย่างนี้ว่า ท่านพระ 
เรวตะนั้นไปเมืองอัคคฬปุระ 

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ไปจากเมืองอัคคฬปุระ สู่สหชาตินคร พระ เถระทั้งหลายพากัน 
ไปเมืองอัคคฬปุระ แล้วถามว่า ท่านพระเรวตะไปไหน พวก เขาตอบอย่างนี้ว่า ท่านพระเรวตะ 
นั้นไปสหชาตินครแล้ว พระเถระทั้งหลายไปทันท่านพระเรวตะที่สหชาตินคร ฯ 

ปุจฉาวิสัชนาวัตถุ ๑๐ ประการ 

[๖๔๒] ครั้งนั้น ท่านพระสัมภูตสาณวาสึ ได้กล่าวกะท่านพระยสกา กัณฑกบุตรว่า 
ท่านพระเรวตะรูปนี้เป็นพหูสูต ชำนาญในคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา เป็นผู้ฉลาด 
เฉียบแหลม เป็นนักปราชญ์ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา ล้าพวกเราจักถามปัญหา 
กะท่านพระเรวตะ ท่าน พระเรวตะสามารถจะยังราตรีแท้ทั้งสิ้น ให้ล่วงไปด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้น 
ก็แล บัดนี้ท่านพระเรวตะชักเชิฌพระอันเตวาสิกให้สวดสรภัฌฌะ ท่านนั้น เมื่อภิกษ รปนั้น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 267 

สวดสรภัญญะจบ พึงเข้าไปหาท่านพระเรวตะ แล้วถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้ท่านพระยสกา 
กัณฑกบุตรรับคำของท่านพระส้มภูตสาณวาสีแล้ว ท่านพระเรวตะได้เชิญพระอันเตวาสิก ให้ 
สวดสรภัญญะแล้ว ท่านพระยสกากัณฑกบุตร เมื่อภิกษุนั้นสวดสรภัญญะจบ ได้เข้าไปหาท่าน 
พระเรวตะ อภิวาทนั่ง ณ ที่ควรส่วน ข้างหนึ่ง แล้วถามว่า สิงคิโลณกัปปะ ควรหรือ ขอรับ 
พระเรวตะย้อนถามว่า สิงคิโลณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 
ย. การเก็บเกลือไว้ในเขนงโดยตั้งใจว่าจักปรุงในอาหารที่จืดฉัน ควรหรือ ไม่ ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 

ย. ทวังดุลกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. ทวังดุลกัปปะนั้น คืออะไร 

ย. การฉันโภชนะในวิกาลเมื่อตะวันบ่ายล่วงแล้วสององคุลี ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 

ย. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. คามันตรกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 

ย. ภิกษุฉันเสร็จ ห้ามภัตรแล้วคิดว่า จักเข้าละแวกบ้าน ในบัดนี้ฉัน โภชนะเป็น 
อนติริตตะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 

ย. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 

ย. อาวาสหลายแห่ง มีสีมาเดียวกัน ทำอุโบสถต่างกัน ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 

ย. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. อนุมติกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 

ย. สงฆ์เป็นวรรคทำกรรม ด้วยตั้งใจว่า จักให้ภิกษุที่มาแล้วอนุมัติ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 

ย. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. อาจิณฌกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 268 

ย. การประพฤติวัตรด้วยเข้าใจว่า นี้พระอุปัชฌาย์ของเราเคยประพฤติมา นี้พระอาจารย์ 
ของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม่ ขอรับ 

ร. อาจิณณกัปปะ บางอย่างควร บางอย่างไม , ควร ขอรับ 
ย. อมลิตกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. อมลิตกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 

ย. นมสดละความเป็นนมสดแล้ว ยังไม , ถึงความเป็นนมล้ม ภิกษุฉัน เสร็จ ห้ามภัตร 
แล้ว จะดื่มนมนั้นอันเป็นอนติริตตะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 
ย. ดื่มชโลคิ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ 

ย. การดื่มสุราอย่างอ่อนที่ยังไม , ถึงความเป็นนั้าเมา ควรหรือไม่ ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 

ย. ผาปูนั่งไม่มีชาย ควรหรือไม , ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 

ย. ทองและเงิน ควรหรือไม , ขอรับ 
ร. ไม่ควร ขอรับ 

ย. ท่านเจ้าข้า พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีนี้แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ เหล่านี้ 
ในเมืองเวสาลี ท่านเจ้าข้า ถ้าเช่นนั้น พวกเราจงช่วยกันยกอธิกรณ์นี้ขึ้น ในภายหน้าสภาพที่มใช่ 
ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาพที่มิ'ใช่ : วินัยจัก รุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย ในภายหน้า 
พวกอธรรมวาทีจักมีกำลัง พวกธรรมวาที จักเสื่อมกำลัง พวกอรินัยวาทีชักมีกำลัง พวกวินัยวาที 
ชักเสื่อมกำลัง ท่านพระ เรวตะรับคำท่านพระยสกากัณฑกบุตรแล้ว ฯ 

ปฐมภาณวาร จบ 

[๖๔๓] พวกพระวัชช่บุตรชาวเมืองเวสาลีทราบข่าวว่า พระยสกากัฌฑกบุตร ปรารถนา 
จักยกอธิกรณ์นี้ขึ้น กำลังแสวงหาฟิกฝ่าย และข่าวว่า ได้ฟิกฝ่าย จึงคิดต่อไปว่า อธิกรณ์นี้แล 
หยาบช้า กล้าแข็ง พวกเราจะพึงได้ใครเป็นฟิกฝ่ายซึ่ง เป็นเหตุให้พวกเรามีคำลังกว่าในอธิกรณ์นี้ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 269 

หนอ แล้วคิดต่อไปว่า ท่านพระเรวตะ นี้เป็นพหูสูต ชำนาญในคัมภีร์ทรงธรรม ทรงวินัย 
ทรงมาติกา เป็นผู้ฉลาด เฉียบแหลม เป็นนักปราชญ์ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร่ต่อสิกขา 
ล้า พวกเราได้ท่านพระเรวตะเป็นฟิกฝ่าย เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราจักมีกำลังกว่าใน อธิกรณ์นี้ 

ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี จัดแจงสมณบริขารเป็นอันมาก คือ บาตร 
บ้างจีวรบ้าง ผ้าปูนั่งบ้าง กล่องเข็มบ้าง ผ้ากายพันธ์บ้าง ผ้ากรอง นี้าบ้างธัมกรกบ้างแล้ว 
ขนสมณบริขารนั้นโดยสารเรือไปสู่สหชาตินคร ขึ้นจากเรือแล้วพักผ่อนฉันภัตตาหารที่โคนไม้ 
แห่งหนึ่ง ฯ 

เรื่องพระสาฬหเถระปริวิตก 

[๖๔๔] ครั้งนั้น ท่านพระสาฬหะ หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด เกิดความปร วิตกแห่งจิตขึ้น 
อย่างนี้ว่า ภิกษุพวกไหนหนอ เป็นธรรมวาที คือ พวกปราจีนหรือ พวกเมืองปาฐา เมื่อท่าน 
กำลังพิจารณาธรรมและวินัยได้คิดต่อไปว่า ภิกษุพวก ปราจีนเป็นอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐา 
เป็นธรรมวาที ขณะนั้น เทวดาผู้อยู่ในชั้นสุทธาวาสตนหนึ่ง ทราบความปริวิตกแห่งจิตของท่าน 
พระสาฬหะ ด้วยชิต ของตน ได้หายไปในเทวโลกชั้นสุทธาวาส มาปรากฏเฉพาะหน้าท่าน 
พระสาฬหะ เหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนที่คู้ หรือคู้แขนที่เหยียด ฉะนั้น แล้วได้เรียน ท่าน 
พระสาฬหะว่า ถูกแล้ว ชอบแล้ว ท่านพระสาฬหะ ภิกษุพวกปราจีนเป็น อธรรมวาที ภิกษุ 
พวกเมืองปาฐาเป็นธรรมวาที ล้าเช่นนั้น ท่านจงดำรงอยู่ตาม ธรรมเถิดขอรับ พระสาฬหะกล่าว 
ว่า เทวดา เมื่อกาลก่อนแลบัดนี้อาตมาดำรง อยู่ตามธรรมแล้ว ก็แต่-ว่า อาตมายังท่าความเห็น 
ให้แจ่มแจ้งไม , ได้ก่อนว่า แบ้ไฉน สงฆ์พึงสมมติเราเข้าในอธิกรณ์นี้ฯ 

เรื่องพระอุตตรเถระ 

[๖๔๕] ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลี ถือสมณบริขารนั้น เข้าไปหาท่าน 
เรวตะแล้วเรียนว่า ท่านเจ้าข้า ขอพระเถระจงรับสมณบริขาร คือ บาตร จีวร ผ้าปูนั่ง กล่องเข็ม 
ผ้ากายพันธ์ ผ้ากรองนั้า และธัมกรก 

พระเรวตะกล่าวว่า อย่าเลย ท่านทั้งหลาย ไตรจีวรของเราบริบูรณ์แล้ว ไม , 

ปรารถนารับ 

สมัยนั้น ภิกษุชื่ออุตตระมีพรรษา ๒๐ เป็นอุปฐากของท่านพระเรวตะครั้งนั้น พวก 
พระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีเข้าไปหาท่านพระอุตตระ แล้วบอกว่า ขอท่านอุตตระจงรับสมณ 
บริขาร คือ บาตร จีวร ด้าปูนั่ง กล่องเข็ม ผ้ากายพันธ์ ผ้ากรองนั้า และธ'มกรก 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 270 

พระยุตตระกล่าวว่า อย่าเลย ท่านทั้งหลาย ไตรจีวรของผมบริบูรณ์แล้ว ไม่ปรารถนารับ 

พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกล่าวว่า ท่านยุตตระ คนทั้งหลาย น้อมถวายสมณ 
บริขารแด'พระผู้มีพระภาค ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงรับ พวกเขาย่อม ดีใจเพราะการทรงรับนั้นแล 
ล้าไม่ทรงรับ พวกเขาก็น้อมถวายแด่ท่านพระอานนท์ด้วยเรียนว่า ท่านเจ้าข้า ขอพระเถระจงรับ 
สมณบริขาร สมณบริขารที่พระเถระ รับนั้น จักเหมือนสมณบริขารที่พระผู้มีพระภาคทรงรับ 
ฉะนั้น ขอท่านพระยุตตระ จงรับสมฌบริขารเถิด สมฌบริขารที่ท่านรับนั้น จักเป็นเหมือนสมณ 
บริขารที่พระ เถระรับ ฉะนั้น 

ครั้งนั้น ท่านพระยุตตระถูกพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแค่นไค้อยู่ จึงรับจีวรผืน 
หนึ่งกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย ท่านพึงพูดสิ่งที่ท่านต้องการ 

พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีกล่าวว่า ขอท่านพระยุตตระจงกล่าวคำ เพียงเท่านี้กะ 
พระเถระว่า ท่านเจ้าข้า ขอพระเถระจงพูดคำมีประมาณเท่านี้ในท่าม กลางสงฆ์ว่า พระผู้มีพระภาค 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเสด็จอุบัติในปุรัตถิมชน บท พวกพระชาวปราจีนเป็นธรรมวาที พวก 
พระชาวเมืองปาฐาเป็นอธรรมวาที 

ท่านพระยุตตระ รับคำของพวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีแล้ว เข้าไป หาท่าน 
พระเรวตะ เรียนว่า ท่านเจ้าข้า ขอพระเถระจงพูดคำมีประมาณเท่านี้ใน ท่ามกลางสงฆ์ว่า พระผู้มี 
พระภาคพุทธเจ้าทังหลายย่อมเสด็จอุบัติในปุรัตถิมชนบท พวกพระชาวปราจีนเป็นธรรมวาที พวก 
พระชาวเมืองปาฐา เป็นอธรรมวาที 

พระเถระกล่าวว่า ภิกษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แล้วประณามท่าน พระยุตตระ 
ครั้งนั้น พวกพระวัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีได้ถามท่านพระยุตตระว่า ท่านอุตตระ พระเถระพูด 
อย่างไร 

พระอุตตระตอบว่า ท่านทั้งหลาย พวกเราท่าเลวทรามเสียแล้ว พระเถระ กล่าว 
ว่า ภิกษุ เธอชวนเราในอธรรมหรือ แล้วประณามเรา 

ว. ท่านยุตตระ ท่านเป็นผู้ใหญ่ มีพรรษา ๒๐ มิใช่หรือ 

อ. ถูกละ ขอรับ แต่ผมยังถือนิสัยในพระเถระ ฯ 

สงฆ์มุ่งวินิจฉัยอธิกรณ์ 

[๖๔๖] ครั้งนั้น สงฆ์ปรารถนาจะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น ได้ประชุมกันแล้ว ท่าน 
พระเรวตะจึงประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 271 
ญัตติกรรมวาจา 

ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงพีงข้าพเจ้า ถ้าพวกเราจักระงับอธิกรณ์นี้ในที่นี้ 
บางทีจะมีพวกภิกษุผู้ถือมูลอธิกรณ์รื้อฟืนขึ้นท่าใหม่ ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่ 
แล้ว อธิกรณ์นี้เกิดขึ้น ณ ที่ใด สงฆ์ พึงระงับอธิกรณ์นี้ในที่นั้น 

ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลายได้พากันไปเมืองเวสาลี มุ่งวินิจฉัยอธิกรณ์นั้นครั้งนั้น 
พระสัพพกามีเป็นพระสงฆ์เถระทั่วแผ่นดิน มีพรรษา ๑๒๐ แต่อุปสมบท เป็นสัทธิริหาริกของท่าน 
พระอานนท์อาศัยอยู่ในเมืองเวสาลี ท่านพระเรวตะได้กล่าวกะท่านพระสัมภูตสาณวาสีว่า ท่าน 
ผมจะเข้าไปสู่วิหารที่พระสัพพกามีเถระ อยู่ ท่านพึงเข้าไปหาท่านพระสัพพกามีแต่เช้า แล้วเรียน 
ถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้ ท่านพระส้มภูตสาณวาสีรับเถระบัญชาแล้ว ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะ 
เข้าไปสู่วิหารที่ พระสัพพกามีเถระอยู่ เสนาสนะของท่านพระสัพพกามีเขาชัดแจงไว้ในห้อง 
เสนาสนะของท่านพระเรวตะเขาจัดแจงไว้ที่หน้ามุขของห้อง ครั้งนั้น ท่านพระ เรวตะคิดว่า 
พระผู้เฒ่านั้ยังไม่นอน จึงไม , สำเร็จการนอน ท่านพระสัพพกามีคิดว่า พระอาคันตุกะรูปนั้ 
เหนื่อยมา ยังไม , นอน จึงไม่สำเร็จการนอน ฯ 

[๖๔๗] ครั้นถึงเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ท่านพระสัพพกามีลุกขึ้น กล่าวกะท่านพระเรวตะ 
ว่า ท่านผู้เจริญ บัดนี้ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมาก 
ร. ท่านเจ้าข้า บัดนี้ผมอยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก 

ส. ได้ยินว่า บัดนี้ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมตื้นๆ โดยมากวิหารธรรมตื้นๆ นี้คือเมตตา 
ร. ท่านเจ้าข้า แม้เมื่อก่อนครั้งผมเป็นคฤหัสถ์ได้อบรมเมตตามา เพราะฉะนั้น ถึง 
บัดนี้ผมก็อยู่ด้วยเมตตาวิหารธรรมโดยมาก และผมได้บรรลุพระอรหัต มานานแล้ว ท่านเจ้าข้า 
ก็บัดนั้พระเถระอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรโดยมาก 

ส. ท่านผู้เจริญ บัดนี้ฉันอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมโดยมาก 
ร. ท่านเจ้าข้า ได้ยินว่า บัดนั้พระเถระอยู่ด้วยวิหารธรรมของพระ มหาบุรุษโดยมาก 
วิหารธรรมของพระมหาบุรุษนี้คือ สุญญตสมาบัติ 

ส. ท่านผู้เจริญ แม้เมื่อก่อนครั้งฉันเป็นคฤหัสถ์ ได้อบรมสุญญตสมาบัติ มาแล้ว เพราะ 
ฉะนั้น บัดนี้ฉันจึงอยู่ด้วยวิหารธรรม คือ สุญญตสมาบัติ และฉันได้บรรลุพระอรหัตมานานแล้ว ฯ 

เรื่องพระสัมภูตสาณวาสึถาม 

[๖๔๘] พระเถระทั้งสองสนทนากันมาโดยลำดับค้างอยู่เพียงเท่านี้ครั้งนั้น ท่าน 
พระสัมภูตสาณวาสีมาถึงโดยลำดับจึงเข้าไปหาท่านพระสัพพกามี อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วน 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 272 

ข้างหนึ่ง ได้เรียนถามว่า ท่านเจ้าข้า พวกพระวัชชีบุตรชาวเมือง เวสาลีนี้แสดงวัตถุ ๑๐ ประการ 
ในเมืองเวสาลี ว่าดังนี้: 

๑. สิงคิโลณกัปปะ ควร 
๒. ทวังคุลกัปปะ ควร 
๓. คามันตรกัปปะ ควร 
๔. อาวาสกัปปะ ควร 
๕. อนุมติกัปปะ ควร 
๖. อาจิณณกัปปะ ควร 
๗. อมลิตกัปปะ ควร 
๘. ดื่มชโลคิ ควร 
๙. ผ้าปูนึ่งไม่มีชาย ควร 
๑๐. ทองและเงิน ควร 

ท่านเจ้าข้า พระเถระได้ศึกษาพระธรรมและพระวินัยเป็นอันมากในสำนัก พระอุปัชฌายะ 
เมื่อพระเถระพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยู่เป็นอย่างไร ขอรับ ภิกษุพวกไหนเป็นธรรมวาที 
คือ พวกปราจีน หรือพวกเมืองปาฐา 

พระสัพพกามีย้อนถามว่า ท่านได้ศึกษาพระธรรมและพระวินัยเป็นอันมาก ในสำนัก 
อุปัชฌายะ ก็เมื่อท่านพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยู่เป็นอย่างไร ขอรับ ภิกษุพวกไหนเป็น 
ธรรมวาที คือ พวกปราจีน หรือพวกเมืองปาฐา 

พระสัมภูตะตอบว่า ท่านเจ้าข้า เมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยู่ เป็นอย่างนี้ 
ขอรับ ภิกษุพวกปราจีนเป็นอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเป็นธรรม วาที แต่ว่าผมยังท่าความ 
เห็นให้แจ่มแจ้งไม , ได้ก่อนว่า แม้ไฉน สงฆ์พึงสมมติ ผมเข้าในอธิกรณ์นี้ 

พระสัพพกามีกล่าวว่า แม้เมื่อผมพิจารณาพระธรรมและพระวินัยอยู่ก็เป็น อย่างนี้ขอรับ 
ภิกษุพวกปราจีนเป็นอธรรมวาที ภิกษุพวกเมืองปาฐาเป็นธรรมวาที แต่ว่าผมยังท่าความเห็นให้ 
แจ่มแจ้งไม , ได้ก่อนว่า แม้ไฉน สงฆ์พึงสมมติผมเข้าใน อธิกรณ์นี้ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 273 

คัดเลือกภิกษุเป็นพวกปราจีนและปาฐา 

[๖๔๙] ครั้งนั้น สงฆ์ประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น จึงประชุมกัน ก็เมื่อสงฆ์กำลัง 
วินิจฉัยอธิกรณ์นั้น เสียงอื้อฉาวเกิดขึ้นไม่สิ้นสุด และไม่เข้าใจ ข้อความของถ้อยคำที่กล่าวแล้ว 
สักข้อเดียว ท่านพระเรวตะจึงประกาศให้สงฆ์ทราบ ด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์ นี้อยู่ เสียง 
อื้อฉาวเกิดขึ้นไม่สิ้นสุด และไม่เข้าใจข้อความของถ้อยคำ ที่กล่าวแล้วสักข้อเดียว ถ้า 
ความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง ระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี 

สงฆ์คัดเลือกภิกษุ ๔ รูปเป็นพวกปราจีน ๔ รูปเป็นพวกเมืองปาฐา คือ ท่านพระสัพพกามี 
๑ ท่านพระสาฬหะ ๑ ท่านพระอุชชโสภิตะ ๑ ท่านพระ วาสภคามิกะ ๑ เป็นฝ่ายภิกษุพวกปราจีน 
ท่านพระเรวตะ ๑ ท่านพระสัมภูตสาณวาสี ๑ ท่านพระยสกากัฌฑกบุตร ๑ ท่านพระสุมน ๑ เป็น 
ฝ่ายภิกษุพวก เมืองปาฐา ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจา 
ว่าดังนี้: 

ญัตติทุติยกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์ นี้อยู่ เสียงอื้อฉาว 
เกิดขึ้นไม่สิ้นสุด และไม่เข้าใจข้อความของถ้อยคำ ที่กล่าวแล้วสักข้อเดียว ถ้าความ 
พร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว สงฆ์พึง สมมติภิกษุ ๔ รูปให้เป็นพวกปราจีน ๔ รูปให้ 
เป็นพวกเมืองปาฐา เพื่อระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี นี้เป็นญัตติ 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ์ นี้อยู่ เสียง 
อื้อฉาวเกิดขึ้นไม่สิ้นสุด และไม่เข้าใจข้อความของถ้อยคำ ที่กล่าวแล้วสักข้อเดียว 
สงฆ์สมมติภิกษุ ๔ รูป ให้เป็นพวกปราจีน ๔ รูป ให้เป็นพวกเมืองปาฐา เพื่อระงับ 
อธิกรณ์นี้ด้วยอพพาหิกวิธี การสมมติภิกษ ๔ รปให้เป็นพวกปราจีน ๔ รปให้เป็น 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 274 

พวกเมืองปาฐา เพื่อ ระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธี ชอบแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึง 
เป็น ผู้นิ่ง ไม่ชอบแก , ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นพึงพูด 

สงฆ์สมมติภิกษุ ๔ รูปให้เป็นพวกปราจีน ๔ รูปให้เป็นพวก เมืองปาฐา เพื่อ 
ระงับอธิกรณ์นี้ด้วยอุพพาหิกวิธีแล้ว ชอบแก , สงฆ์ เหตุนั้นจึงนิ่ง ข้าพเจ้าทรงความนี้ 
ไว้ด้วยอย่างนี้ฯ 

เรื่องพระอชิตะ 

[๖๕๐] โดยสมัยนั้นแล พระอชิตะมีพรรษาได้ ๑๐ เป็นผู้สวดปาติโมกข์ แก่สงฆ์ ครั้ง 
นั้น สงฆ์สมมติท่านพระอชิตะให้เป็นผู้ปูอาสนะเพื่อพระเถระทั้งหลาย พระเถระทั้งหลายคิดกัน 
ว่า พวกเราจะระงับอธิกรณ์นั้ณ ที่ไหนหนอ แล้วคิด ต่อไปว่า วาลิการามนี้แล เป็นรมณียสถาน 
มีเสียงน้อย ไม , มีเสียงเอ็ดอึง ล้าไฉนพวกเราจะพึงระงับอธิกรณ์นี้ณ วาลิการาม ครั้งนั้น 
พระเถระทั้งหลายที่ประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์นั้น ได้พากันไปวาลิการาม ฯ 

สมมติตนเป็นผู้ถามและแก้ 

[๖๕๑] ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว ข้าพเจ้า 
พึงถามพระวินัยกะท่านพระสัพพกามี 

ท่านพระสัพพกามีประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติกรรมวาจา ว่าดังนี้: 

ญัตติกรรมวาจา 

ท่านทั้งหลาย ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ ถึงที่แล้ว 
ข้าพเจ้าอันพระเรวตะถามพระวินัยแล้ว จะพึงแก้ ฯ 

ถามและแก้วัตถุ ๑๐ ประการ 

[๖๕๒] ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะถามท่านพระสัพพกามีว่า สิงคิโลณกัปปะ ควรหรือ 

ขอรับ 

พระสัพพกามีย้อนถามว่า สิงคิโลฌกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 275 

ร. การเก็บเกลือไว้ในเขนงโดยตั้งใจว่า ชักปรุงในอาหารที่จืดฉัน ควร หรือไม , ขอรับ 
ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์ 
ร. ต้องอาบัติอะไร 

ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะอาหารที่ทำการสั่งสม 

ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า วัตถุที่ ๑ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๑ นี้ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๕๓] ร. ทวังดุลกัปปะ ควรหรือไม , ขอรับ 
ส. ทวังดุลกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 

ร. การฉันโภชนะในวิกาล เมื่อตะวันบ่ายล่วงแล้วสององคุลี ควรหรือไม , ขอรับ 
ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองราชคถุห์ ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์ 
ร. ต้องอาบัติอะไร 

ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะในเวลาวิกาล 
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า วัตถุที่ ๒ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้วแม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๒ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๕๔] ร. คามันตรกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. คามันตรกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 

ร. ภิกษุฉันเสร็จห้ามภัตรแล้วคิดว่า ชักเข้าละแวกม้าน ในบัดนี้ฉันโภชนะเป็น 
อนติริตตะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองสาวัตลี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์ 
ร. ต้องอาบัติอะไร 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 276 

ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะเป็นอนติริตตะ 
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า วัตถุที่ ๓ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๓ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๕๕] ร. อาวาสกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. อาวาสกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 

ร. อาวาสหลายแห่ง มีสีมาเดียวกัน ท่าอุโบสถต่างกัน ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองราชคถุห์ ปรากฏในคัมภีร์อุโบสถสังยุต 
ร. ต้องอาบัติอะไร 

ส. ต้องอาบัติทุกกฏ เพราะละเมิดวินัย 

ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า วัตถุที่ ๔ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๔ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๕๖] ร. อนุมติกัปปะ ควรหรือไม , ขอรับ 
ส. อนุมติกัปปะนั้น คืออะไร 

ร. สงฆ์เป็นวรรคท่ากรรม ด้วยตั้งใจว่า จักให้ภิกษุที่มาแล้วอนุมัติ ควรหรือไม , 

ขอรับ 

ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองจัมเปยยกะ ปรากฏในเรื่องวินัย 
ร. ต้องอาบัติอะไร 

ส. ต้องอาบัติทุกกฏ ในเพราะละเมิดวินัย 

ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟ้งข้าพเจ้า วัตถุที่ ๕ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๕ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๕๗] ร. อาจิณณกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. อาจิณณกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 277 

ร. การประพฤติวัตรด้วยเข้าใจว่า นี้พระอุปัชฌายะของเราเคยประพฤติมา นี้พระอาจารย์ 
ของเราเคยประพฤติมา ควรหรือไม่ ขอรับ 

ส. อาจิณณกัปปะบางอย่างควร บางอย่างไม่ควร ขอรับ 

ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงปงข้าพเจ้า วัตถุที่ ๖ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๖ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๕๘] ร. อมลิตกัปปะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. อมลิตกัปปะนั้น คืออะไร ขอรับ 

ร. นมสดละความเป็นนมสดแล้ว ยังไม , ถึงความเป็นนมสัม ภิกษุ ฉันเสร็จ ห้ามภัตรแล้ว 
จะดื่มนมนั้นอันเป็นอนดึริตตะ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองสาวัตลี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์ 
ร. ต้องอาบัติอะไร 

ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะฉันโภชนะอันเป็นอนดึริตตะ 
ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงปงข้าพเจ้า วัตถุที่ ๗ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๗ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๕๙] ร. การดื่มชโลคิ ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. ชโลคินั้น คืออะไร ขอรับ 

ร. การดื่มสุราอย่างอ่อนที่ยังไม , ถึงความเป็นนั้าเมา ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองโกสัมพี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์ 
ร. ต้องอาบัติอะไร 

ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ในเพราะดื่มสุราและเมรัย 

ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงปงข้าพเจ้า วัตถุที่ ๘ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถศาสน์ ซัอที่ ๘ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 278 

[๖๖๐] ร. ผ้าปูนั่งไม , มีชาย ควรหรือไม่ ขอรับ 
ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองสาวัตถี ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์ 

ร. ต้องอาบัติอะไร 

ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ ที่ต้องตัดเสีย 

ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า วัตถุที่ ๙ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๙ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๖๑] ร. ทองและเงิน ควรหรือไม , ขอรับ 
ส. ไม่ควร ขอรับ 
ร. ทรงห้ามไว้ที่ไหน 

ส. ในเมืองราชคถุห์ ปรากฏในคัมภีร์สุตตวิภังค์ 
ร. ต้องอาบัติอะไร 

ส. ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะรับทองและเงิน 

ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า วัตถุที่ ๑๐ นี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว แม้เพราะเหตุนี้ 
วัตถุนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ข้อที่ ๑๐ นี้ ข้าพเจ้าขอลงคะแนน ฯ 
[๖๖๒] ร. ท่านเจ้าข้า ขอสงฆ์จงพึงข้าพเจ้า วัตถุ ๑๐ ประการนี้สงฆ์วินิจฉัยแล้ว 
แม้เพราะเหตุนี้วัตถุ ๑๐ ประการนี้จึงผิดธรรม ผิดวินัย หลีกเลี่ยงสัตถุศาสน์ ฯ 

[๖๖๓] พระสัพพกามีกล่าวว่า ท่านทั้งหลาย อธิกรณ์นั่นสงฆ์ชำระแล้ว สงบระงับ 
เรียบร้อยดีแล้ว อนึ่ง ท่านพึงถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะผม แม้ใน ท่ามกลางสงฆ์ เพื่อประกาศ 
ให้ภิกษุเหล่านั้นรู้ทั่วกัน 

ครั้งนั้น ท่านพระเรวตะได้ถามวัตถุ ๑๐ ประการนี้กะท่านพระสัพพกามี แม้ในท่ามกลาง 
สงฆ์ ท่านพระสัพพกามี อันท่านพระเรวตะถามแล้วๆ ได้วิสัชนา แล้ว 

ก็ในสังคายนาพระวินัยครั้งนี้มีภิกษุ ๗๐๐ รูป ไม , หย่อน ไม่เกิน เพราะ ฉะนั้น 
การสังคายนาพระวินัยครั้งนี้บัณฑิตจึงเรียกว่า แจง ๗๐๐ ดังนี้แล ฯ 

สัตตสติกขันธกะ ที่ ๑๒ จบ 
ในขันธกะนี้มี ๒๕ เรื่อง 



พระวินัยปิฎก เล่ม ๗ จุลวรรคภาค ๒ - หน้าที่ 279 

หัวข้อประจำขันธกะ 

[๖๖๔] เรื่องวัตถุ ๑๐ เรื่องเทน'ไให้เต็มถาดสัมถุทธ เรื่องลงปฏิสารณีย กรรม เรื่องเข้า 
ไปในเมืองเวสาลีกับทูต เรื่องเครื่องเศร้าหมองของพระจันทร์ พระอาทิตย์ ๔ อย่าง เรื่องความ 
เศร้าหมองของสมณะอีก ๔ อย่าง เรื่องรับทอง และเงิน เรื่องพระยสไปปรากฏตัวที่เมืองโกสัมพี 
เรื่องภิกษุชาวเมืองปาฐา เรื่องแสวงหาพวก เรื่องเมืองโสเรยยะ เรื่องเมืองสังกัสสะ เรื่องเมือง 
กัณณกุชชะ เรื่องไปเมืองอุทุมพร เรื่องไปเมืองสหชาติ เรื่องอาราธนาสวดสรภัญญะ เรื่อง พระ 
วัชชีบุตรชาวเมืองเวสาลีได้ทราบข่าว เรื่องพวกเราจะได้ใครหนอเป็นฟิกฝ่าย เรื่องจัดแจงสมณ 
บริขารมีบาตรเป็นต้น เรื่องโดยสารเรือไปไกล เรื่องท่าน พระอุตตระรับคำ เรื่องถูกตำหนิร้ายแรง 
เรื่องสงฆ์ไปเมืองเวสาลี เรื่องเมตตา เรื่องสงฆ์ระงับอธิกรณ์ด้วยอุพพาหิกวิธี ฯ 

หัวข้อประจำขันธกะ จบ 
จุลวรรค ภาค ๒ จบ 
พระวินัยปิฏก เล่ม ๗ จบ 



